WELSH  NATIONAL  LIBRARY  OF  AMERICA 


at 

Brigham  Young  Universi+y 
Provo,  Utah 


From  _ _ _ _ _ _ _ _ 

Call  Uelsh  Acc. 

No....22Z.,82 . .  No....--- 

Bl).7wr 


■'g  U'ì  Wí 

Undeb 


Ysgolion  Sabothol  yr  Anibynwyr 
Cymreig. 


[Dan  nawdd  Undeb  yr  Anibynwyr  Cymreig.] 


Llawlyfrau  yr  Ysgol  Sul. 

k. 

YR  EPISTOL 

- AT - 

YR  HEBREAID 

PEN.  I.-VII. 

Gyda  Rhagarweiniad,  Cyfieithad,  a 
-  Nodiadau  Esboniadol  - 

gan  y 

Prif-athraw  T.  REES,  M.A. 

COLEG  ANIBYNNOL  BALA-BANGOR. 


CYFROL  I. 


PRIS  SWLLT  MEWN  LLIAN. 

^Pyhoëddedig.  yn  Llyfrfa  yr  Anibynwyr  Cymreig,  Abertawe. 
V  Goruchwyliwr — Parch.  D.  Morgan  Davies. 

1912. 


W.  WILCOX,  ARGRAFFYDD,  ABERDAR, 


£» 


the  library 

8RIGHAM  YOUNG  UN!VERSÍW 
PROYO,  UTAH 


í  •- 


«•4 


111 


AT  Y  DARLLENYDD. 


4 


GwAITH  esboniwr  yw  arwain  ei  ddarllenwyr  et  ei  awdwr  ac 
ymneilltuo’i  hunan.  Tair  rhan  bwysicaf  esbonio  yw  cyfieithu, 
egluro  a  chyfndrefnu,  sef  gosod.  geiriau’r  awdwr  yn  iaith  y 
darllenydd  mor  gywir  ag  y  byddo  modd,  egluro’r  geiriau  a’r 
brawddegau  yn  eu  cysylltíad  a’u  gilydd,  a’r  oll  er  mwyn  adgyfodi 
syniadau  a  meddwl  yr  awdwr  ym  meddwl  y  darllenydd.  Hyn  a 
amcenais  yn  y  llyfryn  hwn,  a  cheisied  y  darllenydd  wneud  yr  un 
peth.  Nid  oes  odid  lyfr  yn  y  Beibl  a  mwy  o  esboniadau  a  thraeth- 
odau  da  arno  na’r  epistol  at  yr  Hebreaid.  Darllenais  gynifer  ag  a 
allwn  o  honynt  er  ceisio  deall  yr  Epistol,  ac  wedi  hynny  ei  esbonio 
yn  fy  ffordd  fy  hunan.  Lle  y  mae  dadl  am  ystyr  yr  awdwr, 
gosodais  y  prif  farnau  ger  bron  y  darllenydd,  a  rhoddais  fy  rhesymau 
dros  ddewis  yr  un  a  dybiwn  y  cywiraf  ;  ond  ni  fernais  yn  ddoeth 
feichio’r  tudalennau  ag  enwau’r  holl  esbonwyr  a  ddaliasant  y 
gwahanol  syniadau,  oblegyd  mai  enwau  di-ystyr  fyddai  llawer  o 
honynt  i’m  darllenwyr,  ac  hefyd  y  mae  esbonwyr  (fel  canibaliaid) 
yn  byw  llawer  ar  eu  gilydd,  ac  anawdd  gwybod  pwy  oedd  perchen 
cyntaf  llawer  syniad  ;  ond  rhoddais  enw’r  awdwr  pan  gymerais 
unpeth  yn  grynswth  o  hono.  Dymunaf  gydnabod  fy  nyled  i 
Edwards  (Saesneg  a  Chymraeg,  yr  olaf  yn  arbennig),  Westcott, 
Marcus  Dods,  Bruce,  Alford,  Von  Soden,  Hollmann,  Lünemann, 
Zahn  a  Moffatt,  ac,  i  raddau  llai,  i  Rendall,  Farrar,  Jones- 
Humphreys  ac  Owen  Thomas  ;  ac  yn  arbennig  dymunwn  gyfeirio 
sylw’r  darllenydd  dwy-ieithog  at  lawlyfrau  rhagorol  a  rhâd 
Davidson  (T.  &  T.  Clark)  a  Peake  (Century  Bible). 


Y  mae’r  iaith  Gymraeg  yn  fwy  cyfoethog  mewn  esboniadau  da 
ar  yr  Epistol  hwn  nag  odid  lyfr  arall  o’r  Beibl.  Heblaw’r  esbon- 
iadau  adnabyddus  ar  yr  oll  o’r  Testament  Newydd  gan  Dr.  George 
Lewis,  Dr.  Jenkins  (Hengoed),  Matthew  Henry,  Dr.  Thomas  Coke, 
James  Hughes,  Albert  Barnes,  Idrisyn,  ac  Owen  Jones,  ceir  hefyd 
ar  yr  epistol  Sylwadau  Ytnarferol  ac  Eglurhaol  gan  y  Parch. 
Thomas  Jones,  Caerfyrddin  (1830),  Nodiadau  Eglurhaol  ac 
Ymarferol  gan  Dr.  William  Rees  (Dolgellau  1866),  Y  Cyfammod 
Newydd,  sef  124  o  bregethau  eglurhaol  ac  ymarferol  gan  y  Parch. 
John  Evans,  Merthyr  (Aberdar  1875),  Nodiadau  Deongliadol  ac 


AT  y  darllenydd. 


iv 

Ymarferol  gan  Dr.  Owen  Thomas  (Wrecsam  1889),  Arweiniad  i 
tnewn  a  Nodiadau  gan  Dr.  Thomas  Charles  Edwards  (Caernarfon 
1890),  Darlithiau  Esboniadol  gan  y  Parch.  Richard  Jones  (Glan 
Alaw)  (Caernarfon  1890),  Esboniad  yr  Efrydydd  gan  y  Parch.  T. 
Jones-Humphreys  (Bala  1892)  ac  Esboniad  (na  chefais  gyfíe  i’w 
weled)  gan  y  Parch.  J.  Morgan  Jones,  Caerdydd  (1892).  Diffyg 
y  mwyafrif  yw  eu  bod  heb  roddi  ystyriaeth  ddigonol  i’r 
amgylchiadau  hanesyddol  ynglyn  â  chyfansoddiad  yr  epistol,  a’u 
bod  hefyd  yn  rhy  dueddol  i  ddarllen  eu  systemau  diwinyddol  i  fewn 
iddo.  Ond  y  mae  esboniadau'r  Parch.  T.  Jones-Humphreys  a  Dr. 
Owen  Thomas,  ac  yn  arbennig  eiddo  Dr.  Edwards,  wedi  eu  hys- 
grifennu  ar  linellau  beirniadaeth  hanesyddol  ac  ysgolheigiaeth 
ddiweddar.  Wrth  ychwanegu  llawlyfr  at  restr  mor  rhagorol,  yr 
unig  nodwedd  arbenigol  ynddo  y  dymunwn  alw  sylw’r  darllenydd 
ati,  yw’r  ymgais  a  wnaethum  i  sylweddoli’n  fwy  nag  esbonwyr 
blaenorol  ddylanwad  mawr  athroniaeth  Groeg  ar  feddwl  awdwr  He. 
Cymhellaf  y  darllenydd  hefyd  i  roddi  sylw  arbennig  i’r  cyfeiriadau 
lliosog  a  roddais  at  rannau  eraill  o’r  Beibl ;  chwilied  yntau  am 
rai  eraill  atynt,  oblegyd  y  mae  gwirionedd  pwysig  yn  yr  hen 
ddywediad  mai’r  “Beibl  yw’r  esboniad  goreu  ar  y  Beibl.”  Wrth 
gynnyg  cyfieithad  newydd,  ni  fynnwn  awgrymu  ei  fod  yn  rhagori 
ar  y  Cyf.  Cym.,  ond  mewn  rhai  mannau  y  mae  yn  fwy  cywir,  a’m 
prif  amcan  oedd  cynorthwyo’r  darllenydd  i  ymddiosg  oddiwrth 
syniadau  traddodiadol  am  ddiwyg  allanol  y  llyfr,  a  dod  ato  fel  y 
mae,  hyd  y  mae  hynny  yn  bosibl  mewn  cyfieithad. 

Dymunaf  ddiolch  i’m  cyd-athraw,  y  Proff.  T.  Rhys,  B.A.,  a’r 
Parch.  D.  Adams,  b.a.,  Lerpwl,  am  awgrymiadau  a  chywiriadau 
ar  y  llawysgrif  a’m  galluogodd  i  symud  llawer  o  frychau,  ac  i’m 
cyfaill  y  Parch.  J.  Morgan  Jones,  M.A.,  Aberdar,  yr  hwn  a 
ddarllenodd  ran  o’r  prawflenni. 

Pa  wallau  a  diffygion  bynnag  sydd  yn  aros  (a  diau  fod  llawer) 
myfi  sydd  yn  gyfrifol  am  danynt. 

T .  REES. 

COLEG  BALA-BANGOR, 

Tachwedd,  1911. 


V 


CYNNWYS. 

Tud. 

Gwelliant  Gwallau  -  -  -  VÌ 

Talfyriadau  -  -  -  -  vii 

Taflen  o  Ddyddiadau  -  - '  -  viii 

Rhagarweiniad  : 

I.  Y  Teitl  ix 

II.  Teithi  Llenyddol  y  Llyfr  -  -  x 

III.  Ei  Awduraeth  -  -  -  xii 

IV.  Ei  Ddarllenwyr  -  xxi 

V.  Ei  Amseriad  -  xxvii 

VI.  Ei  Gynnwys  a’i  Ddysgeidiaeth  -  -  xxix 

Cyfieithad  -  xxxv 

Cynllun  o  Wersi  a  Gofyniadau  -  -  xlvi 

Nodiadau  Esboniadol  : 

Pen.  I.  -  -  -  -  3 

Adnodiad  A.  Y  Gair  a’r  Cread  -  -  26 

Adnodiad  B.  Yr  Athrawiaeth  am  Angylion  -  31 

Adnodiad  C.  Y  Dyfyniadau  o’r  Hen  Destament  -  34 

Pen.  II.  -  -  -  -  38 

Adnodiad  D.  Athrawiaeth  yr  Epistol  am  Berson 

Crist  -  -  64 

Pen.  III.  -  -  -  69 

Pen.  IV.113  -  -  -  -  86 

Adnodiad  E.  Gorffwysfa  Duw  i’w  Bobl  -  98 

Pen.  IV.14-V.  -  -  -  -  102 

Pen.  VI.  ...  H8 

Adnodiad  F.  Athrawiaeth  Syrthiad  oddiwrth  Râs  138 
Pen.  VII.  -  143 


VI 


GWELLIANT  GWALLAU. 


Trwy  amryfusedd  argraffwyd  y  Rhagarweiniad  a  rhan  o’r 
Cyfieithad  cyn  cywiro’r  prawflenni’n  derfynol,  a  cheir  ynddynt 
nifer  o  wall-argraffiadau. 


Ar  tudalen  xvii  llinell  16  yn  lle  a  cyn  darllener  ac  yn 


J) 

n 

35 

ff 

n 

ff 

ni 

xix 

ff 

30 

ff 

Equila 

ff 

Aquila 

xxii 

ff 

37 

ff 

jl-89 

ff 

l1  39 

xxiv 

ff 

26 

ff 

Int. 

ff 

Mt. 

XXV. 

ff 

28 

ff 

elfenau 

ff 

elusennau 

xxxii. 

ff 

27 

ff 

4,  8,  9 

ff 

48,9 

XXXV. 

ff 

7 

ff 

wir  lun  ei 
natur  ef 

ff 

argraff  ei 
sylwedd  ef 

„  xxxvii  „  4  gadawer  allan  yr  yn  gyntaf 

„  xxxix  „  7  yn  lle  bydd  darllener  hyd 

„  xliv.  „  33  „  diddymu  „  diddymir 

Fe  wêl  y  darllenydd  y  gwallau  manach  ac  fe’u  cywira  ei  hunan. 


VII 


TALFYRIADAU. 


Adn  :  adnod,  adnodau. 

CC  :  cyn  Crist. 

OC  :  oed  Crist. 

C.S.A.  :  Y  Cyfieithad  Saesneg  Awdurdodedig. 

C.S.D.  :  Y  Cyfieithad  Saesneg  Diwygiedig. 

C.S.  :  Y  Cyfieithad  Saesneg,  pan  gytuna’r  ddau. 

Cyf.  Cym.  :  Y  Cyfieithad  Cymraeg  Awdurdodedig. 
cf.  :  cymharer. 
e.g.  :  er  engraifft. 

He  :  Yr  epistol  neu’r  awdwr  at  yr  Hebreaid. 

HD  :  Yr  Hen  Destament. 
h.y.  :  hynny  yw. 
llyth.  :  yn  llythyrennol. 

LXX.  :  y  cyfieithad  o’r  Hen  Destament  i’r  iaith  Roeg  a  elwir 
yn  gyfieithad  y  Deg  a  thriugain. 

TN  :  Y  Testament  Newydd. 

ymyl  y  ddalen  :  y  cyfieithadau  a  roddir  ar  ymyl  y  ddalen  yn  y 
’•*  Beiblau  Cymraeg  mwyaf. 


i 


AMCAN  GYFRIF  O’R 
PRIF  DDYDDIADAU  YNGLYN  Â’R 

EPISTOL. 


Cyfnod  Moses 

-  tua 

CC 

1200 

Amser  Dafydd 

■  > 

»  » 

1000 

Caethglud  Israel  - 

- 

»  » 

722 

Caethglud  Judah 

>  » 

586 

Brenhiniaeth  Persia 

- 

»  > 

539-332 

Dychweliad  y  Gaethglud 

»  » 

444 

Oes  Plato  - 

- 

»  » 

427-347 

Ymherodraeth  y  Groegiaid 

»  » 

332-165 

Y  Maccabeaid  yn  dywysogion  yn  Jerusalem 

- 

»  > 

165-63 

Ysgrifennu  “  Doethineb  Solomon  ” 

tua 

»  » 

95 

Cymeryd  Jerusalem  gan  y  Rhufeiniaid 

- 

>  t 

63 

Geni  Philo  -  -  - 

»  » 

20 

Geni  Crist  ... 

- 

»  » 

.6-4 

Croeshoelio  Crist  - 

oc 

29-30 

Troedigaeth  Paul  - 

- 

» » 

33-36 

Philo  yn  Rhufain  ... 

>  > 

39 

Ysgrifennu  Llythyrau  Paul  - 

- 

» > 

50-64 

Merthyrdod  Paul  - 

» ) 

64-67 

Efengyl  Marc* 

- 

» ) 

70 

Hebreaid  ■ 

» 1 

80 

Llythyr  Clement  o  Rufain 

- 

» > 

96 

Efengyl  Ioan  - 

>  9 

100 

Rhestr  Marcion  o  Lyfrau  y  TN 

- 

9  > 

140 

Ysgrifau  Irenaeus 

»  9 

180-190 

,,  Tertullian 

- 

)  » 

160-220 

,,  Clement  o  Alexandria  - 

»  » 

190-217  „ 

Canon  Muratori  - 

- 

>  9 

193 

Gweithiau  Origen 

»  > 

210-254 

Yr  Epistol  at  yr  Hebreaid. 


RHAGARWEINIAD. 


I.  Y  TEITL. 

Pan  dderbynio  un  lythyr,  fel  rheol  edrycha  yn  gyntaf  ai  iddo 
ef  y  bydd  wedi  ei  gyfeirio,  ac  yna  gan  bwy,  ac  o  ba  le,  a  pha  bryd 
yr  ysgrifennwyd  ef .  Oblegid  trwy  wybod  yr  holl  amgylchiadau  hyn 
yn  unig  y  gellir  deall  cynnwys  y  llythyr,  Y  mae  yr  un  peth  yn 
wir  i  raddau  mwy  neu  lai  am  bob  math  o  ysgrif,  er  yn  ddiau  po 
fwyaf  tansoddol  y  bo  traethawd,  lleiaf  y  dibynna  ar  amgylchia- 
dau  am  ei  ystyr.  Ond  lle  bynnag  yr  ymdrinir  â  phrofiadau  a 
digwyddiadau  bywyd  dynion,  dylid  gwybod  rhywbeth  am  eu 
hamgylchiadau  er  gallu  eu  deall.  Felly  wrth  geisio  esbonio’r 
epistol  at  yr  Hebreaid.  Rhaid  ei  ddarllen  mewn  perthynas  mor 
agos  ag  sydd  bosibl  â’i  amgylchoedd  hanesyddol. 

Yn  y  Beibl  Cymraeg,  gelwir  ef  yn  “  Epistol  Paul  yr  Apostol  at 
yr  Hebreaid.”  Pe  bai’r  desgrifiad  hwn  yn  gywir,  gosodai  ni  ar 
unwaith  o  fewn  cylch  adnabyddus  ar  faes  hanes.  Ond  y  mae  yn 
dra  amheus  a  oes  un  gair  o  wir  yn  y  Teitl.  Danghosir  yn  ol  llaw 
nad  Paul  a’i  hysgrifennodd,  ei  bod  yn  amheus  ai  at  yr  Hebreaid  y 
cyfeiriwyd  ef,  a  bod  gwahaniaeth  barn  pa  un  ai  llythyr  ai  traethawd 
ydyw. 

Ni  pherthynai’r  teitl  i’r  Uawysgrifau  hynaf,  lle  y  ceir  yn  unig 
y  ddau  air  “at  Hebreaid.”  Ac  nid  yw  yn  debygol  fod  y  rhai  hyn 
4  ychwaith  i’w  cael  yn  yr  ysgrif  wreiddiol.  Y  maent  yn  rhy  gyffredinol 
a  phenagored  i  fod  wedi  eu  defnyddio  fel  teitl  gan  yr  awdwr.  Pe 
gosodasai  efe  gyfeiriad  o  gwbl,  gosodasai  un  pendant.  Casgliad 
rhywun  oddiwrth  gynnwys  y  llyfr  yw’r  teitl  byrraf,  a  ffrwyth  tyb- 
iaethau  a  thraddodiadau’r  drydedd  a’r  bedwaredd  ganrif  yw’r 
teitl  hwyaf.  Gadewir  ni  felly  bron  heb  unrhyw  gymorth  allanol 
i  gasglu  yr  hyn  a  ellir  o  hanes  ac  amgylchiadau  He  allan  o’i 
gynwys.  Dyma  faes  rhydd  i  feirniadaeth  Feiblaidd  i  wneud  ei 
goreu,  heb  fod  cwestiwn  o  ysprydoliaeth,  nac  awdurdod  nac  union- 
grededd  yn  codi  un  rhwystr.  Ond  anfantais  i  esboniwr  yw  na 


X 


Rhagarweiniad 


roddasai  hanes  iddo  fwy  o  gymorth  i  gysylltu’r  ysgrif  â’r  byd  y 
perthyn  iddo.  Lle  nad  oes  enw  na  dyddiad,  nac  unrhyw 
ddigwyddiad  hanesyddol  adnabyddus  i  gysylltu’r  llythyr  â  hwynt, 
y  mae  yn  anawdd,  ac,  efallai,  yn  amhosibl,  penderfynnu  ymhlith 
cymaint  o  ddewisiadau  pa  amgylchiadau  hanesyddol  sydd  yn  gor- 
wedd  y  tu  ol  iddo.  O  r  tu  araîl  y  mae  absenoldeb  cyfeiriadau 
hanesyddol  yn  gwneud  y  îlyfr  cyn  beiied  a  hynny  yn  lìai  dibynnol 
am  ei  esboniad  ar  hanesiaeth.  Eto  fe  geir  gweled  fod  eiberthynas 
â  hanes  mor  agos  nes  ei  gwneud  yn  ddymunoi  i  ni  wybod  yr  oll 
sydd  bosibl  am  ei  gysylltiad  á’r  byd  tu  ol  iddo  ac  o’i  amgylch. 

II.  TEITHI  LLENYDDOL  Y  LLYFR. 

(1)  Diwylliant  yr  Awdwr.  Fe  welir  ar  y  wyneb  fod  awdwr 
He  yn  ddyn  o  ddiwylliant  meddyliol.  Gwyddai’r  iaith  Roeg  yn 
dda,  ac  ysgrifennai  hi  yn  bur,  yn  fedrus,  ac  yn  chwaethus.  Nid 
oes  y  sail  leiaf  i’r  dybiaeth  mai  cyfìeithad  o’r  Hebraeg  yw’r  llyfr. 
Casgliad  o  eiddo  Clement  o  Alecsandria  oead  y  dybiaeth  honno 
oddiwrth  y  dybiaeth  arall,  fod  y  llyfr  wedi  ei  gyfeirio  yn  gyntaf  at 
Gristionogion  na  siaradent  ond  Hebraeg.  Ond  y  mae  He  wedi  ei 
ysgrifennu  yng  Ngroeg  gan  un  a  wyddai’r  iaith  o’i  febyd,  ac  un  oedd 
wediei  meistroli  trwy  gyfarwydd-deb  â’i  llenyddiaeth.  Yr  oedd 
yn  hollol  gyfarwydd  â  chyfieitbad  y  LXX  o’r  HD.  Amîwg  yw  ei  fod 
hefyd  wedi  darllen  llenyddiaeth  Roegaidd  eylchoedd  Iddewig 
Alecsandria,  megis  Doethineb  Solomon,  a  diau  ddarfod  iddo  astudio 
yn  fanwl  weithiau  Philo.  O  bosibl  eifod  wedi  ei.  addysguyn  rheolau 
rhesymeg  ac  areithyddiaeth  y  Groegiaid.  Rhêd  ei  ymresymiad 
ymlaen  yn  gyfan  a  chyson  mewn  cydgord  cyffredinol  â  rheolau’r 
Groegiaid,  er  nad  yn  gaeth  iddynt.  Gwahaniaetha  ei  arddull  yn 
fawr  oddiwrth  eiddo  Pauì.  Y  mae  ei  Roeg  yn  fwy  pur,  a’i 
ymresymiad  yn  fwy  cyfan.  Ni  thorrir  ei  frawddegau,  ac  ni  atelir 
cwrs  ei  ymresymiad  ef,  gan  ryferthwy  teimladau  a  meddyliau  yn 
rhuthro’n  anghymedroì  ar  draws  eu  gilydd,  fel  yn  epistolau 
Paul.  Rhêd  ei  ymresymiad  yn  llyfn  a  thra  chlir  o  bwynt  i  bwynt, 
a  gŵyr  sut  i  gysylltu  â’u  gilydd  ymresymiad  a  chyngor  ymarferol, 
gan  gadwjnn  nôd  ac  amcan  mewn  golwg  o’r  dechreu  i’r  diwedd. 
Gosodir  ef  a  Luc  gyda’u  gilydd  fel  y  mwyaf  diwylliedig  o  holl 
ysgrifenwyr  yr  eglwys  foreuol. 

(2)  Llythyr  neu  draethawd  ?  Y  mae  cryn  ddadleu  o 
berthynas  i  un  cwestiwn  am  ffurf  ei  ysgrif,  sef  a  yw  yn  briodol  ei 


R  hagarwe  inìad 


XI 


galw  yn  llythyr  ai  nad  yw.  Ni  ddechreua  fel  epistolau  Paul  ac 
ysgrifau  ereill  yn  y  TN  gyda  nodyn  personol  o  gyfeiriad  a 
chyfarchiad.  Cychwynna  yn  hytrach  trwy  osod  allan  mewn 
brawddegau  urddasol  ac  iaith  athronyddol  brif  faterion  yr  holl 
ymdriniaeth  ddilynol.  Yr  unig  ysgrifau  cyffelyb  yn  y  peth  hwn  yn 
y  TN  yw  y  rhai  a  ddygant  enw  Ioan.  Eto,  fel  yr  â  yrymresymiad 
yn  ei  flaen,  ceir  cyfeiriadau  personol  yn  dod  i  fewn  fwy-fwy.  Yn 
ddiweddglo  ar  bob  ymresymiad  ceir  gair  o  gyngor  neu  rybudd  neu 
galondid  i  gymhwyso’r  gwirionedd  at  y  darllenwyr  (21,  31’12,  41,14, 
511  69  109  137),  a  gorffenna  gyda  nifer  o  gynghorion  a  chyfarch- 
iadau  personol  (1318-25).  Geilw  yr  awdwr  ei  ysgrif  yn  lí  air  y 
cyngor,”  a’r  gair  Groeg  a  gyfieithir  “  ysgrifennais  ”  oedd  y  gair 
arferol  am  ysgrifennu  llythyr  (1322).  Dechreua  He  fel  traethawd,  â 
yn  ei  flaen  fel  pregeth,  a  gorffenna  fel  llythyr.  Beth  gan  hynny 
ddylid  ei  alw  ? 

Gwahaniaetha  Deissmann  rhwng  “  gwir  lythyr  ”  sef  cenadwri 
bersonol  un  dyn  at  y  lla.ll,  ac  “epistol”  neu  draeiha\yd  wedi  ei 
ysgrifennu  ar  ffurf  llythyr,  ond  gan  ddal  golwg  o  hyd  arycyhoedd 
fel  ei  ddarllenwyr,  a  gesyd  efe  Ple  yn  yr  ail  ddosbarth.  A’r  unig 
reswm  sydd  ganddo  dros  beidio  ei  gyfrif  yn  draethawd  neu  araeth 
lenyddol  yw  fod  y  gair  “ysgrifennais  ”  yn  1322,  a’r  cyfarchiadau  yn 
rhan  olaf  y  bennod  honno,  yn  awgrymu’r  dybiaeth  fod  yr  ysgrif 
wreiddiol  yn  dechreu  hefyd  gyda  rhyw  fath  o  gyfarchiad.  ( Bible 
Studies  t.  49-50).  Ond  nid  oes  un  sail  nac  yn  yr  ysgrif  nac  mewn 
hanes  i’r  dybiaeth  fod  “cyfarchiad”  erioed  wedi  sefyll  ar  y  dechreu. 
Nid  oes  un  arwydd  ar  y  brawddegau  agoriadol  fod  dim  wedi  ei 
dorri  oddiwrthynt  nac  o  unrhyw  ddiffyg  ynddynt. 

(3)  Cyfanrwydd  y  Llyfr.  Ond  peth  mor  anghyffredin  yẅ 
llythyr  heb  gyfarchiad  agoriadol,  fel  y  gwnaed  llawer  cynnyg  gynt 
ac  yn  ddiweddar  i  esbonio’r  peth.  Eglurhad  Pantaenus  gynt  oedd 
fod  Pâul  o  wyleidd-dra  wedi  osgoi  gosod  ei  enw  wrth  lythyr  at  yr 
Hebreaid,  oblegyd  fod  yr  Arglwydd  ei  hunan  yn  Apostol  iddynt 
hwy.  Yn  ddiweddar,  tybia  Jülicher  a  Harnach  fod  yr  awdwr  o 
fwriad  wedi  gadael  allan  y  cyfarchiad  naill  ai  rhag  ofn  erlidigaeth, 
neu  ynte  am  ei  fod  yn  ddianghenraid,  gan  y  gallai  dygiedydd  y 
llyíhyr  egluro  i’w  dderbynwyr  o  ba  le  y  daetliai.  Deil  eraill  fod  y 
llythyr  wedi  ei  newid  er  mwyn  ei  wneud  i  ymddangos  fel  eiddo 
Paul,  ac  felly  sicrhau  iddo  le  yn  y  Canon.  Mynn  awdwr  diweddar 
o’r  enw  Wrede  mai  traethawd  ydyw  a’r  cyfarcliiadau  ar  y  diwedd 


XII 


R  hagarweiniad 


wedi  eu  hychwanegu  er  creu’r  argraff  mai  Paul  oedd  yr  awdwr. 
Ond  y  mae  ynghorff  y  llyfr  lawer  o  gyfeiriadau  personol,  sydd  yn 
rhan  hanfodol  o  hono,  nas  gallent  fod  mewn  traethawd  amhersonol. 
Dywedir  pa  fodd  a  pha  bryd  y  cafodd  yr  Hebreaid  droedigaeth 
(28t4).  Desgrifir  eu  sefyllfa  ysprydol  bresennol  gyda  phryder  a 
gobaith  sydd  yn  golygu  perthynas  bersonol  agos  a  thyner  rhwng  yr 
awdwr  a’i  ddarllsnwyr  (511,12,  69-11).  Geilw  i  gof  eu  brwydrau  a’u 
temtasiynau,  eu  goddefgarwch  a’u  goruchafiaeth  yn  y  gorffennol 
i’w  calonogi  yn  eu  treialon  presennol,  a  chyfleir  y  gorffennol  a’r 
presennol  mewn  ffordd  arbennig  sydd  yn  tybied  amgylchiadau 
adnabyddus  i’r  awdwr  a’i  ddarllenwyr.  Gan  nad  beth  yw  yr 
esboniad  am  absenoldeb  cyfarchiad  ar  y  dechreu,  y  mae’r  llyfr  yn 
rhy  gyfan  a  chydgysylltiedig  i  allu  gwahanu  y  rhannau  athraw- 
iaethol  oddiwrth  y  rhannau  ymarferol  a  phersonol.  A  pha  raid 
sydd  i  ni  gyfyngu  yr  awdwr  i  un  ffurf  gaeth  ar  lythyr  ?  Y  syniad 
mwyaf  rhesymol  yw  yr  un  symlaf  hefyd,  fod  yr  awdwr  wedi 
ysgrifennu  traethawd  i  egluro  ac  amddiffyn  Cristionogaeth  at  ddar- 
llenwyr  arbennig  ac  adnabyddus  iddo,  ac  fel  yr  ai  ymlaen  gyda’i 
bwngc,  deuai  yn  nês  at  ei  ddarllenwyr,  gan  orffen  ei 
ymresymiad  mewn  apêl  ymarferol  a  thyner  at  eu  cydwybodau  a’u 
calonnau. 

III.  PWY  OEDD  YR  AWDWR  ? 

(1).  Tystiolaeth  Hanes  a  Thraddodiad.  Ceir  yr  awgrym 
gyntaf  o  fodolaeth  He  y  tuallan  iddo’i  hunan  yn  llythyr  cyntaf 
Clement  o  Rufain  at  eglwys  Corinth,  lle  y  gwelir  nifer  o  gyd- 
darawiadau  â  He  mewn  iaith  a  syniadaeth.  Gellir  casglu  oddiwrth 
y  ffaith  hon  fod  He  yn  adnabyddus  yn  Rhufain  cyn  diwedd  y 
ganrif  gyntaf.  Ysgrifennai  Clement  ei  lythyr  tua  96  O.C.  Ni  sonia 
am  He  wrth  ei  enw,  a  dyfynna  o  hono  heb  gydnabod  ei  ddyled, 
Ond  ni  fuasai  yn  dyfynnu  o’r  ysgrif  heb  fod  iddi  ryw  gymaint  o 
awdurdod  yn  Rhufain.  Ategir  y  casgliad  hwn  gan  y  ceir  hefyd 
mewn  llyfr  o’r  enw  Bugail  Hermas  nifer  o  frawddegau  yn  dwyn 
delw  He.  Gwr  o  Rufain  oedd  Hermas  hefyd,  ac  ysgrifennai  yn 
gynnar  yn  yr  ail  ganrif.  Nis  gellir  bod  yn  sicr  a  oes  ol  dylanwad 
He  ar  ysgrifeniadau  Polycarp  a  Iestyn  Ferthyr,  Ni  cheir  enw 
He  yn  y  rhestr  o  lyfrau’r  TN  a  dynnwyd  allan  ac  a  gydnabuwyd 
gan  Marcion,  nac  ychwaith  yn  y  darn  rhestr  a  elwir  yn  Ganon 
Muratori,  ond  nidyw  hon  gennym  yn  gyflawn,  a  gallasai  fod  ynddi. 
Un  peth  ellir  gasglu  oddiwrthi  yw  nad  ystyriai  ei  hawdwr  hi  mai 


R  hagarweiniad 


xiii 


Paul  oedd  awdwr  He,  oblegyd  dywed  yn  bendant  mai  at  saith 
eglwys  yr  ysgrifenasai  Paul.  Perthynai’r  ddwy  restr  i  hanner 
gyntaf  yr  ail  ganrif.  Tua  diwedd  yr  ail  ganrif  y  ceir  y  cyfeiriadau 
diamwys  cyntaf  at  yr  epistol  ac  ymranna’r  traddodiad  am  ei 
awduraeth  ar  unwaith  yn  dair  cangen. 

i.  Yn  Alecsandria  cyfrifid  He  mewn  rhyw  ystyr  yn  eiddo 
Paul.  Adrodda  Clement  o  Alecsandria  sut  yr  arferai  ei  athraw, 
Pantaenus  mae’n  debyg,  egluro  paham  na  fuasai  Paul  wedicyfarch 
ei  ddarllenwyr  o  dan  ei  enw  yn  y  llythyr  hwn,  fel  yn  y  lleill.  Yn 
gyntaf,  o  barch  at  ei  Arglwydd,  ac  yn  ail,  i  osgoi  drwgdybiaeth  a 
rhagfarn,  peidiodd  Paul,  ac  efe  yn  apostol  y  cenhedloedd,  gyfarch 
yr  Hebreaid  fel  pe  bai  yn  apostol  iddynt  hwythau  hefyd.  Derbynia 
Clement  yr  esboniad,  ac  ychwanega  i  Paul  ysgrifennu  ei  lythyr  yn 
Hebraeg,  gan  mai  Hebreaid  oedd  y  darllenwyr,  ac  i  Luc  ei 
gyfieithu  i’r  iaith  Roeg.  Tybiaeth  noeth  yw  hyn  oll,  yn  codi  o  dyb- 
iaeth  arall,  mai  Hebraeg  oedd  iaith  darllenwyr  cyntaf  yr  epistol. 
Sylwasai  Clement  hefyd  fod  cryn  wahaniaeth  rhwng  Groeg  He  ag 
eiddo  epistolau  Paul,  a  thybiodd  iddo  weled  tebygrwydd  i  Roeg 
llyfr  yr  Actau  ;  ac  felly  mai  eiddo  Luc  oedd  yr  iaith,  er  mai  Paul 
biau’r  syniadau. 

Cychwynnodd  Origen  gyda’r  un  traddodiad,  ond  gwyddai  ef 
fod  eglwysi  eraill  na  dderbynient  syniad  Alecsandria,  ac  a  feirniadent 
eglwys  Alecsandria  am  dderbyn  He  i’r  Canon.  Teimlai  ef  hefyd  yn 
fwy  na  Chlement  fod  nid  yn  unig  yr  igith,  ond  y  dull  o  feddwl  yn 
He  yn  dra  gwahanol  i’r  hyn  a  geid  yn  epistolau  Paul.  Ceisiodd  ef 
gadw  traddodiad  ei  eglwys,  ac  egluro’r  gwahaniaeth  uchod,  ar  y 
dybiaeth  mai  Paul  biau’r  syniadau,  ond  mai  un  o’i  ddysgyblion 
oedd  wedi  eu  trefnu  a’u  hysgrifennu  i  lawr.  Enwai  traddodiad 
Luc  a  Chlement  o  Rufain  fel  ysgrifenwyr  posibl,  ond  pwy  mewn 
gwirionedd  a  ysgrifennodd  y  llythyr,  dywed  Origen  mai  “  Duw  yn 
unig*a  wyr.”  Yn  Clement  ac  Origen  y  ceir  gyntaf  ar  gof  a 
chadw  y  traddodiad  mai  Paul  oedd  awdwr  He,  ac  fe  welir  mai  yn 
rhannol  yn  unig,  a  chydag  awgrym  o  amheuaeth,  y  credent  hwy  yn 
awduraeth  Paul.  Ond  erbyn  y  bedwaredd  ganrif,  dysgai  eglwys 
Alecsandria  mai  Paul  oedd  yr  awdwr,  heb  yr  un  o’r  telerau  a 
gysylltai  Origen  â’i  awduraeth  :  a  hynny  nid  am  fod  ganddynt 
resymau  ychwanegol,  ond  am  eu  bod  yn  fwy  diofal  am  ffeithiau 
hanes,  ac  yn  tueddu  i  wneud  traddodiad  amheus  yn  un  pendant,  pan 
fyddai  yn  cytuno  â’u  cyfundrefn  athrawiaethol  neu  eglwysig  hwy. 


XIV 


Rhagarweiniad 


Yr  oedd  yn  arferíad  erbyn  hyn  i  gyfrif  yng  Nghanon  y  TN  yn  unig 
lyfrau  wedi  eu  hysgrifennu  gan  apostolion,  a’r  canlyniad  oedd 
ceisio  gwneud  apostol  yn  awdwr  pob  llyfr  y  dymunid  ei  gynnwys 
yn  y  Canon.  Am  gyffelyb  resymau,  ac  yn  yr  un  cyfnod,  ymledodd 
y  syniad  mai  Paul  oedd  awdwr  He  i  eglwysi  eraill  y  Dwyrain,  sef 
yr  eglwysi  Syriaidd  a  Groegaidd. 

ii.  Yn  y  Gorllewin,  ni  ddechreuwyd  credu  yn  awduraeth  Paul 
cyn  y  bedwaredd  ganrif,  ac  ni  dderbynnid  y  syniad  yn  gyffredinol 
cyn  y  bumed  ganrif. 

Yn  Affrica,  ffynnai  traddodiad  arall,  6ef  mai  Barnabas  oedd 
yrawdwr.  Dyma’r  unig  draddodiad  pendant  arall  a  geir  yn  y  prif 
oesoedd.  Ysgrifenna  Tertuiiian,  wrth  ddyfynnu  o  He  61,4-6,  “Y 

mae  hefyd  epistol  at  yr  Hebreaid  o  dan  enw  Barnabas . a 

derbynnir  epìstoî  Barnabas  yn  fwy  cyffredinol  na  llyfr  y  Bugaiiy 
Llyfr  Hermas  oedd  yr  oîaf,  a  bu  iddo  gylchrediad  eang  yn  yr  ail 
ganrif.  Nid  dweyd  ei  farn  ei  hunan  yn  unig  y  mae  Tertullian  am 
He,  ond  dyfynnu  traddodiad  oedd  wedi  cael  derbyniad  mor 
gyffredinol  fel  yr  oedd  wedi  cael  lie  yn  nheitl  yr  epistoî  yn  y  llaw- 
ysgrifau,  ac  nid  ymddengys  y  gwyadai  Tertuliian  am  unrhyw 
draddodiad  arall.  Casgla  Zahn  fod  y  syniad  hwn  yn  ffynnu  yn 
yr  eglwysi  *Montanaidd  (oblegyd  un  o’r  sect  honno  oedd  Tertullian) 
a’i  fod  wedi  cychwyn  yn  Asia,  lle  hefyd  y  dechreuodd  Montaniaeth. 
Ond  os  bu’r  syniadhwn  yn  gyffredin  yn  eglwysi  Affrica  unrhyw 
adeg,  rhoddodd  ie  i  draddodiad  Alecsandria  yn  ystod  y 
bedwaredd  ganrif.  Yng  nghyngor  Hippo  yn  393  cyfrifid  “tri-ar- 
ddeg  o  epistoiau  yr  apostoi  Paui,  ac  un  o’i  eiddo  at  yr  Hebreaid.” 
Dengys  ffurf  y  frawddeg  na  safai  He  yn  hollol  ar  yr  un  tir  ag 
epistolau  eraill  Paul  ym  marn  y  cyngor.  Ond  yng  nghyngor 
Carthage  yn  419,  cyfrifid  “  pedwar-ar-ddeg  o  epistolau  yr  apostol 
Paul.” 

iii.  Am  Rufain  ac  eglwysi  eraill  y  Gorllewin,  y  mae  üe  igasglu 
i’r  epistol  ymddangos  yno  ar  y  dechreu  yn  ddi-enw.  Ni  cheir  olion 
un  traddodiad  am  ei  awduraeth  cyn  y  bedwaredd  ganrif.  Dywed 
un  Stephen  Gobarus,  a  ysgrifennai  yn  y  fíwyddyn  600,  am  Irenaeus 
a  Hippoiytus,  y  naill  yn  esgob  Lyons  a’r  Ìlall  yn  esgob  Rhufain  yn 
niwedd  yr  aiì  ganrif,  eu  bod  yn  gwadu  mai  Paui  oedd  awdwr  He. 


*  Sect  oedd  y  rhai  hyn  a  dorrwyd  allan  o’r  eglwys  gatholig  am  feiddio  credu 
fod  yr  Ysbryd  Glan  yn  parhau  i  weithio  yn  yr  eglwys  felyn  oes  yr  apostolion. 


\ 


R  hagarweiniad 


xv 


Dywed  Photius  yr  un  peth  am  Hippolytus.  Ond  ni  ddywedefena 
Gobarus  am  un  traddodiad  gwahanol.  Gwyddai  Clement  am  yr 
epistoî  yn  Rhufain  yn  niwedd  y  ganrif  gyntaf,  a  phe  buasai  enw 
Paul,  neu  rywun  arall  wedi  ei  gysylltu  ag  ef  o’r  dechreu,  y  mae  yn 
anhebyg  os  nad  yn  amhosibl  y  buasai  wedi  cael  ei  anghoôo  erbyn 
amser  Hippolytus,  mewn  llai  na  chan  mlynedd.  Nid  oedd  un 
rheswm  dros  waith  eglwysi’r  Gorllewin  yn  gwrthod  derbyn  He 
ymhlith  llythyrau  Paul,  ond  yn  unig  nad  oeddynt  yn  credu  mai 
Paul  oedd  ei  awdwr,  Ymddengys  feily  yn  sicr  mai  fel 
ysgrif  ddi-enw  y  daeth  He  yn  adnabyddus  gyntaf.  Awgrymir 
hynny  yn  wir  gan  draddodiad  Alecsandria,  oblegyd  ceir  hwnnw  yn 
gyntaf  fel  esboniad  Pantaenus  paham  y  cuddiodd  Paul  ei  enw. 
Casgliad,  gan  hynny,  o  eiddo  Alecsandria  oedd  y  syniad  mai  Paul 
oedd  yr  awdwr.  Naturiol  oedd  i  werth  crefyddol  yr  epistol  gael  ei 
ganfod  gyntaf  yn  Aleesandria,  lle  y  ffynnai  syniadau  arbennig  yr 
awdwr.  Ac  wrth  edrych  am  awdwr  i  epistol  mor  werthfawr, 
natpriol  hefyd  oedd  taro  ar  Paul,  prif  lythyr-ysgrifydd  yr  eglwys. 
Gwelid  fod  gwerth  ac  awdurdod  ysprydol  yr  epistol  yn  ormod  i'w 
adael  yn  yr  un  dosbarth  â’r  Bugaii  ac  epistoi  Barnabas  a’u  bath, 
ac  eto  nis  gellid  ei  osod  yn  y  Canon  newydd  oedd  yn  cael  ei  ffurfio 
i  wneud  y  TN,  heb  ei  bricdoli  i  ryw  apostol.  Pan  na  ellid  cadw 
He  allan  yn  hwy  o’r  canon,  rhaid  oedd  dyfeisio  awduraeth  apostol- 
aidd  iddo..  Felly,  gellir  tybied,  y  cododd,  yr  ymledodd,  ac  y 
ffynnodd  y  syniad  mai  Paul  oedd  awdwr  He.  Nid  yw  hyn  oll  wrth 
gwrs  yn  profi  nad  Paul  oedd  yr  awdwr,  ond  nid  yw  yn  profi  mai  efe 
ydoedd  ychwaith.  Parhaodd  y  traddodiad  yn  yr  egWrys,  ynghyda’r 
gyfundrefn  feddyliol  a’i  cynhyrchodd,  o’r  bumed  ganrif  hyd  yr 
unfed-ar-bymtheg.  Gwrthodwyd  y  traddodiad  gan  ysgolheigion 
newyddion  yr  unfed-ganrif-ar-bymtheg  a  chan  y  diwygwyr  Protes- 
tanaidd.  Adgyfododd  drachefn,  gyda  llawer  o’r  hen  gyfundrefn 
athrawiaethoi,  yn  y  ddwy  ganrif  ddilynol.  Ond  y  mae'n  amlwg 
bellach  nad  oes  gan  draddodiad  na  hanes  ddim  goleuni  i’wdaflu  ar 
gwestiwn  awduraeth  He.  Nid  ydyryt  yn  profi  nac  yn  gwrth-brofi 
fod  neb  arbennig  yn  awdwr  iddo. 

2.  Tystiolaeth  yr  epistol  ei  hunan.  Cyn  rhoddi  fyny’r 
ymchwiì,  dyledus  yw  gofyn  pa  olion  o  bersonoliaeth  yr  awdwr  sydd 
wediaros  yn  yr  epistol  ei  hunan.  Ni  ddywed  ddim  yn  bendant  am 
dano’i  hun,  beth  oedd  ei  enw,  naphabryd  yr  ysgrifennai,  ond  gellir 
casglu  rhai  ffeithiau  lled  sicr  am  dano.  Ymddengys  yn  dra 
thebygol  ei  fod  yn  un  o  Iddewon  y  Gwasgariad,  yn  siarad  ac 


XVI 


R  hagarweiniad 


ysgrifennu  yr  iaith  Roeg  yn  unig.  Gwyddai  ysgrythyrau’r  HD, 
ac  yr  oedd  yn  gyfarwydd  â  syniadau  crefyddol  a  defodau  addoliad 
yr  Iddewon.  Hawlia  ran  etifedd  yn  eu  hanes,  eu  traddodiadau, 
a’u  sefydliadau  cysegredig  (l1),  a  sonia  am  danynt  gyda  chyfarwydd- 
deb  a  brwdfrydedd  nas  gellid  eu  disgwyl  mewn  proselyt,  er  feallai 
na  byddai  hynny  yn  amhosibl.  Mewn  cenedl-ddyn  fyddai  wedi 
troi  o  baganiaeth  at  Gristionogaeth,  byddent  yn  llai  tebygol  fyth. 
Ond  yng  nghyfìeithad  y  LXX  yn  unig  y  gwyddai’r  awdwr  yr  HD, 
a  dilyna  ef  hyd  yn  oed  pan  wahaniaetha  oddiwrth  yr  Hebraeg  (gwel 
Adnodiad  C).  Ysgrifennai  Roeg  gyda  phurdeb  iaith  ac  arddull 
na  cheir  eu  cystal  yn  y  TN  ond  yn  ysgrifeniadau  Luc.  Yr  oedd  ei 
feddwl  wedi  ei  drwytho  â’r  cyfuniad  o  syniadau  Hebreig  a  Groegaidd 
sydd  ynfwyaf  adnabyddusynysgrifeniadau  Philo.  Dawhyni’rgolwg 
yn  y  defnydd  wna  o’r  alegori  i  esbonio’r  HD,  yn  ei  ddull  o  feddwl 
mewn  arwyddluniau,  yn  ogystal  ag  mewn  llawer  o  dermau  a 
fenthyciodd  oddiar  athronwyr  Alecsandria.  Eto,  y  mae  ei  athraw- 
iaethiau  sylfaenol  mewn  cydgord  llawn  â  dysgeidiaeth  Paul  ac  Ioan. 
Oddiwrth  y  lle  canolog  a  rydd  i  Grist,  a’i  syniad  uchel  am  ei  Berson 
a  rhinwedd  achubol  ei  farwolaeth,  oddiwrth  rediad  cyffredinol  ei 
ddysgeidiaeth  foesol,  ei  wrthwynebiad  i  feudwyaeth,  a’i  barch  i 
athrawon  ac  arweinwyr  yr  eglwys,  gellir  casglu  ei  fod  yn  perthyn 
i’r  cylch  Cristionogol  lle  y  teyrnasai  syniadau  Paul.  Nid  oedd  ef 
na’i  ddarllenwyr  ymhlith  disgyblion  personol  yr  Iesu,  ond  derbyn- 
iasent  yr  efengyl  gan  y  rhai  a’i  clywsant  ef  (23),  ac  nid  oedd  rheiny 
mwyach  ar  y  ddaear  (137).  Buasai  fyw  ar  un  adeg  ymhlith  ei  ddar- 
llenwyr,  ac  yn  dra  thebyg,  fel  athraw  ac  arweinydd  iddynt ;  pan 
ysgrifennai,  yr  oedd  wedi  ei  wahanu  oddiwrthynt,  ond  gobeithiai 
gael  dychwelyd  yn  fuan  atynt  drachefn  (1318,19). 

A  ellir  yn  awr  roddi  rhyw  enw  adnabyddus  arno  ? 

i.  Er  nad  yw  traddodiad  a  hanes  yn  profi  dim  am  gysylltiad 
Paul  â’r  epistol,  y  mae  ei  gynnwys  yn  dangos  yn  sicr  nad  oedd 
Paul  yn  awdwr  iddo.  Fe  wyddis  digon  am  Paul  i  fod  yn  sicr  nas 
gallasai  fod  wedi  ysgrifennu  He,  a  chystal  dweyd  yn  y  fan  hon  mai 
dyma’r  oll  y  gellir  bod  yn  sicr  am  dano  yng  nghylch  awduraeth  yr 
epistol.  Gwahaniaetha  eiiaitha'i  arddull,  ei  brif  syniadauachynllun 
ei  ymresymiad  yn  fawr  iawn  oddiwrth  eiddo  Paul,  fel  y’u  ceir  yn  ei 
epistolau.  Dyfynna  Paul  yr  HD  o’r  Hebraeg  ac  o’r  LXX,  ond  He  o’r 
LXX  yn  unig.  Dwg  Paul  ei  ddyfyniad  i  fewn  gyda’r  frawddeg  “  Y 
mae  yn  ysgrifenedig”  neu  “Dywed  yr  Ysgrythyr”  ond  He“Dywed 


Rhagarweiniad 


xvu 


Duw,  yr  Yspryd  Glan,”  neu,  “un  mewn  rhyw  fan.”  Deddf  yw  yr 
HD  i  Paul,  a  saif  mewn  gwrthgyferbyniad  i’r  TN,  ond  fel  rheol 
Cyfamod  yw  yn  He,  a  chysgod  y  Cyfamod  Newydd.  Pan  sonia 
am  y  ddeddf,  golyga  wrthi  gyfundrefn  seremoniol,  tra  yr  oedd  hi  i 
Paul  yn  egwyddor  foesol.  Defnyddia  Paul  yn  gyson  yr  enwau 
“  Crist  Iesu  ”  ac  “  Ein  Harglwydd  Iesu  Grist,”  ond  ni  cheir  hwynt 
unwaith  yn  He,  a  dim  ond  teirgwaith  y  ceir  “Iesu  Grist  ”  (1010, 
138,12),  a  dwywaith  “  yr  Arglwydd”  (am  Grist)  (23,  814).  Ceir 
y  termau  hyn  yn  Paul  dros  600  o  weithiau  (Zahn).  Canolbwyntia 
athrawiaeth  Paul  am  Grist  yn  ei  farwolaeth,  ei  adgyfodiad, 
a’i  bresenoldeb  parhaus  yn  yr  eglwys,  ond  y  syniad  llywodraethol 
yn  He  yw  ei  swydd  arch-offeiriadol  yn  y  nef  ;  a  gwahaniaetha  eu 
syniadau  am  Dduw  yn  gyfatebol.  Y  mae  mwy  o  ôl  syniadau 
Iddewaeth  ddiweddar  a  dylanwad  ysgol  Plato  i’w  weled  ar  He. 
Braidd  na  ellid  galw  ei  syniad  am  Dduw  yn  Ddeistaidd.  Nid  oedd 
y  datguddiad  o  dadolaeth  Duw,  a’i  breswyliad  yn  y  byd  a  cyn  hanes 
dyn,  wedi  meddiannu  meddwl  yr  awdwr  fel  y  gwnaethai  feddwl 
Paul.  Gan  y  syniai  am  y  byd  presennol  fel  “  cysgod,”  nis  gallasai 
Duw  ddod  i  fewn  iddo  ond  trwy  gyfryngau  (gwel  Adnodiad  A) . 

Gwahaniaethai  profìad  ac  athrawiaeth  y  ddau  awdwr  hefyd  am 
iachawdwriaeth.  Nid  oes  olion  brwydr  fewnol  a  throedigaeth 
rymus  fel  eiddo  Paul  yn  He,  ac  ychydig  ddywed  yr  awdwr  am  y 
berthynas  o  gymundeb  agos  a  phersonol  â  Christ  oedd  yn  hanfod 
bywyd  ysprydol  yr  apostol.  Ni  cheir  o  gwbl  yn  He  athrawiaeth 
ganolog  yr  apostol,  sef  cyfiawnhad  trwy  ffydd.  Golyga  wrth  ffydd, 
nid  y  berthynas  bersonol,  ddirgeledig  â  Christ  a  olygai  Paul,  ond  yn 
hytrach  y  gobaith  cyffredinol  sydd  yn  cymeryd  gafael  ar  hanfod  y 
dyfodol,  er  goresgyn  anhawsterau  ac  amherffeithderau’r  presennol 
ansylweddol.  Ceir  iachawdwriaeth  trwy  buro  a  santeiddio  a 
pherffeithio,  ac  nid  trwy  gyfiawnhad.  Er  nad  oedd  Paul  heb 
deimlo*  dylanwad  y  syniadau  Groeg-Iddewig  fel  y’u  ceir  yn 
Alecsandria  (gwelir  hynny  oddiwrth  Eph  a  Col),  nid  ymddengysyn 
unlle  yn  ei  epistolau  ef  mor  glir  ac  amlwg  ag  y  mae  yn  He. 

Heblaw  hyn  oll,  y  mae  yn  dra  thebygol  fod  awdwr  He  yn 
aelod  o’r  eglwys  yr  ysgrifennai  ati  (1318,19)(  ond  n  fu  Paul  mewn 
perthynas  o’r  fath  âg  unrhw  eglwys.  Ni  fu  Paul  erioed  yn  “aelod 
rheolaidd  ”  o  unrhyw  eglwys  yr  ysgrifennodd  ati.  Ac  yn  ben  ar  y 
cwbl,  nis  gallasai  Paul  fod  wedi  ysgrifennu  yr  hyn  a  geir  yn  He  23, 
oblegyddywedefyn  bendantnadderbyniodd  efe  ei  efçngyl  gan  ddyn, 


ç 


xviii 


R  hagarweiniad 


“  eithr  trwy  ddatguddiad  Iesu  Grist  ”  (Gal  l12),  ac  na  ychwanegodd 
y  disgyblion  cyntaf  ddim  iddo  (Gal  26).  Diau  fod  y  cydgord 
cyffredinol  rhwng  He  a  phrif  syniadau  Paul,  y  soniwyd  am  dano  yn 
barod,  yn  rhan  o’r  etifeddiaeth  gyffredinol  a  adawsai’r  apostol  i’r 
holl  eglwysi.  Ceir  hefyd  ychydig  o  gysylltiadau  mewn  manylion. 
Cymharer,  er  engraifft,  He  22  â  Gal  319 ;  He  1222  1  314  â  Gal  425 ; 
He  210  â  Rhuf  ll36;  a  rhediad  cyffredinol  He  â’r  epistol  at  yr 
Ephesiaid.  Hawdd  cyfrif  am  y  rhai  hyn  oll,  naill  ai  am  fod  yr  awdwr 
wedi  darllen  epistolau  Paul,  neu  ynte  gan  fod  brawddegau  Paul 
wedi  dod  yn  gyffredin  yn  yr  eglwysi.  Ond  nid  oes  ynddynt  ddim 
grym  i  wrthwynebu  y  rhesymau  a  grybwyllwyd  dros  wrthod  y 
traddodiad  mai  Paul  oedd  awdwr  He. 

ii.  Y  mae’r  frawddeg  sydd  yn  fwyaf  pendantyn  cau  allan  Paul 
(sef  He  23),  yr  un  mor  bendant  hefyd  yn  cau  allan  yr  apostolion 
eraill.  Rhaid  edrych  am  enw  yr  awdwr  yn  hytrach  ymhlith 
Cristionogion  yr  ail  genhedlaeth,  neu  o  leiaf  ymhlith  y  rhai  na 
chlywsant  yr  Arglwydd  Iesu  Grist  yn  y  cnawd.  Ac  o  fewn  y  cylch 
hwn  y  mae  bron  pob  enw  adnabyddus  wedi  ei  awgrymu.  Ceuir 
Timotheus  allan  gan  yr  epistol  ei  hunan,  oblegyd  sonir  am  dano 
yn  y  trydydd  person  (1323).  Erys  Titus  hefyd  yn  gyfle  i  rywun  i 
wneud  enw  iddo’i  hunan  trwy  ddweyd  rhywbeth  newydd  ar  y 
pwnc.  Ond  ceir  fod  ysgolheigion  wedi  dadleu  hawliau  Luc, 
Clement  o  Rufain,  Barnabas,  Silas,  Apolos,  Priscila,  ac  Aquila, 
Philip  y  Diacon,  acAristion,  a  rhaid  taflu  trem  ar  yr  hyn  sydd  i’w 
ddweyd  dros  bob  un  o  honynt. 

(a)  Eu  cysylltiad  â  Phaul  barodd  ddwyn  i  fewn  Luc  a 
Chlement.  Lle  y  gwelwyd  nas  gellid  dal  y  syniad  traddodiadol  o 
awduraeth  uniongyrchol  Paul,  ceisiwyd  ei  gadw  mewn  fifurf  an- 
uniongyrchiol,  trwy  briodoli’r  epistol  i  un  o’i  ddisgyblion.  Yr 
oedd  Luc  a  Chiement  yn  ddau  awdwr  adnabyddus,  ac  am  hynny 
tarawyd  arnynt  hwy.  Ond  dyna’r  ffaith  sydd  yn  ein  gorfodi  i 
ameu  neu  wrthod  y  dybiaeth  am  y  naill  a’r  llall.  Gan  fod  eu 
hysgrifeniadau  ar  gael,  gellir  cymharu  He  â  hwynt,  fel  âg  ysgrifen- 
iadau  Paul,  a  gwelir  fod  cyffelyb  wahaniaethau  rhyngddynt.  Y 
mae  pob  un  o’r  ddau  ddisgybl  hyn  wedi  glynu  yn  llawer  nês  wrth 
gyfundrefn  yr  apostol  nag  y  gwnaeth  awdwr  He.  Ac  ni  cheir 
ynddynt  ychwaith  ddim  olion  dylanwad  athrawiaeth  Alecsandria, 
fel  y'i  gwelir  mor  amlwg  yn  He. 


I 


R  hagarweiniad 


xix 


(6)  Am  yr  holl  bersonau  eraill  a  awgrymir,  fe  wyddis  mor 
ychydig,  fel  mai  anawdd  yw  dweyd  dim  yn  bendant  dros  nac  yn 
erbyn  y  dybiaeth  mai  un  o  honynt  hwy  oedd  yr  awdwr. 

(1)  Barnabas  oedd  Lefiad  o  Cyprus  (Act.  486)  a  chydymaith 
Paul  ar  un  adeg  (Act.  132  &c.).  Ceir  ysgrif  henafol  arall  a  elwir 
yn  “  Epistol  Barnabas,”  ond  nid  oes  berthynas  na  thebygrwydd 
rhyngddi  a  He.  Tybia  rhai  fod  rhyw  sail  i’r  dybiaeth  hon  yn  y 
frawddeg  a  ddesgrifia  He  fel  “gair  y  cynghor,”  ac  addylid  gyfieithu 
“  gair  dyddanwch  ”  (1322),  gan  y  gelwir  Barnabas  yn  “fab 
dyddanwch  ”  (Act.  486).  Ond  y  mae’r  cyd-darawiad  yn  llawer  rhy 
ddamweiniol  a  dibwys  i  seilio  dim  arno.  Dadleuir  yn  erbyn  y 
dybiaeth  hon  nas  gallasai  Barnabas,  ac  efe  yn  Lefìad,  fod  wedi 
dangos  cymaint  gwrthwynebiad  i’r  gyfundrefn  offeiriadol  ag  a  wna 
yr  awdwr  hwn,  ac  yn  arbennig  nas  gallasai  ddangos  yr  anwybod- 
aeth  o  honi  a  ddaw  i’r  golwg  (fel  y  tybia  rhai)  yn  He  727  a  94. 
Dywedir  ei  fod  wedi  camgymeryd  wrth  son  am  yr  offeiriad  yn 
offrymu  beunydd  (727)  ac  hefyd  wrth  osod  y  thuser  aur  (94),  sef 
allor  yr  arogldarth,  yn  y  cysegr  santeiddiolaf.  Y  mae  yn  amheus 
ai  camgymeryd  a  wnaeth,  ond  gellid  gadael  hynny  i’w  ystyried  yn 
ei  le  priodol,  oblegyd  nid  y  deml  yn  Jerusalem,  ac  feallai  nad 
cyfundrefn  yr  HD  oedd  o  flaen  meddwl  yr  awdwr,  ond  yn  hytrach 
cyfundrefn  traddodiad  Iddewig.  Ac  am  wrthwynebiad  yr  awdwr 
i’r  gyfundrefn  offeiriadol,  nid  yw  yn  agos  mor  bendanta  gelyniaeth 
Paul  yn  erbyn  Phariseaeth,  ac  y  mae  yn  sicr  i  Paul  fod  unwaith  yrì 
Pharisead.  Nid  oes  yn  wir  ddim  sydd  yn  profi  ei  bod  yn  amhosibl 
mai  Barnabas  oedd  yr  awdwr;  ond  o’r  tu  arall,  ni  wyddis  am  ddim 
sydd  yn  ei  gwneud  yn  debygol  mai  efe  oedd  yr  awdwr.  Os  gwir  y 
dybiaeth,  y  mae  yn  anhawdd  deall  paham  na  cheir  y  traddodiad  yn 
unlle  heblaw  Affrica. 

(2|  Dadleua  Harnach  dros  y  dybiaeth  mai  Priscila  ac  Equiía 
ynghyd  oedd  yr  awdwyr.  Sylwa  y  newidia  yr  awdwr  wrth 
ysgrifennu  o’r  person  lluosog,  “ni,”  i’r  person  cyntaf  unigol, 
“  myfì,”  megis  yn  1318’19,  a  thybia  mai  yr  esboniad  yw  fod  dau  yn 
ysgrifennu,  megis  yn  Rhuf.  56‘8  &c.  Dywedir  hefyd  fody  dybiaeth 
hon  yn  esbonio’r  cyfeiriad  sydd  o  bosibl  at  berthynas  yr  awdwr  â 
Rhufain  (cf.  Rhuf.  165  â  He  1322  24),  ond  a  chaniatau  fod  y  fath 
gyfeiriad,  y  mae  yn  lled  debyg  y  perthynai  Luc,  Barnabas,  Apolos, 
ac  yn  sicr  Clement,  mor  agos  i  eglwys  Rhufain  ag  y  gwnai 
Priscila  ac  Aquila. 


XX 


RhagarWeiniad 


Deil  Harnack  drachefn  fod  y  dybiaeth  yn  esbonio  paham  nad 
oes  enw  neb  wrth  yr  epistol,  sef  o  herwydd  y  rhagfarn  a  fodolai  yn 
erbyn  gwragedd  fel  athrawesau  yn  yr  eglwysi.  Hwn  yw  yr  unig 
bwynt  o  blaid  y  dybiaeth  hon,  nad  atebai  lawn  cystal  i  amryw  o’r 
lleill,  ond  nid  esbonia  paham  na  fuasai  enw  Aquila  wrth  y  llythyr. 
Ychydig  sail,  neu  ddim,  sydd  i’r  ddadl  fod  ol  meddwl  menywaidd 
ar  yr  epistol.  Ac  yn  erbyn  y  dybiaeth,  dylid  ystyried  mor  anhebyg 
yw  y  byddai  gwraig  oedd  ddisgybles  i  Paul  yn  hawlio’r  fath  awdur- 
dod  yn  yr  eglwys  ag  a  honna  awdwr  He  (1317,18  cf.  1  Cor.  1434  &c.). 
Nid  oes  dim  a  wyddom  am  Priscila  ac  Aquila  a  wnai  ychwaith 
awgrymu’r  diwylliant,  a’r  gydnabyddiaeth  â  dysgeidiaeth  Alecs- 
andria  a  feddai  awdwr  He.  Ni  phrofa  Act.  1826  eu  bod  yn 
ddysgawdwyr  diwylliedig  a  medrus,  ond  yn  unig  y  gwyddent  brif 
byngciau  pregethau  cyntaf  Paul  yn  ddigon  da  i  allu  eu  hadrodd 
wrth  Apolos.  Y  mae’r  dybiaeth  mai  gwraig  ysgrifennodd  y  llythyr 
yn  beth  mor  eithriadol  ac  anhebyg  ynddo’i  hunan  fel  y  gofyn 
brawfion  llawer  cadarnach  nag  sydd  eto  i'w  cael  i’w  gwneud  yn 
dderbyniol. 

(3)  Nid  yw  Philip  y  Diacon  na’r  Aristion,  “  disgybl  yr 
Arglwydd,”  y  sonia  Papias  am  dano,  nemawr  ddim  amgen  nag 
enwau  i  ni.  Ni  wyddis  dim  am  danynt  a’u  cysylltai  â  He,  ac  nid 
yw  wiw  derbyn  tybiaeth  heb  ryw  sail  hanesyddol  iddi.  Y  mae  yn 
dra  thebyg  fod  y  ddau  yn  ddisgyblion  personol  i’r  Arglwydd,  ac  os 
felly,  ceuir  hwynt  allan  gan  He  23. 

(4)  Apolos  fu  o  bosibl  mewn  mwyaf  o  ífafr  gan  ysgolheigion 
er  dyddiau  Martin  Luther,  Nid  oes  un  traddodiad  henafol  yn 
awgrymu  mai  efe  yw  awdwr  He,  ac  y  mae  hynny  yn  gryn  anfantais 
i’r  dybiaeth,  er  nad  yw  yn  ei  gwneud  yn  amhosibl,  oblegyd  rhaid 
fod  rhywun  wedi  ysgrifennu’r  Epistol,  ac  os  nad  Barnabas  oedd 
ef,  y  mae  traddodiad  henafol  heb  un  sôn  am  dano.  Ac  mewn 
rhan  fechan  o’r  eglwys  yn  unig  y  ffynnai’r  traddodiad  am 
Barnabas.  Y  mae  yr  oll  a  wyddis  am  Apolos  yn  ateb  yn  eithaf  da 
i’r  hyn  a  wyddis  am  awdwr  He,  ond  ychydig  iawn  yw  hynny. 
Gallasai  fod  wedi  derbyn  yr  efengyl  gan  y  rhai  a  glywsant  yr 
Arglwydd  (23)  ;  yr  oedd  yn  “Iddew,  Alecsandriad  o  genedl,  gwr 
ymadroddus,  cadarn  yn  yr  ysgrythyrau  .  .  .  .  ac  efe  a  orchfygodd 
yr  Iddewon  yn  egniol  ar  gyhoedd,  gan  ddangos  trwy  ysgrythyrau 
mai  Iesu  yw  Crist  ”  (Act.  1824  28).  Perthynai  i  gylch  disgyblion  yr 
apostol  Paul  fel  Timotheus  a  Titus  (1  Cor.  1610 12 ;  Tit.  313,  cf. 


P.hagarweiniad 


xxi 


’He  1328).  Gallasai’r  syniadau  Alecsandraidd,  dylanwad  Philo,  yr 
ymresymiadau  oddiwrth  y  defodau  a’r  traddodiadau  Iddewig,  a’r 
arddull  lyfn,  oll  fod  wedi  deilliaw  oddiwrth  yr  Iddew  ymadroddus 
hwn  o  Alecsandria.  Ond  gallasai  hefyd  fod  hanner  cant  o  wŷr 
mor  debygol  ag  Apolos  i  wneud  hyn  oll,  na  chlywsom  erioed  am 
danynt,  ac  na  chlywir  byth  mwy.  Wedi’r  cwbl  gallasai’r  awdwr 
fod  yn  genedl-ddyn.  Awgryma  purdeb  ei  iaith  a’i  arddull  Roeg- 
aidd  hynny.  Gallasai’r  cyfuniad  o  feddwl  Hebreig  a  Groegaidd  a 
geir  yn  yr  epistol,  ac  hyd  yn  nod  termau  Philo,  fod  ar  led  ymhell 
tuhwnt  i  Alecsandriâ.  Fe  wyddis  rhy  ychydig  am  fywyd  mewnol 
dinasoedd  mawrion  Asia,  lle  y  trigai  Groegwyr  ac  Iddewon  ynghyd, 
i  ganiatau  sicrwydd  mai  Alecsandria  oedd  unig  ffynonhell  y  math 
hwn  o  ddysgeidiaeth.  Yr  oll  ellir  ddweyd  yw  fod  awdwr  He  mor 
debyg  i  Apolos  a  neb  y  gwyddom  ni  am  dano,  ond  pwy  mewn 
gwirionedd  oedd  yr  awdwr,  rhaid  boddloni  ar  gyfaddef  fel  Origen 
mai  “  Duw  yn  unig  a  ŵyr.” 

IV.  CYFEIRIAD. 

Fe  wyddis  mor  lleied  am  ddarllenwyr  cyntaf  y  llythyr  ag  am 
ei  awdwr.  Fe’i  hysgrifennwyd  at  Gristionogion  ac  at  gynulleidfa 
arbennig  o  Gristionogion  (Gwel  I.  uchod).  Yn  briodol  dylasai’r 
teitl  “  at  Hebreaid  ”  olygu  iddo  gael  ei  ysgrifennu  at  Iddewon  yn 
Mhalestina,  ond  nid  yw  hynny  yn  debygol,  gan  mai  yn  yr  iaith 
Roeg  yr  ysgrifennwyd  ef .  Golyga  gan  hynny  yn  unig  Gristionogion 
oeddynt  yn  Iuddewon  o  ran  cenedl,  ac  ni  ddywed  ddim  am  le  eu 
preswylfod.  Mynega’r  teitl  gasgliad  a  dynwyd  yn  foreu  oddi- 
wrth  gynhwysiad  y  llyfr.  Derbyniwyd  y  casgliad  hwn  fel  un 
cywir  yn  unfrydol,  ac  heb  amheuaeth  o’r  ail  ganrif  i  lawr  hyd 
ran  gyntaf  y  ganrif  ddiweddaf.  Ond  erbyn  hyn  ceir  nifer  o 
feirniaid  yn  dal  mai  cenedl-ddynion  oedd  darllenwyr  cyntaf  yr 
epistoL  Cwestiwn  o  gasgliad  yn  hollol  yw  hwn  eto,  oddiwrth 
gynnwys  y  Uythyr  ei  hunan. 

1.  Nodweddion  cyffredinol  y  darllenwyr .  Fel  yr  awdwr, 
derbyniasai’r  darllenwyr  hefyd  yr  efengyl  yn  gyntaf,  “  gan  y  rhai 
aglywsant”  (28),  sef  oddiwrth  ddisgyblion  personol  yr  Arglwydd, 
ond  nid  oeddynt  hwy  o’u  nifer.  Buont  dystion  o  “  arwyddion  a 
rhyfeddodau,  ac  amryw  nerthoedd  a  doniau  yr  Yspryd  Glan”  (24). 
Buasai  eu  troedigaeth  yn  drylwyr,  a’u  ffydd  a’u  bywyd  crefyddol  o 
radd  uchel.  Meddent  wybodaeth  dda  o  egwyddorion  cyntaf 


xxiî 


jRhagarweiniad 


Crist  (61  &c.).  Gwnaethpwyd  hwy  yn  “  gyfranogion  o  Grist,”  ac 
nid  oedd  eisiau  iddynt  ond  “  dal  dechreuad  eu  hyder  yn  sicr  hyd  y 
diwedd  ”  314).  Dygasent  ffrwyth  mewn  gweithredoedd  da,  gan 
weini  i’r  saint  (610),  a  dioddef  poen  ac  erlid  a  chyd-ddioddef  â’r 
rhai  a  garcharwyd  (10?’-2  34).  Bu  hyn  oll  yn  “  y  dyddiau  o’r  blaen,” 
a  theimlai  yr  awdwr  pan  yn  ysgrifennu  eu  bod  ymhell.  Y  mae  y 
rhai  oedd  yn  arweinwyr  a  gweinidogion  iddynt  yn  y  dyddiau  hynny 
erbyn  hyn  wedi  marw  (137).  A  daethai  cyfnewidiad  mawr  drostynt 
hwythau.  Lle  y  dylasentfod  yn  athrawon  y  maent  yn  “  hwyr- 
drwm  eu  clustiau,”  ac  arnynt  eisiau  dysgu  drachefn  “  beth  ydyw 
egwyddorion  dechreuad  ymadroddion  Duw”  (512),  ac  y  maent  mewn 
perygl  o  syrthio  ymaith  yn  llwyr  oddiwrth  y  ffydd.  Y  mae 
angen  eu  rhybuddio  “  na  byddo  yn  neb  o  honynt  galon  ddrwg 
anghrediniaeth,  gan  ymadaw  oddiwrth  Dduw  byw  ”  (312).  Daeth- 
ant  yn  fusgrell  (612),  “yn  halogedig  megis  Esau  ”  (1216),  ac  yn 
ariangar  (135).  Fe  allai  fod  eu  crefydd  yn  tueddu  i  gyfeiriad 
meudwyaeth  a  ffurfioldeb  allanol  (134'9).  Ac  yn  awr  pan  y  mae  y 
cysgadrwydd  moesol  a’r  difaterwch  ysprydol  hyn  wedi  disgyn 
arnynt,  dygir  hwynt  o  dan  brawf  tanllyd  arall  gan  erledigaethau 
o’r  tu  allan  (1036  124),  a  bair  fod  y  perygl  iddynt  syrthio  ymaith 
oddiwrth  y  ffydd  yn  llawer  mwy  ac  yn  llawer  nes.  Ymddengys  yr 
hawlia’r  awdv/r  ryddid  i’w  rhybuddio,  am  y  buasai  un  adeg  yn 
athraw  yn  eu  plith,  ac  y  bwriadai  allu  dychwelyd  atynt  yn  fuan 
eto  (1318‘19)  Fe  allai  fod  yr  un  peth  yn  wir  am  Timotheus  (1398). 
Yr  oedd  gan  yr  awdwr  a’i  ddarllenwyr  gydnabyddion  yn  yr 
Ital  (1324),  ac  yr  oeddynt  gyda’r  awdwr  naill  ai  yn  yr  Ital  yn 
cyfarch  y  darllenwyr  oeddynt  yn  rhywle  arall,  neu  yr  oedd  yr 
awdwr  a  hwythau  yn  rhywle  arall  yn  cyfarch  y  darllenwyr 
oeddynt  yn  yr  Ital.  Dyma  bron  yr  oll  a  wyddis  am  ddarllenwyr 
cyntaf  He,  ac  nid  oes  ynddo  fawr  i  benderfynu  cyfeiriad  y  llythyr, 
oblegyd  gallasai’r  oll  fod  yn  wir  ar  ryw  adeg  neu  gilydd  am  bron 
unrhyw  eglwys. 

2.  Ai  Iddewon  ai  Cenhedloedd  ?  Gall  fod  yn  yr  epistol  yn 
ychwanegol  ryw  ategiad  i’r  hen  draddodiad  mai  Iddewon  oedd  ei 
ddarllenwyr  cyntaf.  Cymer  yr  awdwr  yn  ganiataol  eu  bod  yn 
hollol  gyfarwydd  â’r  HD  ac  â’r  defodau  Iddewig.  Yr  oedd  tadau 
y  genedl  Iddewig  yn  dadau  hefyd  iddynt  hwy  (l1'89).  Dywedir  i 
Grist  gymeryd  ei  ddynoliaeth  “o  had  Abraham  ”  (316).  Ac  eto 
gallasai  hyn  oll  gael  ei  ddweyd  wrth  eglwys  genhedlig,  oblegyd 


R  hagarweiniad 


xxiii 


cyfrifai’r  Cristionogion  boreuol  mai  hwy  oedd  y  gwir  Israel,  ac 
etifeddion  y  datguddiad  Hebreig  a’r  oll  a  berthynai  iddo, 
heb  wahaniaeth  o  ba  genedl  yr  oeddynt.  Ond  y  mae  rhesymau 
eraill  dros  dybied  mai  Iddewon  oedd  y  rhai  hyn.  Dadleua  Zahn 
gyda  rheswm  “  nad  oes  yn  He  gymaint  ag  un  frawddeg  yn 
awgrymu  mai  wedi  dod  yr  oedd  y  darllenwyr  yn  aelodau  o  bobl 
Dduw  oedd  wedi  disgyn  o  Abraham,  ac  yn  etifeddion  yr  addewid 
a  roddasid  iddynt  hwy  ac  i’w  tadau.  Pe  bai  hynny  yn  wir  nid 
oes  yn  y  llythyr  “  ychwaith  un  awgrym  sut  y  daethant.’’  Tipyn 
yn  fwy  amheus  yw  dadleuon  eraill  Zahn  ar  y  mater.  Er  engraifft, 
tybia  ef  fod  prawf  i’w  gael  yn  1313,  “y  perthynai’r  awdwr  a’i 
ddarllenwyr  i’r  genedl  Iddewig,”  ac  esbonia’r  adnod  fel  yn  golygu 
“  fod  y  darllenwyr  i  ymwrthod  a  chymdeithas  pobl  yr  Iddewon 
oeddynt  wedi  gwrthod  yr  Iesu,  a  chyffesu  yr  Iesu  croeshoeliedig 
gan  gymeryd  arnynt  eu  hunain  yr  holl  waradwydd  a  gafodd  yr 
Iesu  oddiar  ddwylaw  ei  gyd-wladwvr.”  Ond  gosod  adeilad  mawr  ar 
sail  fechan  iawn  yw  hyn.  Oblegyd  ni  olyga’r  adnod  o  angenrheid- 
rwydd  fwy  na  chymheliiad  i  bwyso  ar  aberth  Iesu  Grist  yn 
hytrach  nag  ar  ddeddfau  a  defodau  allanol.  Nis  gellir  bod  yn 
sicr  ychwaith  fod  yr  “  athrawiaethau  amryw  a  dieithr  ”  am  briodas 
a  bwydydd  (134'9)  yn  dal  perthynas  âg  Iddewaeth.  Gallasent  fod 
yn  ddechreuad  y  Gnosticiaeth  a  (ymdaenodd  led-led  dros  yr 
eglwysi  Iddewig  a  Chenhedlig  tua  diwedd  y  ganrif  gyntaf.  Ac  ar 
wahan  i  hyn,  nid  oes  un  prawf  mai  syrthio  yn  ol  i  Iddewaeth  oedd 
perygl  yr  Hebreaid,  ond  yn  hytrach  eu  perygl  oedd  anghrediniaeth 
gyffredinol  ac  “ymadaw  oddiwrth  Dduw  byw  ”  (312). 

l  *  •  _ ,  ■  , 

Holl  rediad  yr  epistol,  yn  hytrach  nag  unrhyw  gyfeir- 
iadau  neillduol,  gynyrchodd  y  traddodiad,  ac  sydd  yn  ategu’r 
syniad,  mai  Iddewon  oedd  y  darllenwyr.  Gorffwysa  holl 
genadwri’r  epistol  ei  ddadl  dros  hawliau  Crist  a’r  grefydd  Grist- 
ionogoî  ar  y  dybiaeth  fod  y  darllenwyr  yn  meddwl  yn  uchel  iawn 
am  Moses  a  Joshua,  am  Aaron  a’r  offeiriadaeth  Iddewig,  am  yr  hen 
gyfamod  a’r  gyfundrefn  offeiriadol.  Ymresymiad  yr  awdwr  yw  : 
Chwi  ganiatewch  awdurdod  ddwyfol  a  mawredd  ysprydol  Moses, 
Aaron  a’r  sefydliadau  Iddewig ;  ond  y  mae  Crist  yn  fwy  na’r  rhai 
hyn  oll  ;  am  hynny  chwi  a  ddylech  gredu  ynddo  ef.  Cymer  yn 
ganiataol  fel  cynsail  i’w  holl  ymresymiad,  fod  safbwynt  feddyliol 
ei  ddarllenwyr  yn  hollol  Iddewig.  Ond  prin  y  gailasai  wneud 
hynny  pe  buasent  Genhedloedd.  Pan  ysgrifenai  Paul  at  yr  eglwy§ 


xxiv 


R  hagarweiniaâ 


gymysg  yn  Rhufain,  cysylltai  athroniaeth  y  datguddiad  Cristion- 
ogol  â’r  datguddiadau  blaenorol  i  Iddewon  a  Chenhedloedd. 
Mabwysiadai  Cristionogion  cenhedlig  y  traddodiadau  Iddewig  fel 
eiddo  iddynt  eu  hunain  ar  gyfrif  eu  cysylltiad  â  Christionogaeth, 
Hi  oedd  yn  gosod  gwerth  arnynt  hwy,  ac  annaturiol  felly  fyddai 
ceisio  profì  gwerth  Cristionogaeth  i  Genhedloedd  trwy  apelio  at  y 
traddodiadau  Iddewig.  Hyd  yn  oed  pan  fabwysiadai  Cristionogion 
cenhedlig  ryw  rannau  o’r  defodau  Iddewig,  fel  y  gwnaethant  o 
bosibl  yn  eglwysi  Galatia  a  Chorinth,  derbynient  hwy  fel  atodiad  i 
Gristionogaeth,  ac  nid  fel  sylfaen  iddi. 

Dadleua  Von  Soden  ac  eraill  gyda  llawer  o  reswm  mai  nid 
syrthio  yn  ol  i  Iddewaeth  oedd  perygl  yr  Hebreaid,  oud  yn 
hytrach  eu  perygl  oedd  syrthio  ymaith  oddiwrth  bob  crefydd  i 
anghrediniaeth  a  materoldeb,  fel  yr  Israeliaid  yn  yr  anialwch 
(37  &c.),  neu  Esau  (1216).  Gyda’r  holl  gyfeiriadau  sydd  yn  y 
llythyr  at  yr  aberthau  a’r  defodau  Iddewig,  nid  oes  ynddo  gymaint 
ag  un  rhybudd  iddynt  beidio  ail-godi  y  rhai  hyn,  nac  un  arwydd 
fod  tuedd  yn  yr  Hebreaid  i  wmeud  hynny.  Ond  wedi  profi  i 
foddlonrwydd,  fel  yr  ymddengys  i  mi,  mai  nid  syrthio  yn  ol  i 
Iddewaeth  oedd  eu  perygl,  camgymeriad  yw  cymeryd  yn  ganiataol 
am  hynny  nas  gallent  fod  yn  Iddewon.  Yr  oedd  gwasgfeuon 
dylanwadau  cymdeithasol  ac  erledigaethau  yn  gwneud  Iddewon  a 
Christionogion  Iddewig,  yn  ogystal  a  Christionogion  Cenhedlig, 
yn  agored  i  syrthio  ymaith  oddiwrth  eu  crefydd  i  anghrediniaeth, 
anghrefyddolder,  a  phaganiaeth.  (Gwel  Doeth.  Sol.  l10-220) ; 
2  Macc.  4&5;  Philo,  Ymfudiad  Abraham,  16;  Int.  2410’12 ; 
Act.  2030 ;  1  Cor.  10714;  2  Thess.  24;  1  Ioan  218,  521 ;  Pliny 
Ep,  X.  96).  Mewn  gwirionedd  tyrr  ymresymiad  Von  Soden  y 
ffordd  arall.  Pe  buasai’r  awdwr  yn  ymwneud  â  darllenwyr 
Cenhedlig  oedd  mewn  perygl  o  syrthio  yn  ol  i  baganiaeth,  neu  i 
syrthio  ymaith  i  ddifaterwch  crefyddol,  ychydigo  les  fyddai  dadleu 
fod  Cristionogaeth  yn  rhagori  ar  gysgodion  Iddewaith.  Os 
amheuent  y  naiil  diystyrent  y  lla.ll.  Ond  yr  oedd  yn  wahanol 
wrth  ymwneud  ag  Iddewon.  Er  eu  bod  ar  fedr  syrthio  ymaith 
oddiwrth  grefydd,  yr  oedd  eto  gan  draddodiadau  eu  hynafiaid  a’r 
sefydliadau  a  ddysgasent  eu  parchu  o’u  mebyd  ryw  afael  arnynt. 
Y  ffordd  oreu  i  ddeffro  neu  i  gryfbau  eu  ffydd  hwy  oedd  dangos 
cyfanrwydd  hanes  crefyddol  eu  cenedl  yn  cyrraedd  ei  uwchaf- 
bwynt,  ac  yn  sylweddoli  ei  holl  addewidion  yn  Iesu  Grist.  Nid 


R  hagarweiniad 


XXV 


ceisio  eu  hymresymu  allan  o  “Iddewaith  gyfrwys  ”  rhyw  gen- 
hadaeth  Iddewig  selog  y  mae  (fel  y  tybia  Moffatt,  Introduction 
fifi.  449-50),  ond  allan  o  ymollwng  (21),  ac  esgeulusdra  (28),  a 
“  chalon  ddrwg  anghrediniaeth  yn  ymadaw  oddiwrth  Dduw  byw  ” 
(312),  ac  anufudd-dod  (411),  a  difaterwch  (511),  ac  i  “  ddiwydrwydd 
.  .  .  fel  na  byddont  fusgrell  ’’  (611-12),  i  hyder  ac  amynedd(1035'86), 
ac  i  “godi  fynu  y  dwylaw  a  laesasant  a’r  gliniau  a  ymollyngasant  ’’ 
(1212).  Hyn  a  wnaethai  yn  dda  trwy  apelio  at  holl*  hanes 
crefyddol  eu  cenedl,  a’u  holl  brofiad  hwythau  fel  Iddewon  a 
Christionogion.  Ymddengys  felly  mai  Iddewon  mewn  perygl 
o  syrthio  i  baganiaeth  sydd  yn  ateb  oreu  i  hynny  o  ddesgrifiad  a 
geir  yn  yr  epistol  o  sefyllfa  a  chymeriad  ei  ddarllenwyr. 

3.  Preswylfod  y  darllenwyr.  Y  mae’r  cwestiwn  am  y  lle  y 
danfonwyd  yr  epistol  iddo  mor  ben-agored  a’r  un  o’r  lleill. 
Gwelir  hyn  wrth  gynnifer  o  leoedd  a  awgrymir,  megis  Jerusalem, 
Alecsandria,  Rhufain,  Antioch,  Colossae,  Ephesus,  Berea, 
Ravenna,  a  mannau  eraill.  Er  dyddiau  Clement  o  Alecsandria, 
cyfeiria  traddodiad  at  Jerusalem,  ond  ar  y  dybiaeth  ddi-sail 
ddarfod  ysgrifennu’r  llythyr  ar  y  cyntaf  at  Iddewon  a  siaradent 
Hebraeg,  neu  yn  hytrach  Aramaeg.  Y  mae  yn  sicr  mai  yn  yr 
iaith  Roeg  yr  ysgrifennwyd  y  llythyr,  ac  y  mae  hynny  yn  rheswm 
lled  gryf  yn  erbyn  tybied  mai  i  Jerusalem  y  cyfeiriwyd  ef. 
Heblaw  hynny,  er  ei  fod  yn  trafod  llawer  ar  y  defodau  Iddewig, 
nid  oes  ynddo  un  cyfeiriad  at  ddefodau’r  deml  yn  Jerusalem  ar  y 
pryd,  a  phrin  y  gallasai  osgoi  rhyw  gyfeiriad  atynt  pe  yn  ysgrifennu 
at  y  bobl  oedd  yn  eu  harfer.  Pwynt  i’r  un  perwyl  yw  ei  fod  yn 
nodi  elusengarwch  fel  un  o  brif  rinweddau  yr  “Hebreaid,”  ond 
derbyn  elfenau  ac  nid  eu  rhoddi  oedd  arfer  eglwys  Jerusalem 
(610,  Act.  II29'90)  Nid  yw  yn  debyg  ychwaith  y  buasai  holl  ddis- 
gyblion  personol  yr  Arglwydd  eto  wedi  marw  allan  o  Jerusalem 
(23).  Ap  yn  oláf  nis  gellid  yn  gyfiawn  gyhuddo  eglwys  Jerusalem 
na  chynhyrchodd  hi  athrawon  crefyddol  (512).  Am  y  rhesymau 
hyn,  y  mae  yn  anhawdd  credu  fod  yr  hen  draddodiad  yn  gywir, 
mai  i  Jerusalem  y  danfonwyd  y  llythyr  gyntaf.  Ac  y  mae  y  rhan 
fwyaf  ohionynt  yn  dweyd  yr  un  mor  gryf  yn  erbyn  tybied  iddo 
gael  ei  ddanfon  i  unrhyw  eglwys  yn  Mhalestina.  Grym  y 
traddodiad  a  osododd  y  cyfeiriad  “  at  Hebreaid  ”  yn  deitl  y 
llythyr  sydd  wedi  peri  i  bobl  edrych  i  Balestina  am  ei  gyfeiriad. 
A  phan  gofir  mai  casgliad  brysiog  oddiwrth  nodwedd  gyffredinol  y 

P 


xxvi 


R  hagarweiniad 


mater  a  drinir,  heb  fawr  sail  iddo  mewn  ystyriaeth  fanylach  o 
gynwys  y  llythyr,  a  gynhyrchodd  y  traddodiad,  fe  welir  mor 
lleied  o  bwys  ddylid  osod  arno.  Ond  gadawer  y  traddodiad  a’r 
teitl  yn  anghof,  ac  yna  darllener  y  llythyr,  ac  fe  welir  y  byddai 
yn  hawddach  edrych  ymron  i  bob  man  nag  i  Balestina  am 
ddarllenwyr  a  fedrent  werthfawrogi  athroniaeth  Philoaidd  yr 
awdwr. 

Awgrymwyd  Álecsandria  yn  bennaf  am  y  rheswm  y  gallasai’r 
cyfeiriadau  at  y  defodau  Iddewig,  y  tybir  eu  bod  yn  anghyson  âg 
arfer  Jerusalem  (727,  94,  1011)  fod  yn  gyfeiriadau  at  ddefodau  y 
deml  a  adeiladasai’r  Iddewon  yn  Leontopolis  yn  yr  Aiíft.  Ond 
cyfundrefn  ddefodol  y  tabernacl  fel  y  ceid  hi  mewn  traddodiad 
Iddewig,  ac  nid  defodau  unrhyw  deml,  oedd  ym  meddwl  yr 
awdwr.  Mae’n  wir  fod  delw  athroniaeth  Alecsandria  yn  eglur 
iawn  ar  yr  epistol,  ond  ffaith  yn  dal  perthynas  â’r  awdwr  yn  fwy 
na’r  darllenwyr  yw  honno.  Yn  Alecsandria  y  cododd  y  syniad 
anghywir  mai  Paul  oedd  awdwr  He,  a  phrin  y  gallasai  godi  yn  y 
lle  y  gwelodd  y  llythyr  oleu  dydd  gyntaf.  Os  gwyddai  neb  pwy 
oedd  yr  awdwr,  fe  wyddai  y  bobl  dderbyniodd  y  llythyr. 

Tuedda  ysgolheigion  diweddar  yn  lled  gyffredin  i  edrych  i 
Rufain  am  ddarllenwyr  cyntaf  He.  Yn  Rhufain,  yn  ysgrifau 
Clement  a  Hermas  y  gwelir  yr  arwyddion  boreuaf  o’i  fodolaeth. 
Golyga’r  frawddeg  “  y  rhai  o’r  Ital  ’’  fod  naill  ai’r  awdwr  neu  ei 
ddarllenwyr  yn  yr  Ital  ar  y  pryd.  Feallai  ei  bod  yn  fwy  naturiol 
meddwl  am  yr  awdwr,  gyda  nifer  o  gyfeillion  o’r  Ital  oddicartref, 
yn  danfon  eu  cofìon  at  yr  eglwys  gartref,  na  thybied  fod  yr  awdwr 
yn  Itali  yn  danfon  cofion  yr  holl  wlad  at  eglwys  ddieithr  yn  y 
pellder.  Y  mae  yn  debygol  fod  yn  Rhufain,  fel  yn  ninasoedd 
mawrion  eraill  yr  Ymherodraeth,  gynulleidfa  o  Iddewon  oedd  yn 
Gristionogion.  Ond  nis  gellir  dwyn  i  ategu’r  dybiaeth  hon 
unrhyw  bwyntiau  o  debygrwydd  rhwng  He  a  Rhuf,  fel  y  meddylia 
Von  Soden.  Pe  yr  ysgriíenasid  He  o  Rufain,-  gallesid  dweyd  i’r 
awdwr  yno  ymgyfarwyddo  âg  epistol  Paul  at  yr  eglwys.  Yn  yr 
un  modd,  os  y  danfonwyd  ef  i  Rufain,  fe  gyfrifa  hynnyam  olion  ei 
ddylanwad  ar  epistol  Clement  at  eglwys  Corinth.  Ond  gallasai’r 
llythyr  fod  wedi  ei  ddwyn  i  Rufain  erbyn  amser  Clement,  er  ei 
ddanfon  yn  wreiddiol  i  ryw  eglwys  arall.  îlhaid  addef  mai  digon 
teneu  yw’r  rhesymau  dros  enwi  Rhufain  fel  cyfeiriad  cyntaf  yr 
epistol,  ond  tueddir  i’w  derbyn  am  nad  oes  reswm  yn  y  byd  dros 
enwi  un  lle  arall. 


Rhagarweiniad 


xxvii 


V.  AMSERIAD. 

1.  Cyn  Clement  96  OC.  Gellir  dweyd  yn  hyderas  fod  He 
wedi  ei  ysgrifennu  rywbryd  cyn  y  flwyddyn  96  OC.,  oblegyd 
defnyddid  ef  tua’r  amser  hwnnw  gan  Glement  yn  Rhufain.  Nid 
oes  sail  i’r  dybiaeth  fod  He  yn  dibynnu  ar  ysgrifeniadau  yr  awdwr 
Iddewig  Josephus,  ac  fod  yn  rhaid  ei  ddyddio  ar  ol  y  rhai  hynny, 
neu  buasai  rhaid  pennu’r  adeg  rhwng  93  a  96  OC.  Ond  nid  yw 
mor  hawdd  gosod  y  terfyn  cynharaf.  Os  cywir  y  dybiaeth  fod 
olion  darllen  epistolau  Paul,  Gal.,  1  Cor.  a  Rhuf.  i’w  ganfod  ar 
He,  rhaid  ei  fod  ar  ol  50  OC. 

2.  Amser  troedigaeth  yr  Hebreaid.  Fe  ddengys  yr  epistol 

ei  hunan  fod  ei  ddyddiad  gryn  dipyn  yn  ddiweddarach  na  hynny. 
Ni  pherthynai  ei  ddarllenwyr  i  gylch  disgyblion  cyntaf  a  phersonol 
yr  Arglwydd  Iesu.  Ni  raid  wrth  hynny  feddwl  fod  cyfnod 
maith  rhwng  amser  esgyniad  Crist  a’u  troedigaeth  hwy.  Aethai’r 
disgyblion  cyntaf  ar  wasgar  ym  mhell  o  Jerusalem  rhag  yr 
erledigaeth  a  gododd  yno  wedi  marw  Stephan  (Act.  81).  “  Gallwn 

vn  hawdd  gredu  i  bregethau  grymus  St.  Stephan  gynyrchu  tòn  a 
deimlwyd  cyn  belled  a  Rhufain  ”  (Sanday  Romans  xxviii.).  Ni 
raid  felly  galw’r  “  Hebreaid  ”  yn  Gristionogion  yr  ail  genhedlaeth 
mewn  ystyr  amseryddol.  Ond  aethai  cryn  gyfnod  heibio  wedi  eu 
troedigaeth  hwy  cyn  ysgrifennu’r  llythyr,  Cawsent  amser  i  fyned 
trwy  lawer  o  gyfnewidiadau  (512).  Gollyngasent  dros  gôf  y 
dyddiau  o’r  blaen  yn  y  rhai  wedi  eu  goleuo  y  dioddefasent 
ymdrech  mawr  o  helbulon  (1082).  Bu  farw  eu  harweinwyr 
cyntaf  (137).  Er  hynny,  y  dychweledigion  cyntaf  oedd  mwyafrif 
yr  eglwys  pan  ysgrifenwyd  He  (23  1  032).  Tybia  rhai  fod  enwi 
deugain  mlynedd,  a  newid  lle  y  frawddeg  yn  y  dyfyniad  yn  39  yn 
awgrymu  mai  cyfnod  cyffelyb  oedd  oddiar  esgyniad  yr  Iesu  a 
dechreu  pregethu  yr  efengyl.  Ond  ni  ellir  gosod  un  pwys  ar 
frawddeg  ddamweiniol  mewn  dyfyniad.  Prin  y  gallasai  fod  cyfnod 
meithach  na  deugain  mlynedd  rhwng  yr  amser  y  sefydlwyd  yr 
eglwys  ac  yr  ysgrifenwyd  y  llythyr ;  ond  gallasai’r  eglwys  fod 
wedi  ei  sefydlu  unrhyw  bryd  rhwng  32  a  70  OC. 

3.  Datblygiad  athrawiaethol.  O  ran  ei  ddysgeidiaeth 
athrawiaethol  saif  He  yn  y  canol  rhwng  epistolau  diweddaraf 
Paul  (Phil.,  Col.,  Eph.)  a’r  ysgrifeniadau  sydd  yn  dwyn  enw 
Ioan.  Golyga’r  “  athrawiaethau  amryw' a  dieithr’’  y  cyfeiria’r 


xxviii 


Rhagarweìniad 


awdwr  atynt  yn  unig  dueddiadau  meudw.yaidd  o  berthynas  i  briodi 
a  bwydydd  (134.9)  o’r  fath  a  ddont  i’r  golwg  trwy  epistolau  Paul  yn 
gynnar  a  diweddar.  Nid  oes  yn  He  un  arwydd  o  ymddangosiad 
Keresiau  yr  Ebioniaid,  y  Docetiaid,  a’r  Gnosticiaid,  a  ddaethant  mor 
gyffredin  yn  yr  eglwysi  tua  diwedd  y  ganrif  gyntaf.  O’r  tu  arall, 
gellid  meddwl  fod  yr  awdwr  wedi  amgyffred  a  ífurfio  a  aefnyddio 
athrawiaeth  y  Gair  i  esbonio  person  Crist  yn  fwy  trylwyr  nag  y 
gwnaethai  Paul,  tra  nad  yw  wedi  ei  chymathu  ag  egwyddorion  ac 
amcanion  Cristionogaeth,  na’i  mabwysiadu  mor  llwyr  ag  y  ceir 
hi  yn  loan.  (Gwel  Adnodiadau  A  a  D). 

4.  Cwymfi  Jerusalem.  Dadleua  llawer  y  rhaid  fod  yr 
epìsfol  wedi  ei  ysgrifennu  cyn  cwymp  Jerusalem  yn  70  OC.,  neu 
nas  gallasai’r  awdwr  byth  fod  wedi  osgoi  un  cyfeiriad  at  ddigwydd- 
iad  mor  amlwg  a  phwysig,  pan  yn  ysgrifennu  at  Iddewon,  ac  am 
faterion  Iddewig.  Buasai  llawer  o  rym  yn  y  ddadl  hon  pe  buasai 
yn  sicr  mai  i  Jerusalem  y  danfonwyd  y  llythyr  ;  ond  y  mae  hynny 
yn  dra  anhebyg.  Yn  y  pellder  gallasai  awdwr  a  gymer  mor 
ychydig  0  gyfrif  o  ddigwyddiadau  hanesyddol  yn  hawdd  beidio 
son  hyd  yn  oed  am  gwymp  Jerusalem.  Nid  y  deml  na’i  defodau 
oedd  yn  ei  feddwl  ef,  ond  y  tabernacl.  Nid  ymddengys  fod  ganddo 
fawr  ddyddordeb  yn  Iddewaeth  ei  gyfnod  ei  hunan,  ac  am  hynny 
ni  phrofa  y  ífaith  na  sonia  am  gwymp  Jerusalem  ei  fod  yn 
ysgrifennu  cyn  y  digwyddiad  hwnnw. 

5.  Timotheus.  Ceir  un  ddolen  gydiol  â’r  byd  o  gwmpas  yr 
awdwr  yn  y  ffaith  fod  Timotheus  eto’n  fyw  pan  ysgrifennai  (1323), 
ond  ychydig  ellir  gasglu  oddiwrthi.  Yr  oedd  Timotheus  yn  wr 
ieuanc  ac  yn  ddisgybl  pan  ymwelodd  Paul  a  Galatia  ar  ei  ail  daith 
genhadol  tua  46  OC  (Act.  161).  Gailasai  felly  fod  wedi  byw  hyd 
tua  diwedd  y  ganrif.  Nis  gellir  profi,  fel  yr  awgryma  rhai,  am  yr 
enwûr  Timotheus  ar  ei  ben  ei  hun,  fod  Paul  a’i  gymdeithion  eraill 
oll  wedi  marw. 

6.  Y  ddwy  erlidigaeth.  Nodir  dau  ddigwyddiad  yn  hanes 
yr  Hebreaid  a  awgrymant  ddyddiad  lled  ddiweddar.  Yn  union 
ar  ol  eu  troedigaeth  dioddefasant  erlidigaeth  flin  iawn  (1032-33). 
Ac  yn  awr  drachefn,  pan  ysgriíennir  y  llythyr,  y  maent  ar  fyned 
dan  brawf  cyffelyb,  lle  y  bydd  raid  iddynt  wrth  amynedd  (1036),  er 
na  wrthwynèbasant  eto  hyd  at  waed  (124).  Tybia  rhai  mai  yr 
erlidigaeth  gyntaf  oedd  yr  un  yn  amser  Nero,  64  OC  ;  a’r  ail,  yr 


R  hag  arweiniad 


'■  xxix 


erlidigaeth  o  dan  deyrnasiad  Domitian  yn  fuan  wedi  81  OC.  Ond 
pan  goôr  fod  y  Cristionogion  mewn  rhyw  ran  neu  gilydd  o’r 
deyrnas  bron  o  hyd  o  dan  erlidigaeth,  ac  na  wyddis  gyda  nemawr 
sicrwydd  pa  le  y  trigai  yr  “  Hebreaid,”  nis  gellir  bod  yn  bendant 
iawn  am  amser  yr  erlidigaethau  eto.  Gellir  bod  yn  sicr  mai  yn 
hanner  olaf  y  ganrif  gyntaf  yr  ysgrifenwyd  He.  Ac  yna,  am  nifer 
o  resymau  cyffredinol,  megis  y  tebygolrwydd  fod  yr  apostolion 
cyntaf  ac  arweinwyr  yr  eglwys  wedi  marw,  diífyg  son  am  enw 
Paul,  datblygiad  y  syniadau  duwinyddol  y  tu  hwnt  i  safbwynt 
Paul,  absenoldeb  sêl  a  brwdfrydedd  cyfnod  cyntaf  yr  eglwys, 
y  cyfnewidiadau  aml  a  mawrion  a  ddaethai  dros  yr  “Hebreaid,” 
tueddir  i  osod  amseriad  yr  epistol  yng  nghwarter  olaf  y  ganrif. 
Ymddengys  fel  pe  bai  ysgolheigion  yn  lled  gyffredin  ar  hyn  o  bryd 
am  gytuno  i’w  osod  o  gylch  y  flwyddyn  80  OC,  neu  ychydig  yn 
ddiweddarach. 

Blinder  i’r  ysgrifenydd  presenol,  ac  yn  ddiau  i’w  ddarllenwyr, 
yw  dwyn  i  fewn  ddyfarniad  agored  fel  hyn  ar  un  pwynt  ar  ol  y 
llall  am  hanes  yr  epistol.  Llawer  mwy  dymunol  fuasai  gallu 
dweyd  mai  Paul  a’i  hysgrifenodd  o  Rufain  at  eglwys  Jerusalem  yn 
y  flwyddyn  65  OC.  Ond  ni  chaniata  ffeithiau  a  gwirionedd  i  ni 
ddweyd  dim  o’r  fath.  Feallai  y  dywedir  mai  ofer  gan  hynny  yw 
yr  holl  ymchwiliad  dyrus,  ond  credaf  ei  bod  o’r  pwys  mwyaf  i 
esboniadaeth  Feiblaidd  symud  o’i  ffordd  bob  traddodiad  anghywir 
a  chamarweiniol,  er  gallu  dod  at  wirionedd  yr  ysgrythyr. 
Dywedid  yn  Sir  Benfro  er’s  llawer  dydd  y  dylid  dweyd  y  gwir  tra 
y  parhâi,  a  dweyd  celwydd  wedi  hynny.  Ar  yr  un  egwyddor, 
mae’n  debyg,  y  myn  rhywrai  adrodd  hen  draddodiadau  disail  ac 
anghywir“hyd  nes  y  ceir  eu  gwell,”  ond  gofyna  ffyddlondeb  i’r 
gwirionedd  i  ni  beidio  haeru  dim  lle  nad  oes  wybodaeth  sicr. 

♦ 

VI.  CYNHWYSIAD  A  DYSGEIDIAETH  YR  EPISTOL. 

1.  Amlineiliad  o’i  gynnwys. 

I.  Datguddiad  Duw  yn  ei  Fab,  I.TI. 

i.  Crist  yn  gyflawnder  datguddiad,  I.1-3 

ii.  Rhagoriaeth  Crist  ar  yr  angylion,  l.4'14 

(1)  Am  ei  fod  yn  Fab,  I.4'6 

(2)  Oherwydd  ei  deyrnasiad  tragwyddol,  l.714 

iii.  Y  perygl  o  esgeuluso  iachaẃdwriaeth  trwy’r  Mab,  II.1’4 


Rhagarweiniad 


XXX 


iv.  Y  Mab  a’r  ddynoliaeth,  II.5'18 

(1)  Iselder  ac  urddas  dyn,  II.5'8 

(2)  Yr  angenrheidrwydd  am  yr  ymgnawdoliad,  II.918 

{a)  I  gyflawni  bwriad  grasol  Duw,  II.9'10 

( b )  Fel  y  byddai’r  Gwaredwr  a’r  gwaredigion  yn 

un,  II.10'15 

(c)  Fel  y  gallai’r  Gwaredwr  gydymdeimlo  â’r 

gwaredigion,  II.1618 

II.  Tywysog  Iachawdwriaeth,  Illfl-iy.18 

i.  Rhagoriaeth  Crist  fel  Mab  ar  Moses  fel  gwas,  III.1'6 

ii.  Canlyniadau  anghrediniaeth'  Israel,  III.711 

iii.  Rhybuddio’r  Hebreaid  ar  eu  pwys  rhag  anghred- 

iniaeth,  III.1219 

iv.  Anogaethau  i  ffyddlondeb,  IV.1'13 

(1)  Oblegyd  fod  gorffwysfa  yn  aros  pobl  Dduw,  IV.111 

(2)  Am  mai  Duw  hollwybodol  a’u  barna,  IV.12'13 

III.  Yr  Archoffeiriad  Mawr,  IV.14-X.18 

i.  Offeiriadaeth  Crist  yn  hyder  y  Cristion,  IV.1416 

ii.  Crist  yn  meddu  cymwysderau  hanfodol  offeiriad,  V110 

(1)  Cydymdeimlad  â  dynion,  V.1'3 

(2)  Apwyntiad  Duw,  V.440 

iii,  Anghymwysder  yr  Hebreaid  i  dderbyn  y  gwirionedd 

V.n-VI.12 

(1)  Eu  diffyg  cynnydd  mewn  gwybodaeth,  V.11'14 

(2)  “Awn  rhagom  at  berffeithrwydd,”  VI.1'8 

(3)  Y  perygl  o  syrthio  ymaith  oddiwrth  Grist,  VI.4'8 

(4)  Gorffennol  yr  Hebreaid  yn  sail  gobaith  gwell  am 

danynt,  VI.942 

iv,  Llw  Duw  yn  sicrwydd  gobaith  y  credinwyr,  VI,13'20 

v.  Crist  yn  offeiriad  yn  ol  urdd  Melchisedec,  VII, 

(1)  Hanes  Melchisedec,  VII.1'3 

(2)  Rhagoriaeth  ei  urdd  ar  eiddo  Aaron,  VII.4'10 

(3)  Offeiriadaeth  Aaron  yn  myned  heibio,  VII.1149 

(4)  Llw  Duw  yn  sicrhau  offeiriadaeth  Crist,  VII.20'22 

(5)  Rhagoriaeth  offeiriadaeth  un  ar  eiddo  llawer, 

V  H.23'25 

(6)  Crist  yn  offeiriad  gweddus  i  ni,  VII,26'28 


Ë  hagarweinìad 


XXXI 


vi.  Crist  yn  offeiriad  gwirioneddol,  VIII1. -X. 18 

(1)  Am  fyned  o  hono  i’r  gwir  gysegr,  VIII.1'5 

(2)  Am  ei  fod  yn  offeiriad  y  cyfamod  newydd,  VIII.6-13 

(3)  Desgrifìad  o’r  hen  dabernacl  a’i  wasanaeth,  IX.1-7 

(4)  Aneffeithiolrwydd  ei  aberthau,  IX.810 

(5)  Rhagoriaeth  aberth  Crist,  IX.1114 

(6)  Cyfryngwr  y  cyfamod  newydd  trwy  ei  waed  ei 
hun,  IX.15’28 

(7)  Gwendid  aberthau’r  ddeddf,  X.1'5 

(8)  Ymgnawdoliad  er  mwyn  aberthu,  X.6'9 

(9)  Un  aberth  mawr  digonol,  X.1018 

IV.  Anogaethau  ymarferol,  X19-XIII.25 

i.  Nesau  at  Dduw  a  dal  y  ffydd,  X.19-23 

ii.  Cyfrifoldeb  Cristionogion  a  barn  Duw,  X.24'31 

iii.  Ffyddlondeb  gorffennol  yr  Hebreaid  yn  sail  hyder 

presennol  X.82'39 

iv.  Teulu’r  ffydd  XI.1'40 

(1)  Beth  yw  ffydd  ?  XI.1'13 

(2)  Enghreifftiau  o  ffydd,  XI.4'32 

(3)  Gorchestion  ffydd,  XI.83'40 

v.  “Rhedwn  yr  yrfa  gan  edrych  ar  Iesu,”  XII.1-3 

vi.  Dioddefiadau  yn  ddisgyblaeth  Duw  Dad,  XII.4 11 

vii.  Y  ddyledswydd  i  gynorthwyo  a  charu’r  brodyr,  XII.12-17 

viii.  Cymharu  treialon  a  breintiau’r  Cristionogion  â’r  IsraeF 

iaid,  XII.18'29 

ix.  Amryw  ddyledswyddau,  XIII.1 17 

(1)  Moesol  a  chymdeithasol,  XIII.1'0 

(2)  Flyddlondeb  i  arweinwyr,  XIII.7'8 

(3)  Gocheler  cyfeiliornadau  Iddewig,  XIII.9'14 

(4)  Addoliad  a  threfn  eglwysig,  XIII.15'17 

x.  Cysylltiadau  ac  anerchiadau  personol,  XIII,18'25 

(1)  Cais  am  weddi’r  eglwys,  XIII.18'19 

(2)  Gweddi  dros  yr  eglwys,  XIII.20  21 

(3)  “  Goddefwch  air  y  cynghor  ”  XIII.22 

(4)  “Ein  brawd  Timotheus,”  XIII,23 

(5)  Anerchiadau,  XIII.24 

(6)  Gras,  XIII25 


XXXII 


Rhagarweiniad 


2.  Prif  bwngc  ei  ddysgeidiaeth.  Cenadwri  bennaf  yr  epistol 
yw  fod  crefydd  Iesu  Grist  yn  grefydd  derfynol  a  pherffaith, 
oblegyd  gorffwys  ar  berson  aruchel  Crist,  yr  hwn  yw  unig 
gyfryngwr  iachawdwriaeth.  Hanfod  rhagoriaet-h  Crist  yw  ei  fod 
yn  sylweddoli’n  llawn  ynddo’i  hunan  egwyddorion  datguddiad  a 
chymod.  Daw  i’r  golwg  yn  ei  ragoriaeth  ar  y  gyfundrefn  Iddewig, 
yr  hon  y  mae  efe  gan  hynny  yn  ei  symud  ymaith  ac  yn  ei 
chyflawni.  Y  meddylddrych  llywodraethol  yng  nghynllun  ym- 
resymiad  yr  awdwr  yw  athrawiaeth  “  y  gair  ”  fel  y  dysgid  hi  gan 
Philo,  a’r  ffeithiau  a  ddwg  i’w  hesbonio  ganddi  yw  hanes  crefyddol 
israel,  fel  y  cyrhaeddodd  ei  uchafbwynt  mewn  Cristionogaeth. 
Ni  cheisia  mewn  un  modd  brofi  egwyddorion  sylfaenol  ei  gyfundrefn 
ddelfrydol,  nac  ychwaith  ei  gynseiliau  hanesyddol.  Daw  at  ei 
waith  wedi  cymeryd  y  naill  o  Philo  a’r  llall  o  draddodiadau 
yr  Iddewon,  ac  aiff  ati  i  wneud  y  goreu  o  honynt  fel  y 
cafodd  hwynt.  Ni  chymer  ei  athroniaeth  grefyddol  un  cyfrif  o’r 
byd  paganaidd.  Cynllun  mewnol  ei  ymresymiad  yw  dangos 
cyfatebiaeth  Iddewaith  a  Christionogaeth  i’w  gilydd  o  fewn  cylch 
athräwiaeth  y  Gair.  Cysyllta’r  sylweddol  ( actual )  a’r  delfrydol 
â’u  gilydd  yn  ol  cyffelybiaeth  gwrthgyferbyniadau  Plato  rhwng 
cysgod  a  gwirionedd,  rhwng  portread  a’i  wreiddiol.  Er  hynny,  fe 
welir  hefyd  ddylanwad  Aristotle,  yr  hwn  a  syniai  am  fodolaeth  fel 
cwrs  o  ddatblygiad  yn  codi  o  radd  i  radd  hyd  nes  cyrraedd 
perffeithrwydd  yn  Nuw.  Felly  rhed  offeiriadaeth  y  gorffennol, 
ffydd  y  gorffennol,  gorffwysfa’r  gorffennol,  i  gael  eu  perffeithio 
mewn  amcan  a  nód  terfynol  ar  ddiwedd  bob  datblygiad  (1012’  ll40 ; 
4,  8,  9.  Gwel  adnodiad  E.). 

3.  Dylanwadau  Alecsandria.  Dilynai’r  awdwr  ddull  o 
ymresymu  a  arferid  gan  y  Rabbiniaid  Iddewig  a  chan  athronwyr 
Alecsandria.  Wedi  gwneud  ei  osodiad,  â  yr  awdwr  ymlaen  i’w 
brofì  trwy  ddyfynnu  o’r  HD  ddarnau  wedi  eu  cymeryd  allan  o’u 
cysylltiadau  llenyddol  ac  hanesyddol  ac  wedi  eu  cymhwyso,  ac  hyd 
yn  oed  eu  newid,  i  ateb  ei  amcan  ef  ar  y  pryd.  Dyfais  esboniadol 
arall  a  ddefnyddid  yn  Mhalestina  ac  yn  Alecsandria  oedd  yr 
alegori,  a  cheir  hi  yn  aml  yn  He  ( e.g .  37>  4,n  1311'12).  Ond  gwahan- 
iaetha  alegori’r  awdwr  oddiwrth  eiddo’r  Rabbiniaid  yn  gymaint  a’i 
fod  ef,  fel  Philo,  yn  ei  dwyn  i  fewn  fel  rhan  o  athroniaeth  y  byd 
a’i  hanes.  Esboniai  ef  y  byd  presenol,  gweledig,  a’i  holl  hanes  fel 
alegori  fawr,  neu  gysgod  y  pethau  tragwyddol  sydd  yn  y  nefoedd 


R  hagarweiniad 


xxxiii 


(lä>  923  24>  ÌO1).  Nid  oedd  iddo  ef  ddim  dyddordeb  yn  ffeithiau 
hanes  ynddynt  eu  hunain,  yn  ysgrifenwyr  yr  HD  a’r  sefydliadau 
Iddewig,  ac  hyd  yn  oed  bywyd  Iesu  Grist  yn  y  cnawd,  ond  yn 
unig  fel  yr  oeddynt  yn  gysgod  neu  ddelw  yn  jcynrychioli  y  pethau 
nefol  a  thragwyddol.  Prawf  arall  fod  ei  gysylltiad  yn  nes  ag 
Alecsandria  nag  â  Phalestina  yw  yr  amrywiol  gyfatebion  ieithyddol 
a  llenyddol  rhyngddo  a  llyfr  *Doethineb  Solomon  ac  a  Philo. 
Ceir  y  rhan  fwyaf  o  dermau  a  brawddegau  mwyaf  nodweddiadol 
yr  epistol  yn  yr  awduron  hyn.  Cymaint  yw’r  tebygrwydd 
rhyngddo  a’r  blaenaf  fel  y  dadleuodd  Plumptre  flynyddoedd  yn  ol 
fod  yn  rhaid  mai  yr  un  oedd  awdwr  y  ddau  lyfr.  Yn  Philo,  daw 
ei  ddeuoliaeth  rhwng  ymddangosiad  a  sylwedd  i  unoliaeth  o  fewn 
ei  feddylddrych  llywodraethol,  y  Gair,  ac  er  na  cheir  y  term  hwn 
yn  yr  ystyr  hon  yn  He,  gosodir  allan  yr  athrawiaeth  mewn 
brawddegau  Alecsandraidd  yn  yr  adnodau  agoriadol  (l1-3).  Fel  y 
Gair,  rhagora  Crist  ar  y  proffwydi  oblegyd  gorffen  datguddio  Duw 
ynddo  Ef,  saif  uwchlaw’r  angylion,  cyfryngwyr  yr  hen  gyfamod, 
haedda  fwy  gogoniant  na  Moses  am  iddo  adeiladu  gwir  dabernacl 
Duw,  ei  dŷ  tragwyddol.  Y  mae  yn  fwy  gwaredwr  na  Joshua, 
oblegyd  y  dwg  efe  ei  bobl  i’w  gorffwysfa  dragwyddol,  a  chymer  le 
yr  offeiriadaeth  o  urdd  Aaron,  oblegyd  gweini  yr  oeddynt  hwy 
“  mewn  cysegr  o  waith  llaw,  portread  y  gwir  gysegr  ”  ac  o  dan 
ddeddf  “yr  hon  sydd  ganddi  gysgod  daionus  bethau  i  ddyfod,  ao 
nid  gwir  ddelw  y  pethau”  (924,  101),  ond  efe  “  wedi  dyfod  yn  Arch- 
offeiriad  y  daionus  bethau  a  fyddent,  trwy  dabernacl  mwy  a 
pherffeithiach,  nid  o  waith  llaw  ....  nid  chwaith  trwy  waed 
geifr  a  lloi,  eithr  trwy  ei  waed  ei  hun,  a  aeth  unwaith  i  mewn  i’r 
cysegr,  gan  gael  i  ni  dragwyddol  ryddhad  (911-12). 

4.  Yr  egwyddor  Gristionogol,  Byddai  yn  bosibl  hefyd 
cysylltu  gormod  o  bwys  â  dylanwad  Alecsandria  ar  He,  oblegyd  er 
amlyced  yw  hi,  nid  hi  yw’r  peth  mwyaf  o  lawer  yn  yr  epistol. 
Dyfnach  na’r  esboniad  alegoraidd  ar  frawddegau  wedi  eu  cymeryd 
ar  antur  o’r  LXX.,  dyfnach  nag  athroniaeth  y  Gair  a  roddodd  ei 
ffurf  i  feddwl  yr  awdwr  yw  ei  brofìad  a’i  syniad  personol  o  Grist. 
Gorwedd  ei  ddyddordeb  pennaf,  nid  yn  y  gyfundrefn  feddyliol  a 
fabwysiadodd  o  lenyddiaeth  Alecsandria,  ond  yn  y  person  byw,  yr 


*  Ysgrifenwyd  Doeth.  Sol.  gan  Iddew  yn  yr  Aifft,  ac  yn  yr  iaith  Roeg,  naill 
ai  yn  y  ganrif  olaf  CC  nea’r  ganrif  gyntaf  OC.  Ceir  ef  yn  yr  Apocrypha  Cymraeg, 
ac  fe  dâl  i’w  ddarllen  ar  ei  gyfrif  ei  hunan,  ac  am  y  goleu  a  deifl  ar  He, 


xxxív 


R  hagarweiniad 


hwn,  er  ei  fod  yn  syîwedd  gwirioneddol  y  tu  ol  i  bob  cysgod  ac  yn 
wir  ddelw  hanfod  Duw,  oedd  hefyd  yn  frawd  i  ni,  ac  a  fu  fyw  a 
marw  ar  y  ddaear,  “  capten  mawr  ein  hiachawdwriaeth,”  ein  rhag- 
flaenor  i’r  tu  fewn  i’r  llen,  yr  hwn  “a  ddichon  achub  hyd  yr  eithaf 
y  rhai  trwyddo  Ef  sydd  yn  dyfod  at  Dduw,  gan  ei  fod  Ef  yn 
byw  bobamser  i  eiriol  drostynthwy  (I1'4’  214'18’  210,  57'9,  414'15,  620,  725). 
Fel  yn  Paul  a  Ioa,n,  felly  yn  He  daw’r  Crist  byw,  Crist  hanes  a 
phrofiad  i  fewn  i  roddi  ystyr  newydd  a  bywiol  i  ffurfiau  athronyddol 
y  meddwl  Groegaidd  a’u  troi  yn  gyfundrefn  iachawdwriaeth.  O 
herwydd  ei  ragoriaeth  hanfodol  a  phersonol  ar  holl  sefydliadau  a 
phersonau  yr  hen  gyfamod,  sylfaenodd  Crist  y  cyfamod  newydd, 
rhoddodd  ddatguddiad  newydd  o  Dduw,  a  chyhoeddodd  efengyl 
newydd  i  ddyn.  Ni  chyll  yr  awdwr  byth  ei  olwg  ychwaith  ar 
werth  ac  ystyr  presennol  y  sylweddau  tragwyddol  i  fywydau  ei 
ddarllenwyr.  Y  maent  yn  bod  er  eu  rhybuddio  hwy  rliag  syrthio 
ymaith  i  anghrediniaeth,  er  eu  hanogaeth  yn  ngwyneb  erlidig- 
aethau,  ac  er  eu  gobaith  di-ddarfod  tra  y  “  rhedont  yr  yrfa  a 
osodwyd  o’u  blaen,  gan  edrych  ar  lesu,  Pentywysog  a Pherffeithydd 
ffydd”  (23’  3 12  &c.,  41  &c.,  1028  &c.,  I21'2’  1222  &c.). 


CYFIEITHAD  O’R  EPISTOL  AT 

HEBREAID. 


i. 

Wedi  i  Dduw  lefaru  mewn  llawer  rhan  a  llawer 
modd  yn  y  dyddiau  gynt  wrth  y  tadau  trwy  y  proffwydi, 
yn  niwedd  y  dyddiau  hyn  efe  a  lefarodd  wrthym  ni 
mewn  Mab,  yr  hwn  a  osododd  efe  yn  etifedd  pob  peth, 
trwy  yr  hwn  hefyd  y  gwnaeth  efe  yr  oesoedd,  yr  hwn 
[acj  efe  yn  ddisgleiriad  allan  [ei]  ogoniant  [ef] ,  ac  yn 
wir  lun  ei  natur  ef,  ac  yn  cynnal  y  cyfanfyd  trwy  air  ei 
nerth,  wedi  gwneuthur  puredigaeth  pechodau  [trwyddo 
ei  hun] ,  a  eisteddodd  ar  ddeheulaw’r  Mawredd  yn  y 
goruwch-leoedd. 

II. 

Wedi  dyfod  yn  uwch  na’r  angylion  o  gymaint  ag  yr 
etifeddodd  efe  Énw  mwy  urddasol  na  hwynthwy : 
oblegyd  wrth  bwy  o’r  angylion  y  dywedodd  efe  un 
amser, 

Fy  Mab  ydwyt  'ti 

Myfi  heddyw  a’th  genhedlais  di  ? 

A  thrachefn, 

Myfi  a  fyddaf  iddo  ef  yn  Dad, 

Ac  yntau  a  fydd  i  mi  yn  Fab  ? 

A  phan  ddwg  efe  drachefn  y  Cyntaf-anedig  i  mewn  i*r 
byd,  y  mae  yn  dyweyd, 

Ac  addoled  holl  angylion  Duw  ef. 

III. 

Ac  am  yr  angylion  y  mae  yn  dyweyd, 

Yr  hwn  sydd  yn  gwneuthur  ei  angylion  yn  wyntoedd, 
A’i  wasanaethwyr  yn  fffam  dân. 


Ond  wrth  y  Mab, 

Dy  orseddfaingc  di,  O  Dduw  [sydd]  yn  oes  oesoedd, 
Teyrnwialen  dy  deyrnas  di  yw  tçyrnwialen  uniondeb. 
Ceraist  gyfìawnder  a  chaseaist  anwiredd, 

Am  hynny  y’th  eneiniodd  Duw,  dy  Dduw  di, 

Ag  olew  gorfoledd  y  tuhwnt  i’th  gymdeithion. 

Ac, 

Tydi  yn  y  dechreuad,  ÁrglwTydd,  a  sylfaenaist  y  ddaear; 
A  gweithredoedd  dy  ddwylaw  di  yw  y  nefoedd  ; 
Hwynthwy  a  ddarfyddant,  ond  tydi  a  barhei, 

A  hwynthwy  oll  fel  diiledyn  a  heneiddiant. 

Ac  megis  mantell  y  plygi  di  hwynt, 

Fel  dilìedyn,  a  hwy  a  newidir. 

Ond  tydi  yr  un  ydwyt,  a’th  flynyddoedd,  ni  bydd  diwedd 
arnynt. 

Ond  wrth  ba  un  o’r  angylion  y  dywedodd  efe  un  amser, 
Eistedd  ar  fy  neheulaw 

Hyd  oni  osodwyf  dy  elynion  yn  droedfaingc  i’th  draed  ? 

Onid  ysprydion  gwasanaethgar  ydynt  hwy  oll,  wedi  eu 
danfon  i  wasanaethu  er  mwyn  y  rhai  sydd  i  etifeddu 
iachawdwriaeth  ?  ,  - 

''  '  IV. 

Am  hynny,  rhaid  i  ni  ddal  sylw  yn  helaethach  ar  y 
pethau  a  gîybuwyd,  rhag  digwydd  i  ni  lithro  heibio 
[iddynt].  Canys  os  gwnaed  yn  sicr  y  gair  a  lefarwyd 
trwy  angylion,  ac  os  derbyniodd  pob  trosedd  ac  anufudd- 
dod  gyfiawn  daledigaeth,  pa  fodd  y  diangwn  ni  os  wedi 
esgeuluso  iachâwdwriaeth  gymaint,  y  fath  ün  a  gafodd 
ddechreuad  i’w  llefaru  gan  yr  Arglwydd,  ac  a  sicrhawyd 
hyd  atom  ni  gan  y  rhai  a’i  cíywsant  [ef  ] ,  a  Duw  hefyd 
yn  cyd-dystiolaethu  trwy  arwyddion  a  rhyfeddodau  ac 
amrywiol  nerthoedd  a  chyfraniadau  o’r  Yspryd  Glân,  yn 
ol  gweithrediad  ei  ewyllys  ef  ? 

‘  V.  •  - 

vr'  OMegyd  nid  i  angylion  y  darostyngodd  efe  y  byd  [o 
ddynion]  sydd  i  ddod,  yr  hyn  yw  ein  testyn.  Eithr  un 


Cyfleithap  xxxvii 


mewn  rhyw  fan  a  roddodd  dystioloeth  gan  ddywedyd, 
Pa  beth  yw  dyn  i  ti  feddwl  am  dano  ? 

Neu  fab  dyn  i  ti  ymweled  ag  ef  ? 

Dygaist  ef  yn  ychydig  yn  îs  na’r  angylion, 

A  gogoniant  ac  anrhydedd  y  coronaist  ef ; 
[Gosodaist  ef  hefyd  ar  weithredoedd  d  r  ddwylaw  :] 
Darostyngaist  bob  peth  dan  ei  draed  e  . 

Canys  wrth  ddarostwng  y  cyfanfyd  iddo,  ni  adawodd  efe 
ddim  heb  ei  ddarostwng  iddo  ;  ond  yn  awr  nid  ydym  ni 
eto  yn  gweled  y  cyfanfyd  wedi  ei  ddarostwng  iddo. 

VI. 

Eithr  yr  ydym  ni  yn  canfod  yr  hwn  a  wnaed  ychydig 
yn  îs  na’r  angylion,  Iesu,  oblegyd  dioddefaint  mar- 
wolaeth  wedi  ei  goroni  â  gogoniant  ac  anrhydedd,  fel 
trwy  râs  Duw  y  profai  flas  marwolaeth  dros  bob  dyn. 
Canys  gweddus  oedd  iddo  ef,  amcan  y  cyfanfyd  ac 
achosydd  y  cyfanfyd,  wrth  ddwyn  meibion  lawer  i 
ogoniant,  berífeithio  Tywysog  eu  hiachawdwriaeth  hwy 
trwy  ddioddefiadau. 

VII. 

Canys  yr  hwn  sydd  yn  santeiddio,  a’r  rhai  santeiddir 
o’r  un  [y  maent]  oll.  Am  ba  achos  nid  oes  arno 
gywilydd  eu  galw  hwy  yn  frodyr,  gan  ddywedyd, 

Mynegaf  dy  enw  di  i’m  brodyr, 

Yng  nghanol  y  gynulleidfa  y’th  folaf  di ; 

a  thrachefn, 

Myfi  a  ymddiriedaf  ynddo  ; 
a  thrachefn, 

Wele  fi,  a’r  plant  a  roddes  Duw  i  mi. 

Oblegyd  hynny,  gan  fod  y  plant  wedi  cyfranogi  o  waed 
a  chnawd,  yntau  hefyd  yr  un  modd  a  gyfranogodd  o’r 
un  [pethau] ,  fei  trwy  farwolaeth  y  dinystriai  efe  yr  hwn 
oedd  a  nerth  marwolaeth  ganddo,  hynny  yw,  diafol  ;  ac 
y  gwaredai  hwynt,  cynifer  ag  oeddynt  trwy  ofn  marwol- 
aeth  dros  eu  holl  fywyd  dan  gaethiwed, 


xxxviii 


Cyfìeithad 


VIII. 

Oblegyd  fel  y  gwyddom  oll,  nid  mewn  angylion  y 
cymer  efe  afael,  ond  yn  hâd  Abraham  y  cymer  efe  afael. 
Am  ba  achos  y  dylai  efe  ymhob  peth  ymdebygu  i’w 
frodyr  fel  y  deuai  yn  Arch-offeiriad  tosturiol  a  ffyddlawn 
yn  y  pethau  [sydd]  tuag  at  Dduw,  i  wneuthur  cymod 
dros  bechodau  y  bobl  ?  Canys  yn  gymaint  a  dioddef  o 
hono,  gan  gael  ei  demtio,  efe  a  ddichon  gynorthwyo  y 
rhai  a  demtir. 

IX. 

O  herwydd  paham,  frodyr  santaidd,  cyfranogion  o’r 
alwedigaeth  nefol,  ystyriwch  Apostol  ac  Arch-offeiriad  ein 
cyffes  ni,  Crist  Iesu,  fel  un  ffyddlawn  i’r  hwn  a’i 
ordeiniodd  ef,  megis  [y  bu]  Moses  hefyd  yn  ei  holl  dý 
ef.  Canys  fe  gyfrifwyd  hwn  yn  haeddu  mwy  gogoniant 
na  Moses,  o  gymaint  ag  y  mae  yr  hwn  a  adeiiadodd  y 
tŷ  yn  cael  mwy  o  anrhydedd  na’r  tŷ.  Canys  pob  tŷ  a 
adeiladir  gan  ryw  un,  ond  yr  hwn  a  adeiladodd  bob  peth 
[yw]  Duw.  A  Moses  yn  wir  [a  fu]  fìyddlawn  yn  ei 
holl  dŷ  ef  megis  gwas,  eithr  Crist  megis  Mab  ar  ei  dŷ  ef, 
tý  yr  hwn  ydym  ni,  os  daliwn  ein  gafael  yn  hyfder  ac 
ymffrost  [ein]  gobaith,  yn  sicr  [hyd  y  diwedd] . 

X. 

Am  hynny,  megis  y  mae’r  Yspryd  Glân  yn  dywedyd, 

Heddyw  os  gwrandewch  ar  ei  leferydd  ef, 

Na  chaledwch  eich  calonnau  megis  yn  y  llid, 

Fel  yn  nydd  y  brofedigaeth  yn  y  diffaethwch, 

Dle  trwy  brawf  y  profodd 

Ac  y  gwelodd  eich  tadau  fy  ngweithredoedd 
ddeugain  miynedd  ; 

Am  hynny  y  digiais  wrth  y  genhedlaeth  hon, 

A  dywedais,  Y  maent  bob  amser  yn  cyfeiliorni  yn 
eu  calonnau  ; 

Ond  ni  adnabuant  fy  ffyrdd  i  ; 

Fel  y  tyngais  yn  fy  llid, 

Ni  chant  fyned  i  mewn  i’m  gorffwysfa. 


Cyfieithad 


xxxix 


XI. 

Edrychwch,  frodyr,  rhag  digwydd  y  bydd  yn  neb  o 
honoch  galon  ddrwg  anghrediniaeth  yn  yr  ymadawiad 
oddiwrth  Dduw  by w ;  eithr  anogwch  eich  gilydd  beunydd 
cyhyd  ag  y  cyhoeddir  “  Heddyw,”  fel  na  chaleder  neb  o 
honoch  trwy  dwyll  y  pechod.  Canys  fe  a’n  gwnaed  ni 
yn  gyfranogion  gyda  Christ,  os  yn  wir  y  daliwn  afael  yn 
nechreuad  ein  hyder  yn  sicr  bydd  y  diwedd,  tra  y 
dywedir, 

Heddyw,  os  gwrandewch  ar  ei  leferydd  ef, 

Na  chaledwch  eich  calonnau  megis  yn  y  llid. 

Canys  pwy  wedi  gwrandaw  a  enynasant  lid  [Duw]  ? 
Onid  pawb  a  ddaethant  o’r  Aifift  trwy  Moses  ?  Ac  wrth 
bwy  y  digiodd  efe  ddeugain  mlynedd  ?  Onid  wrth  y 
rhai  a  bechasant,  y  rhai  y  syrthiodd  eu  cyrfif  yn  ddarnau 
yn  yr  anialwch  ?  Ac  wrth  bwy  y  tyngodd  efe  na  chaent 
hwy  fyned  i  mewn  i’w  orfifwysfa  ef  ?  Onid  wrth  y  rhai 
nid  ufuddhasant  ?  Ac  yr  ydym  ni  yn  gweled  na  allent 
hwy  fyned  i  mewn  o  herwydd  anghrediniaeth. 

XII. 

Ofnwn,  gan  hynny,  rhag  digwydd,  tra  y  mae  addewid 
wedi  ei  gadael  i  fyned  i  mewn  i’w  orffwysfa,  barnu 
neb  o  bonoch  ei  fod  wedi  syrthio’n  fyrr.  Canys  efengyl- 
wyd  i  ninuau  hefyd  megis  iddynt  hwythau,  ond  ni  bu’r 
gair  a  glybuwyd  yn  elw  iddynt  hwy,  am  nad  oedd  wedi 
ei  gyd-dymheru  trwy  ffydd  â’r  rhai  a  glywsant.  Canys 
yr  ydym  ni,  y  rhai  a  gredasom,  yn  myned  i  mewn  i’r 
orffwysfa,  megis  y  dywedodd  efe, 

Fel  y  tyngais  yn  fy  llid 

Ni  chant  fyned  i  mewn  i’m  gorffwysfa  ; 

er  fod  y  gweithredoedd  wedi  eu  gwneuthur  er  seiliad  y 
byd.  Canys  dywedodd  mewn  rhyw  fan  am  y  seithfed 
dydd  fel  hyn,  A  gorffwysodd  Duw  ar  y  seithfed  dydd 
oddiwrth  ei  holl  weithredoedd  :  ac  yma  o’r  tu  arall, 

Ni  chant  fyned  i  raewn  i’m  gorffwysfa, 


xl 


Cyfieithad 


Am  hynny,  gan  fod  [hyn]  yn  aros  [sef]  fod  rhai  i  fyned  i 
mewn  iddi,  ac  nad  aeth  y  rhai  a  efengylwyd  iddynt 
gyntaf  i  mewn  oherwydd  anufudd-dod,  y  mae  efe  yn 
pennu  drachefn  rhyw  ddiwrnod,  “  Heddyw,”  gan 
diyweJyd  yn  Dafyda,  ar  ol  cymaint  o  amser,  fel  y 
dywedwyd  o’r  blaen, 

Heddyw,  os  gwrandewch  ar  ei  leferydd  ef, 

Na  chaledwch  eich  calonnau. 

Canys  pe  rhoddasai  Joshua  iddynt  orífwysfa,  ni 
soniasai  efe  wedi  hynny  am  ddiwrnod  arall.  Y  mae 
gan  hynny  gadw  Sabbath  yn  aros  yn  ystôr  i  bobl  Dduw. 
Canys  yr  hwn  a  aeth  i  mewn  i’w  orffwysfa  ef,  hwnnw 
a  orffwysodd  [yr  un  pryd]  oddiwrth  ei  weithredoedd  ei 
hun,  megis  [y  gwnaeth]  Duw  oddiwrth  yr  eiddo  yntau. 
Brysiwn  gan  hynny  i  fyned  i  mewn  i’r  oríì'wysfa  honno, 
fel  na  syrthio  neb  yn  yr  un  fath  esiampl  o  anufudd-dod. 

XIII. 

Canys  byw  [yw]  gair  Duw  ac  egniol,  ac  yn  fwy 
treiddgar  nag  un  cleddyf  dau-finiog,  yn  gwanu  trwodd 
hyd  nes  dadansoddi  yr  enaid  a’r  yspryd,  y  cymalau  a’r 
mêr,  ac  yn  abl  i  farnu  meddyliau  a  bwriadau  y  galon. 
Canys  nid  oes  dim  crëedig  yn  guddiedig  o’i  olwg  ef,  ond 
pob  peth  yn  noeth  ac  agored  i’w  lygaid  ef,  i’r  hwn  y 
rhaid  i  ninnau  roddi  cyfrif. 

XIV. 

Am  hynny,  gan  fod  genym  Arch-offeiriad  mawr,  yr 
hwn  a  aeth  trwy  y  nefoedd,  Iesu  Mab  Duw,  glynwn 
wrth  [ein]  proffes.  Oblegyd  nid  oes  genym  xArch-offeiriad 
nas  gall  gydymdeimlo  â’n  gwendidau  ni,  ond  un  wedi  ei 
demtio  yn  mhob  peth  yn  ol  [ei]  gyffelybrwydd  [ef  i  ni]  , 
ar  wahan  i  bechod.  Am  hynny  awn  gy-da  hyfder  at 
orsedd-faingc  y  grâs,  fel  y  derbyniom  drugaredd,  ac  y 
çaffom  ras  i  fod  yn  gymorth  amserol. 


Cyfieithad 


xli 


XV. 

Canys  pob  Arch-offeiriad,  gan  ei  fod  wedi  ei 
gymeryd  o  blith  dynion,  a  osodir  ar  ran  dynion,  yn  y 
pethau  [sydd]  tuag  at  Dduw,  fel  yr  offrymo  roddion  ac 
aberthau  dros  bechodau,  gan  ei  fod  yn  abl  i  gyd-ddwyn 
â’r  rhai  sydd  mewn  anwybodaeth  ac  amryfusedd,  am  ei 
fod  yntau  hefyd  wedi  ei  amgylchu  â  gwendid,  ac  am 
hynny  y  rhaid  iddo  megis  dros  y  bobl  felly  hefyd  drosto 
ei  hunan  offrymu  am  bechodau. 

XVI. 

Ac  nid  yw  neb  yn  cymeryd  yr  anrhydedd  hwn  iddo 
ei  hun,  ond  yn  cael  ei  alw  gan  Dduw,  mqgis  [y  galwyd] 
Aaron  ;  felly  y  Crist  hefyd,  nis  gogoneddodd  ei  hun  i 
ddod  yn  Arch-offeiriad,  ond  yr  hwn  a  ddywedodd  wrtho, 

Fy  mab  ydwyt  ti, 

Myfi  heddyw  a’th  genhedlais. 

[hwnw  a’i  gogoneddodd  ef  i  ddod  yn  Arch-offeiriad] ; 
fel  y  dywed  hefyd  mewn  man  arall, 

Offeiriad  wyt  ti  yn  dragywydd 

Yn  ol  urdd  Melchisedec. 


XVII. 

Yr  hwn  yn  nyddiau  ei  gnawd,  wedi  iddo  gyda  ìlefain 
cryf  a  dagrau,  offrymu  gweddiau  ac  erfyniau  at  yr  hwn 
oedd  yn  abl  i’w  achub  ef  oddiwrth  fhrwolaeth,  a  chael  ei 
wrandaw  o  achos  ei  dduwioldeb,  er  ei  fod  yn  Fab,  a 
ddysgodd  yr  ufudd-dod  trwy  y  pethau  a  ddioddefodd  ; 
ac,  wedi  ei  berffeithio,  efe  a  ddaeth  i  fod  yn  Awdwr 
iachawdwriaeth  dragwyddol  i’r  rhai  oll  a  ufuddhânt 
iddo,  wedi  ei  gyfarch  gan  Dduw  yn  Arc'n-offeiriad  yn  ol 
urdd  Melchisedec. 

XVIII. 

Am  yr  hwn  y  mae  i  ni  lawer  i’w  draethu,  ac 
anawdd  i’w  ddeongli  a’i  ddweyd,  o  achos  eich  bod  chwi 
wedi  myned  yn  hwyr-drwm  eich  clustiau  ;  ac  o  herwydd, 


xlií 


Cyfieithad 


pan  y  dylech  fod  yn  athrawon  o  ran  yr  amser,  y  mae 
arnoch  drachefn  eisiau  rhywun  i  ddysgu  i  chwi  egwydd- 
orion  dechreuad  ymadroddion  Duw  ;  ac  fe  ddaethoch  yn 
gyfryw  y  mae  yn  rhaid  i  chwi  wrth  laeth,  ac  nid  bwyd 
cryf ;  canys  pob  un  sydd  yn  byw  ar  laeth,  dibrofiad  yw 
yng  ngair  cyfiawnder,  canys  maban  yw  ;  eithr  bwyd 
cryf  a  berthyn  i’r  rhai  perffaith,  y  rhai  o  herwydd 
arferiad  sydd  a’u  synhwyrau  wedi  eu  disgyblu  i  wahan  - 
iaethu  rhwng  da  a  drwg. 


XIX. 

Am  hynny,.  gan  adaei  yn  llonydd  athrawiaeth 
dechreuad  Crist,  awn  rhagom  at  berffeithrwydd,  heb 
osod  i  lawr  dracjiefn  sail  edifeirwch  oddiwrth  weithred- 
oedd  meirwon  a  íFydd  tuag  at  Dduw,  [saii]  athrawiaeth 
bedyddiadau  ac  arddodiad  dwyìaw,  a  [sail]  adgyfodiad 
y  meirw  a5r  farn  dragwyddoi.  A  hyn  a  wnawn  os 
caniatâ  Duw. 

XX. 

Canys  amhosibl  yw  adnewyddu  drachefn  i 
edifeirwch  y  rhai  a  oleuwyd  unwaith,  ac  a  brofasant  flas 
y  rhodd  nefol,  ac  a  ddaethant  yn  gyfranogion  o’r  Yspryd 
Glân,  ac  a  brofasant  mor  ardderchog  yw  gair  Duw  a 
nerthoedd  y  byd  a  ddaw,  ac  a  syrthiasant  ymaith,  gan 
eu  bod  yn  ail-groeshoelio  iddynt  eu  hunain  Fab  Duw, 
ac  yn  ei  oso.d  yn  watwar.  Canys  y  ddaear  yr  hon  sydd 
yn  yfed  y  gwlaw  sydd  yn  mynych  ddyfod  arni,  ac  yn 
dwyn  ìlysiau  cymwys  i’r  rhai  y  llafurir  hi  erddynt,  a 
dderbyn  fendith  oddiwrth  Dduw  ;  eithr  yr  hon  sydd  yn 
dwyn  drain  a  mi'eri  [sydd]  anghymeradwy  ac  agos  i 
felldith,  diwedd  yr  hon  [fydd]  llosgi. 

XXI. 

Ond  daethom  i  gredu  am  danoch  chwi  anwylyd  y 
pethau  gwell,  a  rhai  sydd  ynglyn  wrth  iachawdwriaeth, 
er  ein  bod  yn  dywedyd  fel  hyn.  Obìegyd  nid  [yw]  Duw 
yn  anghyfiawn,  fel  yr  anghofio  eich  gwaith,  a’r  cariad  yr 


Cyfieithad 


xliii 


hwn  a  ddangosasoch  tuag  at  ei  enw  ef,  pan  weiniasoch  i’r 
saint,  a  thra  yr  ydych  yn  gweini  fiddynt] .  Ac  yr  ydym 
yn  awyddus  ar  fod  i  bob  un  o  honoch  ddangos  yr  un 
diwydrwydd  tuag  at  [feddu]  cyflawnder  y  gobaith  hyd  y 
diwedd.  Fei  na  ddeloch  yn  fusgrell.  ond  yn  efelychwyr 
y  rhai  trwy  ffydd  ac  hirymaros  sydd  yn  etifeddu’r 
addewidion. 

XXII. 

Canys  Duw,  wrth  wneuthur  addewid  i  Abraham, 
am  na  allai  dyngu  yn  enw  neb  [oedd]  fwy,  a  dyngodd 
yn  ei  enw  ei  hun,  gan  ddywedyd  :  Yn  ddiau,  gan 
fendithio  y’th  fendithiaf,  a  chan  amlhau  y’th  amlhàf. 
Ac  felly,  wedi  iddo  hir-ymaros,  efe  a  gafodd  [gyflawniad] 
yr  addewid.  Canys  dynion  yn  wir  sydd  yn  tyngu  yn 
enw  un  mwy,  a  llw  iddynt  hwy  sydd  yn  ben  ar  bob  dadl 
i  sicrhad.  Am  hynny,  gan  fod  Duv/  yn  dewis  dangos 
yn  helaethach  i  etifeddion  yr  addewid  ddi-anwadalwch 
ei  fwriad,  efe  a  gyfryogodd  trwy  ìw,  fel  trwy  ddau  beth 
di-anwadal,  yn  y  rhai  [yr  oedd]  yn  amhosibl  i  Dduw 
fod  yn  gelwyddog,  y  caffem  ni  aoogaeth  gref,  y  rhai  a 
ffoisom  i  gymeryd  gafaei  yn  y  gobaith  a  osodwyd  o’n 
blaen  :  Yr  hwn  sydd  gennym  megis  angor  yr  enaid,  yn 
ddiogei  ac  yn  sicr,  ac  yn  myned  i  fewn  i’r  tu  fewn  i’r 
llen,  i’r  man  yr  aeth  Iesu  i  fewn  yn  Rhag-flaenor  drosom 
ni,  gan  ddyfod  yn  ol  urdd  Melchisedec  yn  Arch-offeiriad 
yn  dragwyddoì. 


XXIII. 

Canys  y  Meichisedec  hwn,  brenin  Salem,  ofleiriad 
y  Duw  goruchaf,  yr  hwn  a  gyfarfu  ag  Abraham  yn 
dychwelyd  o  daro’r  brenhinoedd,  ac  a’i  bendithiodd  ef; 
i’r  hwn  hefyd  y  cyfrannodd  Abraham  ddegwm  o  bob 
peth ;  yr  hwn  yn  gyntaf  o’i  gyfieithu  [yw]  brenin 
cyfiawnder,  ac  yna  drachefn  brenin  Salem,  yr  hyn  yw 
brenin  heddwch  :  heb  dad,  heb  fam,  heb  linach,  heb 
fod  iddo  na  dechreu  dyddiau  na  diwedd  einioes,  wedi.  ei 
gyffelybu  i  Fab  Duw,  a  erys  yn  offeiriad  yn  barhaus. 


xliv 


Cyfìeithad 


XXIV. 

Gwelwch  mor  fawr  [oedd]  hwn,  i’r  hwn  y  rhoddodd 
Abraham  y  patriarch  ddegwm  o  oreuon  yr  anrhaith. 
A’r  rhai  yn  wir  sydd  o  feibion  Lefi  yn  derbyn  gweini- 
dogaeth  yr  offeiriadaeth  sydd  ganddynt  orchymyn  i 
ddegymu’r  bobl  yn  ol  y  gyfraith,  sef  eu  brodyr,  er  eu  bod 
wedi  dyfod  o  iwynau  Abraham.  Önd  yr  hwn  nad  oedd 
ei  linac.h  o  honynt  hwy  a  ddegymodd  Abraham,  ac  a 
fendithiodd  yr  hwn  y  mae  yr  addewidion  ganddo.  Ac 
heb  unrhyw  wrthddadl,  y  llai  a  fendithir  gan  ei  well.  Ac 
yma,  yn  wir,  dynion  y  rhai  sydd  yn  meirw  a  gymerant 
ddegymau,  eithr  yno  yr  hwn  y  tystiolaethwyd  am  dano 
ei  fod  yn  fyw.  Ac  mewn  ystyr,  trwy  Abraham, 
degyrnwyd  hefyd  Lefi  yr  hwn  sydd  yn  derbyn  degymau, 
oblegid  yr  oedd  efe  eto  yn  lwynau  ei  dad  pan  gyfarfu 
Melchisedec  âg  ef. 

XXV. 

Pe  buasai  gao  hynny  berffeithiad  trwy’r  offeiriadaeth 
Lefiaidd  (obiegid  ar  sail  honno  y  rhoddwyd  y  gyfraith  i’r 
bobl),  pa  raid  mwyach  fuasai  i  offeiriad  gwahanol  godi 
yn  ol  urdd  Melchisedec,  ac  nad  enwid  ef  yn  oi  urdd 
Aaron  ?  Canys  pan  newidir  yr  offeiriadaeíh,  o  angen- 
rheidrwydd  daw  hefyd  gyfnewidiad  cyfraith.  Oblegyd 
daeth  yr  hwn  y  dywedir  y  pethau  hyn  am  dano  yn 
gyfrannog  o  iwyth  gwahanol,  o’r  hwn  nid  oes  neb  wedi 
gwasanaethu’r  alior.  Canys  egiur  [yw]  mai  o  Juda  y 
cododd  ein  Harglwydd,  am  yr  hwn  Iwyth  ni  ddywedodd 
Moses  ddim  o  berthynas  i  ofìeiriaid.  Àc  y  mae  yn  fwy 
eglur  eto  o  ìawer  iawn  gan  fod  offeiriad  gwahanoi  yn 
codi  yn  ol  cyffelybrwydd  Melchisedec,  yr  hwn  sydd 
wedi  dyfod  nid  yn  oì  rheol  gorchymyn  cnawdol,  ond  yn 
ol  nerth  bywyd  anadfeiliadwy.  Canys  tystiolaethir, 

Offeiriad  wyt  ti  yn  dragywydd, 

Yn  ol  urdd  Melchisedec. 

Oblegid  diddymu  gorchymyn  rhagarweiniol  o  herwydd 
ei  wendid  a  i  afies  (canys  ni  pherffeithiodd  y  gyfraith 


Cyfieithad 


xl  v 


ddim),  ond  dygir  i  mewn  yn  ychwanegol  obaith  gwell, 
trwy  yr  hwn  yr  ydym  yn  nesau  at  Dduw. 


XXVI. 

Ac  yn  gymaint  nad  heb  dyngu  llw — (canys  y  rhai 
hynny  yn  wir  ydynt  wedi  dyfod  yn  oífeiriaid  heb  dyngu 
llw,  ond  hwn  trwy  dyngu  lìw,  trwy  yr  hwn  a  ddywed 
wrtho, 

Tyngodd  yr  Arglwydd  ac  nid  edifarha, 

Offeiriad  wyt  ti  yn  dragywydd), 

ar  gyfamod  o  gymaint  a  hynny  yn  well  y  daeth  Iesu  yn 
Fachniydd. 

XXVII. 

Ac  [ohonynt]  hwy  yn  wir  llawer  sydd  wedi  dod  yn 
oífeiriaid,  oblegyd  lluddio  iddynt  aros  gan  farwolaeth, 
ond  efe,  gan  ei  fod  yn  aros  yn  dragywydd,  sydd  a 
chanddo  oífeiriadaeth  ddidor.  Am  hynny  y  mae  yn 
alluog  hefyd  i  achub  hyd  yr  eithaf  y  rhai  sydd  yn  dyfod 
at  Dduw  trwyddo  ef,  gan  ei  fod  yn  byw  bob  amser  i 
eiriol  drostynt. 

XXVIII. 

Canys  y  cyfryw'  un  oedd  yn  gweddu  i  fod  i  ni  yn 
Arch-offeiriad,  [un]  santaidd,  di-ddrwg,  dihalog,  wedi  ei 
ddidoli  oddiwrth  bechaduriaid,  ac  wedi  dyfod  yn  uwch 
na’r  nefoedd,  yr  hwn  nid  oes  raid  iddo  beunydd  fel  yr 
arch-offeiriaid  offrymu  aberthau  yn  gyntaf  dros  ei 
bechodau  ei  hunan,  ac  yna  dros  eiddo’r  bobl ;  canys  hyn 
a  wnaeth  efe  unwaith  am  byth  pan  offrymodd  ei  hun. 
Canys  gesyd  y  gyfraith  ddynion  a  gwendid  ynddynt  yn 
arch~offeiriaid,  ond  gair  y  ìiw  yr  hwn  a  íu  wedi  y 
gyfraith  [a  esyd]  Fab  wedi  ei  berffeithio  yn  dragywydd. 


GWERSI  SABOTHOL 
A  GOFYNIADAU  ARWEINIOL. 


(1)  Teítl  a  ffurf  lenyddol  yr  Epistol  (Rhagarweiniad 

I.-II.) 

(a)  Beth  yw  egwyddor  ac  amcan  beirniadaeth 

Feiblaidd  ? 

(b)  Beth  yw’r  gwahaniaeth  rhwng  llythyr  a 

thraethawd  ?  Pa  un  yw  He  ? 

(c)  Cymharwch  He  âg  epistolau  Paul,  o  ran  eu 

ffurfiau. 

Darllener  Pen.  I.  a  II.  yn  y  ddau  gyfieithad,  gan 
sylwi  ar  y  gwahaniaethau  rhyngddynt. 

(2)  Awduraeíh  yr  Epistol  (Rhagarweiniad  III.) 

(a)  Pa  faint  o  hanes  a  nodweddion  yr  awdwr 

ellir  gasglu  oddiwrth  He  ? 

(b)  Pa  resymau  sydd  dros  gredu  nad  Paul  oedd 

yr  awdwr  ? 

(c)  Cymharwch  y  rhesymau  dros  awduraeth 

Barnabas  ac  Apolos. 

Darllener  Pen.  III.  a  IV. 


(3)  Cyfeiriad  ac  Amseriad  yr  Episíol  (Rhagarweiniad 

IV.-V.) 

(a)  Faint  o  hanes  ei  ddarllenwyr  cyníaf  ellir 

gasglu  o’r  Epistol  ei  hunan  ? 

(b)  Pa  resymau  sydd  dros  ac  yn  erbyn  tybied 

mai  Iddewon  oeddynt  ? 

(c)  Sut  y  deallwch  y  cyfeiriadau  at  erlidiau  yn 

yr  Epistol  ? 

Darllener  Pen.  V.  a  VI. 


(4)  Cynnwys  a  dysgeidiaeth  yr  Epistol 

VI.) 


(Rhagarweiniad 


(a)  Beth  oedd  prif  amcan  ysgrifennu  He  ? 

(b)  Beth  yw  ei  brif  fater  neu  faterion  ? 

(c)  Eglurwch  y  termau  cysgod  a  sylwedd, 

datblygiad  a  nôd,  ffydd  a  gobaith. 
Darllener  Pen.  VII, 


Gwersi  Sabothol 


xlvii 


(5)  Adolygu’r  Rhagarweiniad. 

( a )  Beth  olygir  wrth  Ganon  y  TN  ?  Pa 

ddylanwad  gafodd  ei  ffurfiad  ar  y  syniad- 
au  arn.  awduraeth  He  ? 

( b )  Pa  gysylitiadau  hanesyddol  ac  athrawiaethol 

oedd  rhwng  He  ac  Alecsandria  ? 

(c)  Cymharwch  ddysgeidiaeth  He,  o  ran  ei 

thebygolrwydd  a’i  gwahaniaeth,  âg  eiddo 
ysgrifenwyr  eraill  y  TN. 

(6)  Athrawiaeth  Datguddiad  (l1). 

(a)  Beth  oedd  syniad  yr  awdwr  am  Dduw  ? 

(b)  Pa  gysylltiad  sydd  rhyngddo  a’i  syniad  am 

ddatguddiad  ? 

(c)  Eglurwch  y  frawddeg,  “diwedd  y  dyddiau 

hyn.” 

(7)  Y  Mab  a’r  Cread  (I2). 

(à)  Pa  ystyrron  gwahanol  roddir  i’r  gair 
“  gwnaeth  ”  yn  adn.  2  ? 

(b)  Beth  yw’r  “  bydoedd  ”  ? 

(c)  Gwahaniaethwch  rhwng  achos  terfynol  ac 

achos  effeithiol. 

(8)  Y  Mab  a’r  Tad  (l3). 

(a)  Pa  resymau  sydd  dros  newid  y  Cyf.  Cym.  yn 

yr  adn.  hon  ? 

(b)  Beth  ddysgir  yma  am  berthynas  hanfodol  y 

Tad  a’r  Mab  â’u  gilydd  ? 

(c)  Pa  bryd  yr  eisteddodd  y  Mab  ar  ddeheulaw’r 

Mawredd  ? 

(9)  Adoiygu  l1'3  gydag  Adnodiad  Á. 

(a)  Cymharwch  y  ddysgeidiaeth  yma  am  natur 

ddwyfol  Crist  âg  athrawiaeth  y  Gair  yn 
Ioan. 

(b)  Pa  le  roddir  i  Grist  mewn  creadigaeth  a 

rhagluniaeth  ? 

(c)  Nodwch  y  prif  bwyntiau  ym  mherson  a 

gwaith  Crist  a’i  gwnaeth  yn  Waredwr. 

(10)  Rhagoriaeth  y  Mab  ar  yr  aögyîlon  (l4-6). 

(a)  Pa  ystyr  arbennig  roddir  i’r  gair  “enw”  yn  y 

Beibl  ? 

(b)  Pa  bryd  y  cafodd  Crist  ei  enw  arbennig  o  Fab  ? 

Beth  oedd  ei  ystyr  ? 

(c)  Rhoddwch  wahanol  ystyrron  y  gair  “  cyntaf- 

anedig." 


xlviii 


Gwersi  Sabothol 


(11)  Tragwyddol  barhad  y  Mab  (l79). 

(a)  Beth  ddysga’r  awdwr  am  natur  yr  angylion 

(b)  Beth  oedd  amcan  ac  ystyr  adn.  8  a  9  pan 

lefarwyd  hwy  gyntaf  ? 

(c)  Pa  brawfìon  sydd  yn  yr  adnodau  hyn  o 

dragwyddoldeb  y  Mab  ? 

(12)  Gwahanol  safleoedd  y  Mab  a’r  angylion  (l1014). 

(a)  Beth  oedd  y  syniad  Plebreig  am  ddull  a 

threfn  y  cread  ? 

(b)  Beth  oedd  cenadwri  wreiddiol  Salm  110  ? 

(c)  Pa  le  ymarferol  oedd  i’r  angylion  yn  y 

grefydd  Iddewig  ? 

(13)  Adolygu  l414  gydag  Adnodiad  B. 

(a)  Beth  oedd  yr  athrawiaeth  Iddewig  am  yr 

angylion  ? 

(b)  Nodwch  brif  bwyntiau  rhagoriaeth  Crist  ar 

yr  angylion. 

(c)  I  ba  amcan  y  danghosai'r  awdwr  ragoriaeth 

Crist  ar  yr  angylion  ? 

(14)  Y  perygl  o  esgeuluso  (21'4). 

(a)  Eglurwch  y  frawddeg  “gollwng  i  goMi.” 

(b)  Pa  fodd  y  cosbid  anufudd-dod  dan  yr  hen 

oruchwyliaeth  ? 

(c)  Beth  yw  dysgeidiaeth  yr  epistol  am  “  iach- 

awdwriaeth  ?  * 

(15)  Iselder  ac  urddas  dyn  (25'8a). 

(a)  Beth  olygir  wrth  y  “  byd  a  ddaw  ?  ” 

(b)  Eglurwch  y  frawddeg,  “  un  mewn  rhyw  fan 

a  dystiolaethodd.” 

(c)  Beth  oedd  ystyr  wreiddiol  Salm  84'6,  a  pha 

esboniad  roddir  arni  yn  He  ? 

(16)  Ymostyngiad  Crist  (28b10). 

(a)  Pa  bryd  y  daw  Crist  i’w  deyrnas  a’i  goron  ? 

(b)  Ym  mhaystyr  y  daeth  efe  yn  îs  na’r  angyiion  ? 

(c)  Pa  fodd  y  gellir  “  perffeithio  ”  Crist  ? 

(17)  Undeb  Crist  â  dynìon  (21115). 

(a)  Beth  olygir  wrth  santeiddio  (i)  yn  He,  (ii)  yn 

Paul  ? 

(b)  Sut  y  profa’r  awdwr  unoliaeth  Crist  â 

dynion  ? 

(c)  Ym  mha  ystyr  y  mae  nerth  marwolaeth  gan  y 

diafol  ? 


Gwersi  Sabothol 


xlix 


(18)  Cydymdeimlad  y  Gwaredwr  (21618). 

(a)  Sut  y  dylid  cyfieithu  adn.  16  ? 

( b )  Paham  y  dywedir  “  hâd  Abraham  ”  yn 

hytrach  na  “  dynion  ”? 

(c)  Pa  cyhyd  a  pha  fodd  y  temtiwyd  Crist  ? 

(19)  Adolygu  21 18  gydag  Adnodìad  D. 

(a)  Beth  ellir  wybod  am  droedigaeth  yr  “  Hebre- 

aid  ”? 

(b)  Nodwch  brif  bwyntiau  dysgeidiaeth  yr  awdwr 

am  Iesu  Grist. 

(c)  Pa  amcan  oedd  ganddo  mewn  golwg  wrth 

ddysgu  ymostyngiad  a  dynoliaeth  Crist  ? 

(20)  Rhagoriaeth  Crist  ar  Moses,  (316). 

(a)  Beth  yw  “ein  cyffes  ni”? 

(b)  Eglurwch  syniad  yr  awdwr  am  genadwri 

Moses. 

(c)  Eglurwch  ddameg  y  “  tŷ.”  Tŷ  pwy  ?  Beth 

oedd  lle  Crist  ynddo  ? 

(21)  Anghrediniaeth  îsrael  (3711). 

(a)  Beth  oedd  cenadwri  wreiddiol  Salm  95  ? 

(b)  Pa  ystyrron  sydd  i’r  gair  “calon”  yn  y 

Beibl  ? 

(c)  Rhoddwch  ddysgeidiaeth  yr  HD  ag  eiddo 

Crist  am  “dyngu.” 

(22)  Rhybuddion  rhag  anghrediniaeth  (31215). 

(a)  Beth  oedd  natur  ac  achos  perygl  ysprydol  yr 

“  Hebreaid  ”? 

(b)  Pa  adeg  olyga’r  awdwr  wrth  “  heddyw  ”? 

(c)  Beth  yw  “  dechreuad  ein  hyder  ”? 

(23)  Tynged  yr  anghredinwyr  (31619). 

(a)  Sut  y  dylid  cyüeithu  adn.  16-19  ?  Rhoddwch 

resymau. 

(b)  Paham  nad  allai’r  Israeliaid  fyned  i  mewn  i 

Ganaan  ? 

(c)  Pa  brawfion  sydd  o’r  HD  fod  digofaint  Duw 

at  Israel  wedi  parhau  deugain  mlynedd  ? 

(24)  Adolygu  31 19  gydag  Adnodiad  C. 

(a)  Pa  bwyntiau  arbenigol  sydd  yn  nysgeidiaeth 

yr  awdwr  am  anghrediniaeth  ? 

(b)  Beth  yw  alegori  ?  Pa  ddefnydd  wneir  o  honi 

yn  He? 

(c)  Beth  ellir  gasglu  oedd  syniad  yr  awdwr  am 

ysprydoliaeth  yr  HD  ? 


1 


Gwèrsi  Sabothol 


(25)  Yr  addewld  am  orffwysfa  (41S). 

(a)  Pa  le  y  ceir  yr  addewid  am  orffwysfa  ? 

(b)  Eglurwch  y  brawddegau  (i.)  “rhag  bod  neb  o 

honoch  yn  debyg  o  fod  yn  ol,”  (ii.)  “  wedi 
ei  gyd-dymheru  â  ffydd  yn  y  rhai  à’i 
clywsant.” 

*  (c)  Pwy  sydd  yn  myned  i  mewn  i’r  orffwysfa  ? 

Pa  fodd  ? 

(26)  Y  sicrwydd  fod  gorffwysfa  (44'10). 

(a)  Eglurwch  ffordd  yr  awdwr  o  brofì  fod 

gorffwysfa. 

(b)  Sut  y  deallir  nad  arweiniodd  Joshua  y  genedl 

i  orffwysfa  ? 

(c)  Paham  y  gelwir  hi  yn  orffwysfa  Duw  ? 

(27)  Anogaethatî  i  fyned  i  mewn  i’r  orffwysfa  (411 13). 

(a)  Pa  berthynas  rhwng  Duw  a’i  air  a  ddysgir 

yma  ? 

(b)  Nodwch  yn  fanwl  a  chywir  y  nodweddion  a 

briodolir  i’r  gair. 

(c)  Eglurwch  syniad  yr  awdwr  am  gyfansoddiad 

dyn. 

(28)  Adolygu  41 13  gydag  Ádnodiad  E. 

(a)  Dadansoddwch  syniad  yr  awdwr  am  or- 

ffwysfa’r  saint. 

(b)  Pa  brawfion  a  rydd  efe  fod  gorffwysfa  ? 

(c)  Pa  fodd  y  mae  natur  gair  Duw  yn  rhybudd 

rhag  anghrediniaeth  ? 

(29)  Yr  Arch-offeiriad  Mawr  (414  20). 

(a)  Eglurwch  “  Yr  hwn  a  aeth  i’r  nefoedd.” 

(b)  Paham  y  gall  yr  Iesu  gydymdeimlo  â  dynion  ? 

(c)  Beth  oedd  eifennau  ei  demtiad  ? 

(30)  Cymhwysderau  arch-offeiriad  (513). 

(a)  Pa  debygrwydd  a  gwahaniaeth  a  nodir  rhwng 

yr  offeiriaid  Iddewig  a  Christ  ? 

(b)  Beth  oedd  cylch  effeithiolrwyad  yr  aberthau 

Iddewig  ? 

(c)  Pa  wahaniaeth  wneir  rhwng  rhoddion  ac 

aberthau  ? 


Gwersi  Sabothol 


li 


(31)  Apwyntiad  arch-offeiriad  (54  6). 

(a)  Paham  na  ddylai  offeiriad  gymeryd  ei  swydd 

o’i  ben  ei  hanan  ? 

( b )  Pa  bryd  a  pha  fodd  y  galwyd  Aaron  i’r 

offeiriadaeth  ? 

(c)  Paham  y  dyfynnir  aTydi  yw  fy  Mab  ”  yn  y 

fan  hon  ? 

(32)  Ufudd-dod  Crist  (571ü). 

(a)  Pa  sail  i  adn.  7  sydd  yn  yr  efengylau  ?  A  oes 

gwabaniaeth  ? 

(b)  Eglurwch  “  yr  hwn  sydd  yn  abl  i’w  achub  ef 

oddiwrth  farwolaeth.” 

(c)  Yn  mha  ystyr  y  dysgodd  yr  Iesu  ufudd-dod  ? 

(33)  Ádolygu  414-510. 

(a)  Pa  brawfìon  sydd  fod  Crist  yn  ddi-bechod  ? 

(b)  Beth  oedd  swydd  a  gwaith  offeiriad  ? 

(e)  Sut  y  dengys  hanes  Crist  ei  fod  yn  meddu  y 
cymhwysder  i  fod  yn  Arch-offeiriad  ? 

(d)  Pa  fodd  yr  atebwyd  gweddi  Crist  yn  Gethse- 

mane  ? 

(34)  Difaterwcli  yr  <(  Hebreaid  M  (51114). 

(a)  Eglurwch  “  hwyr-drwm  eich  clustiau.” 

(b)  Paham  yr  oedd  gwybodaeth  yr  “  Hebreaid” 

mor  elfennol  ? 

(c)  Cymharwch  yr  “Hebreaid”  â’r  Corinthiaid. 

(35)  Cymlielíiad  i  gynnydd  (61'3). 

(a)  Beth  oedd  yr  “ymadrodd  sydd  yn  dechreu 

rhai  yng  Nghrist  ”? 

(b)  A  ellir  yn  briodol  galw’r  athrawiaethau  hyn 

yn  efengyl  ? 

(c)  Desgrifiwch  yn  gywir  gyflwr  ysprydol  yr 

“  Plebreaid.” 

(36)  Breintiau  uchei  a  pherygl  mawr  (64'6). 

(a)  Eglurwch  bob  un  o’r  pum’  gras  a  nodir  yn 

yr  adnodau  hyn. 

(b)  Nodwch  engreifftiau  o  honynt  o  rannau  eraill 

o’r  ysgrythyr. 

(c)  A  ellir  eu  meddu  heb  fod  ar  y  pryd  yn  wir 

Gristion  ? 


lii 


Gwersi  Sabothol 


(37)  Tynged  y  gwríhgiSiwr  (66'8). 

(a)  Beth  yw  “  syrthio  ymaith  ”  ac  “  ail- 

groeshoelio  Mab  Duw  ?  ” 

( b )  Paham  y  dywed  yr  awdwr  ei  bod  yn 

amnosibl  adnewyddu’r  fath  wrthgilwyr  ? 

(c)  Eglurwch  gymhariaeth  y  ddaear. 

(38)  Adolygu  5n-68  ac  Aítnodlad  F. 

(a)  Danghoswch  berthynas  dysgeidiaeth  yr  adran 

hon  âg  athrawiaethau  cariad  Duw  a 
rhyddid  ewyllys  dyn. 

( b )  Cymharwch  y  ddysgeidiaeth  âg  eiddo  Crist 

ar  y  pechod  anfaddeuol. 

(c)  A  oes  gwahanol  raddau  o  wrthgiliad  ? 

(39)  Hyder  yr  awdwr  am  yr  “Hebreaid”  (69’12). 

( a )  Beth  olygir  wrth  fod  yr  “Plebreaid”  wedi 

gweini  i’r  saint  ? 

(b)  Pa  berthynas  sydd  rhwng  cyfiawnder  Duw  a 

thynged  dyn  ? 

(c)  Pwy  oedd  y  rhai  oedd  yn  etifeddu’r 

addewidion  ? 

(40)  Llw  a  chyngor  Duw  (618‘17). 

(a)  Beth  oedd  addewid  Duw  i  Abraham  ?  Pa 

fodd  y  cyflawnwyd  hi  ? 

(b)  Paham  (i.)  y  tyngodd  Duw,  ac  (ii.)  y 

tyngodd  iddo’i  hunan  ? 

(c)  Beth  yw  gv/asanaeth  yr  adnodau  hyn  yn 

ymresymiad  yr  awdwr  ?  Danghoswch  eu 
cysylltiad  â’r  hyn  sydd  o’u  blaen  ac  ar  eu 
hol  ? 

(41  Gobaîth  y  credadyn  (618'20). 

(a)  Beth  yw’r  “  ddau  beth  dianwadal  ”? 

(b)  Eglurwch  y  ffigyr  “angor  yr  enaid.” 

(c)  Ym  mha  ystyr  y  mae’r  Iesu’n  Rhagflaenor  y 

credinwyr 

(42)  Melchìsedec  (71*8). 

(a)  Rhoddwch  grynhodeb  o  hanes  Melchisedec. 

(b)  Beth  ychwanegir  at  ei  hanes  yn  He  ? 

(c)  Beth  oedd  ystyr  y  frawddeg  “Duw  goruchaf” 

yn  Gen  ? 


Gwersi  Sabothol 


liii 


(43)  Rhagoriaeth  Melchisedec  ar  Abraham  (74  7). 

(a)  Rhoddwch  hanes  yr  arfer  o  dalu  degwm. 

(b)  Beth  oedd  trefniadau  deddf  Moses  ynglyn  â 

thalu  degwm  ? 

(c)  Beth  olygir  wrth  fendithio  ? 

(44)  Rhagoriaeth  Melchisedec  ar  Aaron  (78'10). 

(a)  Ym  mha  ystyr  y  dywedir  fod  Melchisedec  yn 

fyw  ? 

(b)  Pa  fodd  y  talodd  Lefi  ddegwm  i  Melchisedec  ? 

(c)  Cymharwch  yr  athrawiaeth  Iddewig  am 

unoliaeth  yr  hil  ddynol  â  dysgeidiaeth 
gwyddoniaeth  am  etifeddeg. 

(45)  Yr  offeiriadaeth  a’r  gyfraith  (71114). 

(a)  Beth  oedd  lle  offeiriadaeth  mewn  crefydd  ? 

A  ellir  cael  crefydd  heb  offeiriadaeth  ? 

(b)  Beth  oedd  rheol  llinach  yr  offeiriaid  Iddewig  ? 

(c)  Pa  fodd  y  profir  fod  Crist  o  lwyth  Juda  ? 

(46)  Methiant  yr  offeiriadaetli  îddewlg  (715‘19). 

(a)  Beth  oedd  yn  “  eglurach  o  lawer  ”  (adn.  15)  ? 
(■ b)  Beth  oedd  y  gwahaniaeth  yng  nghyfan- 
soddiad  y  ddwy  offeiriadaeth  ? 

(c)  Pa  beth  wnaeth  y  gyfraith,  a  pha  beth  na 
wnaeth  hi  ? 

(47)  Adolygu.69-719. 

(a)  Sut  y  cysylltir  gobaith  y  credadyn  âg  offeir- 

iadaeíh  Crist  ? 

(b)  Eglurwch  y  cynllun  esboniadol  trwy  yr  hwn 

y  deillia’r  awdwr  ei  syniad  am  Melchisedec 
o  Gen.  ]4. 

(c)  Nodwch  brif  bwyntiau  rhagoriaeth  Mel- 

chisedec  ar  yr  offeiriaid  Iddewig. 

(d)  Beth  yw  “perffeithrwydd  trwy  offeiriadaeth”? 

Paham  y  syrthiai’r  offeiriaid  Lefiaidd  yn 
fyrr  o  hono  ? 

(48)  Offeirìad  ar  gyfamod  gwell  (720‘22). 

(a)  Sut  y  dylid  gorffen  adn.  20  ? 

(b)  Beth  olygir  wrth  ediíeirwch  Duw  ? 

(c)  Beth  yw  Machniydd  ?  Ym  mha  ystyr  y  mae 

Çrist  yn  Fachniydd  ? 


liv 


Gwersi  Sabothol 


(49)  Lawer  ac  Un  (723'25). 

(. a )  Pa  ystyr  arbennig  roddai  athronwyr  Groeg  i 
lawer  ac  un  ? 

( b )  Beth  yw  “  cwbl  iachau  ”? 

(c)  Rhoddwch  wahanol  ystyrron  y  gair  gyfieithir 

eiriol,  a’i  ystyr  yn  y  fan  hon. 

(50)  Àreh-offeiriad  cyniv/ys  i  nl  (726'28). 

(. a )  Paham  y  geilw’r  av;dwr  Grist  weithiau  yn 
Offeiriad  a  phryd  arall  yn  Arch- 
Offeiriad  ? 

( b )  Ym  mha  ystyr  yr  oedd  Crist  yn  "ddidoledig 

oddiwrth  bechaduriaid  ”? 

(c)  Pwy  oedd  yn  “  offrymu  beunydd  ’’? 

(51)  Âdolygu  720'28 

(a)  Nodwch  brif  bwyntiau  rhagoriaeth  Crist  fel 

offeiriad  ar  yr  offeiriaid  eraill. 

(b)  Beth  yw’r  gwahaniaeth  rhwng  testament  a 

chyfamod  ?  Pa  un  olyga’r  awdwr  yn  yr 
adran  hon  ? 

(c)  Pa  berthynas  sydd  rhwng  meichn'iaeth  ac 

offeiriadaeth  Crist  ? 

(d)  Danghoswch  gymhwysder  person  Crist  fel 

Mab  i  gyflawni’r  swydd  offeiriadol. 

(52)  Àdolygu’r  holl  adran. 

(a)  Pa  beth  wyddis  am  yr  awdwr  a’i  ddarllenwyr  ? 
(ò)  Eglurwch  ei  amcan  a’i  gynllun  wrth  brofi 
rbagoriaeth  Cristionogaeth  ar  Iddewaeth. 

(c)  Nodwch  y  prif  bwyntiau  yn  yr  epistol  y 

gweìir  dylanwad  athroniaeth  Groeg  arnynt. 

(d)  Beth  yw  athrawiaeth  yr  epistol  am  berson 

Crist  ? 

(e)  Paham  y  dewisodd  yr  awdwr  egluro  Crist  o 

dan  y  syniad  o  offeiriad  ? 

(/)  Paham  y  gosododd  efe  offeiriadaeth  Crist 
allan  o  dan  ffigyr  Melchisedeç  ? 


Yr  Epistol  at  yr  Hebreaid. 


NODIADAU  ESBONIADOL. 


EPISTOL  PAUL  AT  YR  HEBREAID. 


Y  Teitl.  Nid  oedd  i’r  llyfr  yn  ei  ffurf  wreiddiol 
unrhyw  deitl.  Yn  y  llawysgrifau  hynaf  sydd  ar  gael 
fo’r  4edd  a’r  5ed  ganrif)  ceir  yn  unig  y  ddau  air,  “  At 
Hebreaid,”  ac  nid  oedd  y  rhai  hyn  ond  casgliad  rhyw 
gopíwr  oddiwrth  gynnwys  y  llyfr.  Mewn  cop'iau 
diweddarach  ceir  y  teitl,  “YrEpistol  at  yr  Hebreaid,” 
a  hwn  fabwysiadwyd  yng  nghyfieithad  W.  Salesbury. 
Daeth  y  teitl  presennol  o’r  cyfieithadau  Lladin  a 
Saesneg,  a  chawsant  hwythau  ef  o’r  cop'ìau  Groeg 
diweddaraf.  Nid  yw  hwn  ond  adlewyrchiad  o  draddod- 
iad  na  ddaeth  yn  gyífredin  cyn  y  bumed  ganrif.  Nid  yw 
unrhyw  deitl  felly  yn  rhan  o’r  llythyr  ei  hunan. 

I.  DATGUDDIAD  DUW  YN  EI  FAB,  I.-II. 

i.  Crist  yn  gyfiawnder  Datguddiad,  i1'8. — Disgynna’r 
awdwr  ar  unwaith  i  galon  ei  bwnc,  heb  gyfarchiad  na 
rhagymadrodd  nac  unrhyw  ymdroi.  Testyn  y  llythyr 
yw  íesu  Grist  fel  cyfryngwr  iachawdwriaeth  gyflawn 
a  therfynol  ;  (i)  fel  proffwyd  neu  ddatguddiwr  Duw  i 
ddyn;  ac  (2)  fel  offeiriad  neu  gymodwr  Duw  â  dyn. 
Holl  swm  crefydd  yw  dẅyn  dyn  a  Duw  at  eu  gilydd, 
trwy  fod  Duw  yn  mynegi  ei  hunan  i  ddyn,  ac  yn  symud 
yr  elyniaeth  a’r  dieithrwch  a  grea  pechod  rhwng  dyn  ag 
yntau.  Eglurir  y  pwnc  trwy  gyfres  o  gyferbyniadau 
ìhwng  Cristionogaeth  ac  Iddewaeth,  rhwng  Crist  a 
chyfryngwyr  a  chyfryngau  yr  hen  gyfamod.  Yn  yr 
adran  hon,  cyferbynnir  Crist  â’r  proffwydi  fei  datguddiwr 
Duw.  Cynhwysai  dysgeidiaeth  y  proffwydi  yr  oll  o 
ddatguddiad  yr  HD  ;  nid  yw  llyfrau  eraill  yr  HD  ond 
hanes  sylweddoliad  y  gwirioneddau  a  roddwyd  trwy’r 
proffwydi.  Felly  gesyd  yr  awdwr  ger  bron  ar  unwaith 
yn  yr  adran  hon  holl  egwyddorion  sylfaenol  ei 
ymresymiad,  a  gweithia  hwynt  allan  mewn  gwrth- 
gyferbyniadau  manylach  yn  ol  llaw  rhwng  Crist  a’r 
angylion,  a  Moses  ac  a’r  offeiriad.  Trwy’r  proffwydi 

¥ 


4  AT  YR  HEBREAID  [Pennod  i1 


i  Duw,  wedi  iddo  lefaru  lawer  gwaith  a  llawer  modd  gynt  wrth 


mynegodd  Duw  ei  feddwl  yn  rhannol  a  graddol,  ac  am 
hynny  yn  anghyílawn  ac  amherfFaith,  ond  yng  Nghrist 
yn  berffaith  un  waith  am  byth.  Cwrs  o  ddatblygiad 
graddol  o’r  llai  i’r  mwy  perffaith,  ond  o  hyd  yn  syrthio’n 
fyrr  ac  yn  edrych  ymlaen  at  ei  well,  a  fu’r  datguddiad  o 
Dduw  o  dan  yr  hen  oruchwyliaeth  (Es.  281011).  Ond 
yng  Nghrist  cyrhaeddodd  ei  nôd  a’i  ddelfryd,  am  ei  fod 
ef  yn  Fab  Duw,  yn  gyfrannog^  o  natur  Duw,  yn  etifedd 
ac  awdwr  pob  peth,  ac  yn  sefyll  uẅchlaw  pawb  a  phob 
peth  yn  ymyl  Duw.  Dyna  egwyddor  a  hanes 
datguddiad.  Er  na  chymer  yr  awdwr  i  sylw  y 
datguddiad  o  Dduw  mewn  natur,  ac  yn  y  crefyddau 
paganaidd  (fel  y  gwna  Paul  yn  Rhuf.  1  a  2),  eto  syrthiant 
yn  ddigon  naturiol  i’r  gyfundrefn  hon  fel  cysgodìon 
gwannach  nag  Iddewaeth  o’r  sylwedd,  a  lled  debyg  y 
gwyddai  yr  awdwr  hynny. 

1.  Duw.  Er  y  gwahaniaeth  rhwng  yr  hen  destament 
aff  newydd,  o'r  un  Duw  y  mae’r  ddau.  Cwestiwn 
barodd  anhawster  hir  i’r  Cristionogion  yn  y  ddwy 
ganrif  gyntaf  oedd  perthynas  Crístionogaeth  ag  Iddew- 
aeth.  Torri’r  cwìwm  yn  ìle  ei  ddatod  a  wnai  Marcion 
a’r  Gnosticiaid,  gan  ddv»!eyd  mai  nid  yr  un  Duw  oedd 
awdwr  y  ddwy  gyfundrefn,  ac  felly  nad  oedd  angen 
cysoni  pethau gwahanol,  nid  yn  unig  mewn  ymddangosiad, 
neu  yn  rhannol,  ond  yn  eu  gwraidd  a’u  hanfod.  Dysgodd 
awdwr  He  ei  athrawiaeth  am  Dduw  yn  yr  HD,  trwy 
gyfrwng  Iddewaeth  ddiweddarach,  ac  yn  debygol  o  dan 
ddylanwad  yr  athronwyr  Helenistaidd,  hynny  yw, 
Iddewon  na  siaradent  ond  yr  iaith  Roeg.  Jehofah, 
_  Duw’r  teulu  a’r  ìlwyth  a’r  genedl  oedd  Efe  ar  y  cyntaf,  ond 
dysgasai’r  Iddewon  er’s  pum’  can’  mlynedd  bellach 
feddwl  am  dano  fei  yr  unig  Dduw  goruchel,  Arglwydd 
nef  a  daear,  a  Brenin  pawb  oll,  Ond  wrth  ei  ddiosg  o 
derfynau  syniadau  rhy  ddaearol  a  dynol  yr  hen  oesau, 
collasant  y  teimlad  o’i  agosrwydd  byw  at  ddynion.  Pan 
ddysgodd  lesu  Grist  fod  Duw  yn  Dad,  dygodd  Ef  yn  ol 
0  r  eangderau  i  gymdeiíhas  agos  â  dyn  ar  y  ddaear, 


Pennod  i1]  AT  YR  HEBREAID  5 

y  tadau  trwy  y  prophwydi,  yn  y  dyddiau  diweddaf  hyn  a  lefarodd 


Ond  y  mae  ol  dylanwad  yr  Iddew  a’r  Groegwr  i  raddau 
helaeth  ar  ddysgeidiaeth  He  am  Dduw.  Uchfodol  a 
phell  yw  Efe,  ac  yn  ymwneud  â  dyn  yn  unig  trwy 
gyfryngwyr.  (Gwel  T.  Rees :  Duw,  ei  Fodolaeth  a'i  Natur , 
Pen.  II.). 

Wedi  idddo  lefara  .  .  .  a  lefarodd :  Iaith  yw  cyfrwng 
goreu  dyn  i  fynegi  ei  feddwl,  ac  yng  ngeiriau’r  proffwydi 
yr  oedd  Duw  mewn  ystyr  yn  llythyrennol  yn  Ilefaru.  Eto, 
yn  ffigurol  yn  unig  y  gellir  son  am  Dduw  ei  hunan  yn 
ílefaru  ;  dyna’r  ffordd  hawddaf  i  ni  geisio  ffurfio  syniad 
am  dano  yn  mynegi  ei  feddwl.  Am  hynny,  y  Gair  y 
gelwir  hefyd  y  person  y  mynega  Duw  ei  feddwl  i  ddyn 
ynddo  a  thrwyddo.  (Ioan  i1). 

Laiver  gwaith  :  gwell  Mewo  llawer  rhafl :  by  divers 
portions  (C.S.D.).  Datguddiwyd  y  cyfamod  i  Abraham, 
y  ddeddf  i  Moses,  santeiddrwydd  a  thrugaredd  Duw  i’r 
proffwydi,  ond  darniog,  rhannoi,  ac  amherffaith  oedd  y 
datguddiad  ar  y  goreu. 

Llawer  modd  neu  ddull,  megis  trwy  angel  (Barn.  612'24) 
neu  weledigaeth  (Es.  6)  neu  freuddwyd  (1  Bren.  35),  ond 
gan  amlaf  trwy  ysprydoliaeth  fev/noi  (2  Pedf  i21  a  gwel 
Num.  1 26'8) .  Yn  y  Groeg  saif  y  ddau  air  a  gyfieithir 
“  mewn  llawer  rhan  a  llawer  modd  ”  ar  ddechreu  y  llyfr,  i 
bwysleisio  tnai  rhannoi  ac  amherffaith  oedd  yr  hen 
ddatguddiad  mewn  gwrthgyferbyniad  i’r  newydd,  ac  felly 
i  awgrymu  ar  unwaith  gyfanrwydd  ac  unoliaeth  y 
newydd. 

Gynt  :  Yn  yr  hen  amserau,  feallai  o  Abraham  hyd 
Maiachi. 

Wrthy  tadau :  sef  y  genedi  Hebreig  yn  y  cyfnodau 
hynny.  Naturiol  felly  fyddai  casglu  mai  Hebreaid  oedd 
yr  awdwr  a’i  ddarìlenwyr  ;  ond  nid  yw  hynny  yn  dilyn  o 
anghenraid,  oblegyd  ystyriai  Cristionogion  y  ganrif 
gyntaf  eu  hunain  oll  yn  etifeddion  ysprydol  yr  eglwys 
Iddewig  (Rhuf.  g6  158  1  Cor.  io1). 


6 


AT  YR  HEBREAID 


[Pennod  i1 


wrthym  ni  yn  ei  Fab  ; 


Trwy  y  proffwyäi :  Ynddynt  a  thrv/yddynt.  Cyn- 

hyrfwyd  hwy  gan  Yspryd  Duw  feî  y  llefarent  drosto. 
Mynegi  meddwl  Duw,  ac  nid  rhag-ddyv/edyd  digwydd- 
iadau,  oedd  príf  v/aith  proffwyd.  Golygir  yma  wrth 
“  broffwydi  ”  bawb  a  fuont  o  dan  yr  HD  yn  gyfryngau 
datguddiad,  megis  Abraham  (Gen.  207),  Moses  (Dt.  3410), 
Aaron  (Ex.  71),  a  Dafydd  (Act.  230).  Cyfrifai  yr  Iddewon 
y  ilyfrau  hanesyddol,  Joshua,  Barn.,  Samuel  a  Bren.  yn 
nosbarth  y  proffwydi,  yn  ogystal  ag  Es.,  Jer.,  Ezek.  a’r 
deuddeg  proffwydi  byrion. 

Yn  y  ddydiau  diweddaf  hyn  :  Cywirach,  Yn  niwedd  y 
dyddlau  hye.  Arferai’r  Iddewon  a’r  Cristionogion  yn  y 
ganrif  gyntaf  rannu  amser  i  ddau  brif  gyfnod,  “  yr  oes 
hon,”  neu’r  “dyddiau  hyn,”  a’r  “  oes  a  ddaw  (65),  neu’r 
“byd  a  ddaw  ”  (26).  Dosrennid  y  cyfnod  cyntaf  drachefn 
i’r  “  dyddiau  gynt,”  “  yr  hen  ams'eroedd,”  a’r  “  dyddiau 
diweddaf,”  neu  “  ddiwedd  y  dyddiau.”  Yn  niwedd  y 
cyfnod  presennol,  “  yr  oes  hon,”  y  disgwylid  oes  y 
Messiah  (Es.  22  Hos.  35),  er  fod  amrywiaeth  barn  hefyd 
pa  un  ai  i  ddiwedd  y  cyfnod  cyntaf  neu  i  ddechreu  yr  ail 
y  perthynai,  neu  gaìlai  fod  yn  gyfnod  trawsnewidiol 
rhwng  y  ddau.  Yma  gosodir  amser  Crist  yn  niwedd  y 
cyfnod  cyntaf  (cf.  Marc  i15  Gal.  44  Eph.  i10).  Tybiai 
ysgrifenwyr  y  TN  yn  gyffredin  eu  bod  yn  byw  yn 
niwedd  cyfnod  cyntaf  y  byd,  a  bod  oes  newydd  ar 
wawrio  gydag  ail-ddyfodiad  Crist,  yr  hyn  a  gredent 
oedd  yn  ymyl  (1  Thes.  416'17  Iago  5S  1  Pedr  i20  2  Pedr  f 
1  Tim.  41  2  Tim.  31  Judas  18,  1  Ioan  218  Act  i17). 

YneiFab:  Cywirach,  Mewn  Mab.  Nid  yw’r  fanod 
yn  y  Groeg.  Yn  y  fan  hon  nid  desgrifìo  person  y 
datguddiwr  sydd  mewn  golwg,  ond  dangos  ei  natur  a’i 
gymhwysderau,  nid  “  Pwy  ydyw  ?  ”  ond  “  Pa  fath  un 
ydyw  ?  ”  Mab  ydyw7  ac  nid  proffwyd  ;  un  felly  a  ŵyr 
feddwl  Duw,  ac  a  all  ddatguddio  ei  natur  (Mt.  n27 
îoan  ils  146).  Eto  yr  oedd  eraill  yn  “feibion  Duw,”  ac 
am  hynny  â  yr  awdwr  yn  ei  flaen  i  ddadlenni  arbenig- 


Pennod  i2]  AT  YR  HEBREAID  7 

2  Yr  hwn  a  wnaeth  efe  yn  etifedd  pob  peth,  trwy  yr  hwn  ’nefyd 
y  gwnaeth  efe  y  bydoedd ; 


rwydd  mabolaeth  Crist,  yr  hyn  oedd  yn  ei  gymhwyso  i 
fod  yn  ddatguddiwr. 

2.  Yv  hwn  a  wnaeth  efe  ;  Osododd — appointed  (C.S.) 
Swydd  a  safle,  ac  nid  bodolaeth  y  Mab,  sydd  yn  y 
cwestiwn.  Ni  olygir  fod  Duw  wedi  dwyn  y  Mab  i 
fodolaeth.  Nid  yw  He  mor  ddiamwys  a  Ioan  (i1)  a 
Paul  (Phil.  26  Col.  i17)  ar  gwestiwn  rhag-hanfodiad 
tragwyddol  Crist,  ond  y  mae’r  berthynas  hanfodol 
rhwng  Crist  a  Duw  a  ddysgir  yn  adn.  3  yn  sicr  yn 
rhagdybied  rhaghanfodaeth  Crist  (i8  33  J3  138.  Gwel 
Adnodiad  D). 

Yn  etifedd  pob  peíh  :  Naturiol  yw  i’r  Mab  fod  yn 
etifedd.  Golyga  fod  pob  peth,  yr  holì  gread,  gan 
gynnwys  dynion  ac  angylion,  mewn  bwriad  ac  addewid, 
yn  eiddo’r  Mab  ac  o  dan  ei  lywodraeth,  eithr  nid  yw’r 
etifeddiaeth  wedi  ei  sylweddoli  eto  ond  mewn  deifryd  yn 
unig  (28).  Bu  cryn  ddadleu  gan  esbonwyr  am  y  pryd  yr 
apwyntiwyd  y  Mab  yn  etifedd  pob  peth,  pa  un  ai  yn  y 
cyngor  bore,  neu  pan  grewyd  y  byd,  neu  0  dan  yr  HD 
(Salm  28),  neu  ar  ei  ymgnawdoliad,  neu  eto  ar  ei 
esgyniad  ;  ond  nid  y  w  yn  briodol  dwyn  cwestiwn  0  amser 
i  fewn  i  berthynas  y  Tad  â’r  Mab,  nac  i’r  berthynas  a 
osododd  y  Tad  rhwng  y  Mab  a’r  cread.  Gweithred 
dragwyddol  ydyw  y  tuhwnt  i  delerau  amser.  Golyga  (1) 
ddibynniaeth  y  Mab  ar  y  Tad,  ac  (2)  uchafiaeth  y  Mab 
ar  bob  peth  creadigoi  (cf.  Marc  12112),  nid  yn  unig  fod  y 
Mab  yn  berchen  ac  yn  Arglwydd  ar  y  cyfanfyd,  ond  mai 
er  ei  fwyn  ef  y  crewyd  pob  peth.  Efe  oedd  nôd  neu 
achos  terfynol  creu’r  byd.  Y  mae’r  amcan  o  tìaen  y 
weithred  a’i  cyflawna.  Dyna  paham  y  gwnaed  ef  yn 
etifedd  pob  peth  yn  gyntaf,  ac  wedi  hynny,  hefyd,  y 
crewyd  y  byd  trwyddo. 

Trwy  yr  hwn  hefyd  y  gwnaeth  efe  y  bydoedd  ;  Y  Mab 
yw  cyfrwng  effeithiol  a  gweithredydd  personol  y  creu 
(Ioan  i3  Col.  i16  1  Cor.  86).  Y  gair  aiônau ,  a  gyfieithir 


8  AT  YR  HEBREAID  [Pennod  is 

3  Yr  hwn,  ac  efe  yn  ddisgleirdeb  ei  ogoniant  ef,  ac  yn  wir  lun  ei 


yma  “  y  bydoedd ,”  a  gyfieithir  yn  fwy  aml  ac  yn  fwy 
llythyrennol,  “ yr  oesoedd ,”  a  goìyga  yma  yr  oesoedd  a’u 
cynnwys,  neu  y  byd  yng  nghwrs  ei  ddatblygiad  a’i  hanes. 
Y  mae’r  frawddeg  yn  hollol  gyson  âg  athrawiaeth  dat- 
blygiad,  ac  yn  ei  hawgrymu.  O  safbwynt  amser,  cwrs 
o  ddatblygiad  yw’r  cread,  ond  o  safbwynt  Duw  un 
weithred  dragwyddol  yw.  Y  mae’r  “ bydoedd ”  yn 
gyfartal  i  u  bob  peth  ”  y  frawddeg  fiaenoroi. 

3.  Yr  hwn  [ac\  efe  yn  ddisgleirdeb  ei  ogoniant  ef : 
Gogoniant  yw  un  o5r  geiriau  yn  yr  HD  am  gyflawnder 
natur,  priodoleddau  a  pherffeithrwydd  Duw,  fei  y  gwelai 
dyn  hwynt  (Ex.  331819).  Deiìlia’r  syniad  yn  wreiddiol  o 
ddisgleirdeb  naturiol  fel  eiddo’r  haul  (Act.  2211),  neu’r 
cwmwi  tanllyd  a  aiwai’r  Iddewon  yn  Shekinah 
(Ex.  2416,17  4084).  Ond  fel  y  daeth  y  syniad  am  Dduw  yn 
fwy  ysprydol,  daeth  ei  ogoniant  i  olygu  ei  burdeb,  ei 
santeiddrwydd,  ei  fawredd  a’i  ddaioni  (2  Cor.  46 
2  Pedr  i17).  Ffigyr  gyffelyb  ddefoyddir  gan  Ioan,  iie 
y  dywed  mai  “  goieuni  yw  Duw  ”  (1  Ioan  i5). 

Disgleirdeb ,  cyfieithad  0  air  Groeg  na  cheir  yn  unlle 
arall  yn  y  TN,  ond  a  ddefnyddir  amryw  weithiau  gan 
Philo,  ac  unwaith  yn  Doeth.  Soi.  y26.  Gali  y  gair 
ynddo’i  hunan  olygu  un  ai  adlewyrchiad  (reflection) , 
neu  lewyrdiiad  aSíao  ( ejfulgence ,  C.S.D.).  Yn  ol  yr 
ystyr  gyntaf,  llewyrchai  gogoníant  Duw  yn  y  Mab 
yn  ol  ato’i  hunan  ;  gall  y  drychfeddwl  fod  yn  ddigon 
gwir,  ond  nid  dyna  fwriadai’r  awdwr  yn  y  fan  hon.  Y 
meddwl  yn  hytrach  yw,  fod  y  Mab  fel  ffrwd  o  oleuni 
wedi  llifo  ailan  o  Dduw,  ac  yn  aros  mwyach  yn  golofn  o 
oleuni  i’r  byd,  ac  ynddo  ef  yn  unig  y  gwei  dynion 
ogoniant  Duw.  Cyflea  (1)  fod  y  Mab  o  Dduw  0  ran  ei 
hanfod,  (2)  ei  fod  yn  bodoli  ar  wahan  0  ran  ei  berson,  ac 
(3)  mai  ynddo  ef  yn  unig  y  mae  gogoniant  Duw  yn  ddat- 
guddiedig,  a’r  pwynt  olaf  yw  prif  ergyd  y  frawddeg. 

Ac  yn  wir  lun  ei  berson  ef :  Cyfieithad  anghywir  yw 
person,  oblegyd  na  ddaeth  y  gair  Groeg  a  gyfieithir  i 


Pennod  i3]  AT  YR  HEBREAID  g 

berson  ef,  ac  yn  cynnal  pob  peth  trwy  air  ei  nerth,  wedi  puro  ein 


oiyga  “  psrson  ”  hycl  y  bedwaredd  ganrif  OC,  a  bu  am 
ganrifoedd  wedi  hynny  cyn  datbiygu  i’w  ystyr  bresennoi 
o  hunan-ymwybyddiaeth.  Defnyddid  y  gair  gan  y 
tadau  Groegaidd  am  sylwedd  neu  hanfod  Daw,  ac  hefyd 
am  sylwedd  gwahaniaethol  y  Mab,  ond  pan  gyfyngwyd  y 
gair  i’r  ystyr  olaf  yn  y  bedwaredd  ganrif,  daeth  i  gaei  ei 
ystyried  yn  gyfystyr  â’r  gair  Liadin,  persona ,  yr  hwn 
drachefn  a  olygai  agwedd  arbennig  ar  ryw  fod  neu 
hanfod.  Felly  y  daethpwyd  i  ddv/eyd  “  Tri  pherson 
mewn  un  hanfod.”  Ond  nid  oedd  athrawiaeth  y  Drindod 
fel  y  datblygwyd  hi  yn  y  bedwaredd  ganrif  ym  meddwl 
awdwr  ITe  o  gwbl,  a  rhwystr  i’w  ddealì  yw  dwyn  yr 
athrawiaeth  a’i  thermau  i  fewn.  Yr  ystyr  yma  yw 
sylwedd  (substance,  C.S.D.),  sef  yr  hanfod  ddwyfol  sydd 
yn  gorwedd  odditan  ac  o’r  tu  oi  i  bob  ymddangosiad  a 
datguddiad. 

Gwiv  lun  sydd  rydd-gyfieithad  o’r  gair  Groeg 
charahtêr,  sef  yr  argraff  a  wna  sêl  ar  g\vyr  (cf.  characters  of 
the  alphabet~\\ythyxQnndLv),  Geilw7  Philo  yspryd  dyn  yn 
argraff  galiu  Duwr,  a’r  gair  tragwyddol  yn  argraff  sêl 
Duw,  Dwg  y  Mab  gymaint  o  nodau  gwahaniaethol 
a  mynegiadoì  syiwedd  Duw,  a  chyfiea  hwynt  i  ddynion, 
fel  y  gallant  ynddo  ef  ddarllen  a  gwybod  beth  yw 
sylwedd  Duw.  Awgryma’r  gair  ‘dlun”  neu  “ddeiw” 
ddarlun  cyfìawn,  ond  y  gair  “argraff  ”  yn  unig  yr 
hyn  ellir  fynegi  a’i  ddarlien.  Goiyga  fod  yr  oll  a 
ellir  wybod  am  Dduw  i’w  weled  yn  lesu  Grist,  ond 
fod  llawer  mwy  o’r  goiwg,  Syiwer  fod  y  geiriau 
“|disgieiriad,”  “  argraff”  a  “  dei  w  “  yn  dal  yr  un 
berthynas  â’r  iiygad  ag  a  ddeii  y  “  Gair  ”  â’r  glust. 
Ffigyrau  datguddiad  ydynt  oii. 

Ac yn  cynnal  :  Dynoda’r  ac  ddibynniaeth  y  frawddeg 
hon  ar  y  rhai  biaenoroi,  a  deilliad  gwaith  y  Mab  o’i 
natur.  Am  ei  fod  yr  hyn  yclyw,  y  mae  efe  nid  yn  unig 
wedi  creu’r  byd  ar  y  dechreu,  ond  yn  ei  gadw  mewn 
bodolaeth  a  threfn,  ac  yn  liywio  ei  ddatblygiad.  Geilw 


AT  YR  HEBREAID  [Pennod  T 


pechodau  ni  trwyddo  ef  ei  liun,  a  eisteddodd  ar  ddeheulaw  y 


Philo’r  Gair  yn  rhwymyn  a  llywiwr  y  cread.  Ceir  yr 
un  egwyddor,  er  rnai  ffurf  wahanol  sydd  i’r  syniad,  yng 
ngeiriau  Paul,  “  Ynddo  ef  y  mae  pob  peth  yn  cyd-sefyll  ” 
(Col.  i17). 

Pob  peth.  Gyda’r  fanod  yn  y  Groeg,  sef  pobpeth 
fel  cyfanswm  neu  gyfanfyd  organaidd. 

Trwy  air  ei  nerth ;  Y  gair  Groeg  rhêma  ac  nid  logos 
sydd  yma  am  uair.”  Y  gwahaniaeth  yw  fod  logos  (loan  i1) 
yn  golygu  y  rheswm  mewnol  yn  ogystal  a’i  fynegiad, 
ond  rhêma  y  mynegiad  yn  unig.  Rhydd  efe  allan  ei 
nerth  fel  yr  ynganai  air,  ac  felly  ceidw’r  byd  i  fynd. 

Nerthpwy?  Gall  y  frawddeg  olygu  eiddo’r  Tad 
neu’r  Mab,  ac  ymranna  esbonwyr  rhwng  y  ddwy  farn. 
Er  fod  y  rhagenw  yn  y  brawddegau  blaenorol  yn  cyfeirio 
at  y  Tad,  mwy  naturiol  yngwyneb  y  gosodiadau 
blaenorol  yw  son  yn  awr  am  nerth  y  Mab  yn  dal  y 
cread. 

Wedi  puro  ein  pechodau  ni :  Wedi  gwneüthnr  puredig' 
aeth  pechodau:  Nid  yw  y  rhagenw  ni  na’r  frawddeg 
trwyddo  ef  ei  hun  yn  y  llawysgrifau  goreu,  ond  y  mae 
awgrym  o  feddwl  y  frawddeg  olaf  ym  modd  y  ferf  yn  y 
Groeg.  Y  mae  i  amser  y  ferf  “  wedi  gwneuthur  ”  hefyd 
ei  ystyr.  Yn  y  brawddegau  blaenorol,  lle  y  dynodir 
natur  y  Mab,  a’i  berthynas  â’r  byd,  y  mae  yr  amser  yn 
anorffennol  a  pharhaol,  ond  yma  ceir  yr  amser  amhenodol 
gorffennol  (aorist)  yn  dynodi  fod  y  weithred  wedi  ei 
chyflawni  oll  ar  unwaith  (g12>  io1112).  Ffìgyr  yw’r  puro 
wedi  ei  chymeryd  o  seremoniau  puredigol  y  ddeddf  o 
daenellu  â  gwaed  a  golchi  â  dwfr.  (Marc  i44  Luc  222  514 
Ioan  26  320).  Puro  pechodau  yw  eu  tynnu  ymaith  a 
glanhau’r  enaid  oddiwrthynt.  Yn  y  frawddeg  hon  daw 
yr  awdwr  i  fewn  â  chyfeiriad  at  brif  bwnc  ei  lythyr,  sef 
gwaith  offeiriadol  Crist.  Cysyìita’r  frawddeg  hefyd  yn 
uniongyrchol  a’r  frawddeg  nesaf.  Y  mae’r  gair  “yr  hwn,} 
ar  ddechreu’r  adnod  yn  cysylltu’r  holl  frawddegau  dilynol 
â’r  gair  “eistedd.”  Nid  yn  unig  ar  gyfrif  ei  natur 


Pennod  i8]  AT  YR  HEBREAID 

Mawredd  yn  y  goruwch-leoedd  ; 


I  î 


ddwyfol  yr  aeth  Efe  i’w  orsedd,  ond  hefyd  ac  yn  arben- 
nig  trwy  ei  ymostyngiad  a’i  aberth.  Am  ei  fod  wedi 
gwneuthur  puredigaeth  y  gall  y  Mab 

Eistedd  ar  ddeheulaw  y  Mawredd :  Adgof  yw’r  fraw- 
ddeg  o  Salm  no1  a  ddyfynnir  yn  adn.  13.  Wrth 
“  eistedd  ”  golygir  fod  y  Mab  yn  cymeryd  ei  safle  o 
awdurdod  ac  anrhydedd.  Sylwer  fod  amser  amhenodoì 
( aorist )  y  ferf  yn  dynodi  gweithred  a  gyflawnwyd  unwaith 
am  byth.  Y  mae  yn  nodwreddiadol  o  gyfundrefn  ddel- 
frydol  yr  awdwr,  fel  eiddo  Philo  a  Plato,  ei  fod  yn  son 
am  y  “  puro  ”  a’r  “  eistedd  ”  fel  gweithredoedd  wedi  eu 
gorífen,  er  fod  yn  amlwg  nad  yw’r  naill  na’r  llall  y/edi  ei 
gorffen  fel  ffaith  hanesyddol.  Y  mae’r  saint  eto  yn 
“  ymdrech  yn  erbyn  pechod”  (124)  a’r  Mab  “yo  disgwyl 
hyd  oni  osoder  ei  elynion  ef  yn  droedfaingc  i’w  draed 
Ef  ”  (io13).  Yn  y  byd  delfrydol,  yr  hwn  hefyd  yw  byd 
y  sylweddau  tragwyddol,  y  mae  bwriadau’r  Tadagwaith 
y  Mab  wedi  eu  cyflawni,  er  eu  bod  yng  nghwrs  eu 
cyflawniad  ym  myd  profiad  ac  hanes  dyn. 

Ar  ddeheulaw ;  Safle  ac  anrhydedd  a  ddynodir,  ac 
nid  lle.  Nodwedd  berthynol  i’r  byd  hwn,  íle  y  mae 
yspryd  ynglyn  wrth  gorff,  yw  lle ;  ond  ni  fedrwn  ni 
ffurfio  syniad  yn  awr  am  y  byd  ysprydol  heb  gysylltu  âg 
ef  i  ryw  raddau  delerau  lle  ac  amser.  Yn  ol  arfer  y 
dwyrain  “  deheulaw’r  brenin  oedd  lle  gallu  ac  anrhydedd ; 
y  gweinidog  a  osodid  yno  oedd  cyfrwng  awdurdod  a 
chyfiawnder  y  brenin,  ffynhonell  ei  drugaredd,  a’r  canol- 
wr  rhyngddo  ef  a’i  bobl  ”  (Rendall). 

Y  Mawredd :  Duw  yn  ei  fawredd  brenhinol  (Dt.  32® 
He  81  judas  25).  Ni  esyd  He  y  Mab  yn  ogyfuwch  â 
Duw,  ond  wrth  ei  ochr,  ac  felly  islaw  iddo,  ond  uwchlaw 
pawb  a  phob  peth  arall  (gwel  Ioan  1428). 

Y  goruwch-leoedd :  ile  eisteddiad  y  Mab  :  brawddeg 
ychwanegol  i  bwysleisio  uchelder  ac  anrhydedd  ei  safle 
ysprydol  (cf.  Salm  93*).  Ceir  yr  un  syniad,  er  nad  yr  un 
gair,  yn  Luc  214  Mt.  2iü  Eph.  i3>2°  26  310  612. 


12  AT  YR  HEBREAID  [Pennod  i4 

4  Wedi  ei  wneuthur  o  hynny  yn  well  na’r  angeiion,  o  gymmaint 


Mewn  ad-drem  ar  adn,  2  a  3,  gwelir  yn  awr  paham 
y  mae  Mab  o’r  fath  ag  yw  lesu  Grist  yn  gyfrwng  dat- 
guddiad  terfynoî  Duw  :  (1)  Y  mae  o  hanfod  Duw,  ac 
felly  yn  gwybod  ei  feddwl,  ac  yn  abl  a  chymwys  i  ddat- 
guddio  ei  natur.  (2)  Efe  yw  crewr,  lìywodraethwr, 
deddf  ac  amcan  y  byd,  ac  am  hynny  gŵyr  beth  sydd  ar  y 
byd  eisiau  ei  wybod,  a’r  ffordd  oreu  i  gyfleu  iddo’r 
wybodaeth.  (3)  Yn  ei  ymostyngiad  a’i  aberth,  symudodd 
y  rhwystr  mwyaf  oedd  ar  ffordd  dynion  i  ddod  i  wybod- 
aeth  o  Dduw,  sef  pechod,  (4)  Y  mae  wedi  gorffen  ei 
waith  a  chymeryd  ei  safle  yn  ymyi  gorsedd  Duw,  ac 
felly  yn  meddu’r  gallu  a’r  avv?durdod  i  sylweddoli’r 
datguddiad  ym  mhrofiadau  dynion. 

ii.  Rhagoriaeth  y  Mab  ar  yr  angylion.  I.4'14 

(1)  Am  ei  fod  yn  Fab,  i4-6 

Cymherir  Críst  â’r  angylion  (1)  ar  gyfrif  y  gred  oedd  yn 
gyffredin  ymhlíth  Iddewron  a  Christìonogion,  fod  yr 
angylion  wedi  bod  yn  gy fryngau  datguddiad  yr  HD 
(He  22  Gal.  39  Act.  y53  cf.  Dt.  32^  LXX)  ;  ac  (2)  am  fod 
tuedd  wedi  ymddangos  yn  yr  egiwys  Gristionogol  i 
ddangos  parch  anghymesur,  yn  ymylu  ar  addoliad,  i  r 
angylion  (Col.  218  Dat  1910  Eph.  310  ac  feailai  yr  “achau” 
yn  1  Tim.  i4  Tit.  3°).  Yng  nghyfundrefn  y  Gnosticiaid, 
datblygodd  y  duedd  hon  yn  athrawiaeth  am  resau  o 
angylion  a  osodid  rhwng  Duw  a’r  byd,  yn  gyfryngau 
creadigaeth,  datguddiad  ac  iachawdwriaeth  ;  a  mynnodd 
yr  athrawiaeth  ie  yn  yr  eglwys  Gatholig  yn  yr  addoliad 
a  roddir  i  seintiau  ac  angylion. 

4.  Wedi  ei  wneuthur :  wedi  dyfod  trwy  ei  aberth  a’i 
esgyniad  (adn.  3). 

O  hynny :  liyth.  0  hynny  0  gymaint :  cyfatebai 
graddau  ei  ragoriaeth  i  uwchafiaeth  ei  enw. 

Yn  well :  mewn  safle,  urddas  a  gallu :  ceir  y  gair 
Groeg  13  0  weithiau  yn  He,  ac  ym  mhob  un  o  honynt 


Pennod  i4]  AT  YR  HEBREAID 

ag  yr  etifeddodd  efe  enw  mwy  rhâgorol  na  hwynt-hwy. 


13 


am  ragoriaeth  rnewn  gwerth  neu  urddas  neu  fawredd,  ac 
nid  mewn  ystyr  foesol  (y7-19-22  86  g23  io84  n16-35-40  1229).  Ceir 
yr  ystyr  foesol  gan  Paul  (1  Cor.  79,38  917).  Dysgai  Philo 
a’r  Rabbiniaid  íddewíg  hefyd  fod  y  Messiah  yn  rhagori 
ar  yr  angylion. 

Etifeddodd  Efe  :  dynoda  amser  y  ferf  (perfect  tense)  ei 
fod  wedi  derbyn  yr  enw  yn  y  gorffennol,  ac  yn  parhau 
i’w  ddal  hyd  yn  awr. 

Enw  mwy  rìiagorol :  liyth.  mwy  gwafiaolaetho! : 
braidd  na  eliid  cyfìeithu  “  mwy  urddasol”  ( a  move  dis- 
tinguished  name).  Meddylddrych  pwysig  gan  yr  Iddewon 
oedd  “enw.”  Yn  yr  HD  goìyga  yn  aml  holl  berson 
datguddiedig  Jehoíah  (Ex.  68).  Ac  yn  y  TN  saif  enw 
Duw  am  Dduw  ei  hunan  (Mt.  69  He  1315  Dat.  n18).  Yn 
gyffelyb  defnyddir  enw’r  lesu  am  ei  herson  yn  ei 
berthynas  â  dynion  (Act.  412  819  Phii.  29’10).  Dengys  yr 
adnodau  dilynol  mai  yr  enw  Mab  a  olygir  yma.  Nid  yw 
yn  rheswm  digonol  yn  erbyn  y  syniad  hwn  y  geiwir  yr 
angylion  hefyd  yn  feibion  Duw  yn  yr  HD,  oblegyd  ceir 
gweled  yn  adn.  5  na  chydnabyddai  yr  awdwr  hynny.  Y 
cwestiwn  anawdd  yn  y  fan  hon  yw,  pa  bryd  y  cafodd 
Efe  yr  enw  Mab  ?  Y  mae  yn  eglur  oddiwrth  adn.  1  a  2 
fod  yr  awdwr  yn  ei  gyfrif  yn  Fab  yn  ei  hanfod,  ac  eto  yn 
y  fan  hon,  daw  i  feddiant  o’i  enw  mabol  trwy  ei  aberth 
a’i  esgyniad.  Nid  yw  dweyd  mai  yn  yr  HD  y  rhoddwyd 
yr  enw  iddo  yn  symud  yr  anhawster,  oblegyd  yr  oedd  yn 
Fab  yn  ei  hanfod  cyn  hynny,  a  daw  i’w  fabolaeth 
etifeddol  wedi  hynny.  Dyfynna’r  awdwr  yr  adnodau 
dilynol  o’r  HD  fel  proffwydoliaethau.  Nis  gellir 
ychwaith  gwahanu  y  Mab  yn  ei  hanfod  dragwyddol 
oddiwrth  y  Mab  fel  Duw-ddyn  yn  ei  ymgnawdoliad. 
Nid  yw’r  awdw7r  byth  yn  gwneud  hynny.  Yn  hytrach 
rhaid  cymeryd  i’r  cyfrif  eto  y  ddeuoliaeth  Blatonaidd 
rhwng  y  byd  delfrydol  a’r  byd  hanesyddol  sydd  yn  rhedeg 
trwy  yr  holl  lythyr.  Yn  y  byd  deifrydol  yr  oedd  Efeyn 
Fab  erioed  yn  ei  hanfod  dragwyddol,  ond  ym  myd 


AT  YR  HEBREAID 


[. Pennod  i3 


H 

5  Canys  wrth  bwy  o’r  angelion  y  dywedodd  efe  un  amser,  Fy 


proíiad  ac  hanes  dynion,  dod  yn  Fab  a  wnaeth  Efe  trwy 
ei  aberth,  ac  aeth  i  fewn  i  etifeddiaeth  lawn  ei  enw  yn  ei 
esgyniad  i  ddeheulaw’r  Mawredd.  A  chofìer  mai  nid 
byd  mewn  dychymyg  neu  syniad  oedd  y  byd  delfrydol, 
ond  i’r  awdwr  a’r  ysgol  y  perthynai  iddi,  hwn  oedd  y 
byd  gwir  sylweddol.  (Gwel  t.  n  ac  Adnodiad  E). 

5.  Canys  wrth  bwy  o'v  angelion,  &c.  Ceir  y  frawddeg 
“  meibion  Dow  ”  yn  yr  HD  (Job  i6  21  387  Gen.  624 
Salm.  291  826  896),  ac  yn  Dan.  325  gosodir  y  frawddeg 
íêtebyg  i  Fab  Duw  ”  yng  ngenau  pagan,  a  dywedir  yn 
328  mai  angel  a  olygir.  Yn  y  mannau  eraill  i  gyd  rhoddir 
yr  enw  ar  ddosbarthiadau  o  fodau,  ac  nid  ar  un  person. 
Yn  yr  LXX.,  yr  hwn  a  ddefnyddiai’r  awdwr,  ni  cheir  y 
frawddeg  “  meíbion  Duw,”  ond  yn  hytrach  “  angylion 
Duw  ”  yn  Job,  a’r  un  fath  yn  Gen.  a  Dan.  yn  llaw- 
ysgrif  Alecsandria.  Gaìlai  yr  awdwr  yn  hawdd  ddeall 
fod  y  frawddeg  yn  y  Salmau  yn  cyfeirio  at  ddynion. 
Fodd  bynnag,  y  mae  gwahaniaeth  mawr  rhwng  ystyr  y 
frawddeg  yn  yr  HD  a  syniad  yr  awdwr  am  y  Mab. 

Y  dywedodd  efe.  Pwy  ?  Duw  neu  yr  Ysgrythyr  ; 
yr  un  yw  yr  ystyr  gan  nad  pa  un  olygir,  oblegyd  credai 
yr  awdwr  yn  nwyfol  awduraeth  yr  HD.  Sylwer  ar  y 
gwahaniaeth  rhwng  He  a  Paul  yn  dwyn  dyfynniad  i 
fewn.  Yn  He  ceir  “dywmd  Ef,”  sef  Duw  (48  55,6)  neu 
“  dywed  yr  Yspryd  Gian  ”  (37),  yn  Paul  fel  rheol  ceir 
“ysgrifenwyd  ”  (Rhuf.  34’10  830).  Gwna  Paul  fwy  0  gyfrif 
o’r  awdwr  dynol. 

Fy  Mab  ydwyt  ti ,  &c.  Salm  27  cf.  Marc  i12 
Act.  1333  Rhuf.  i4  He  5®. 

Myfi  a  fyddaf  iddo  ef  yn  Dad ,  &c.  2  Sam.  Ju— 

1  Chron.  1713  2210  cf.  Salm  Sg27'2®  1321112.  Cymerwyd  yr 
aü  ddyfynníad  o  eiriau  Nathan  wrth  Dafydd,  yn  sicrhau 
iddo  y  cai  ei  hüiogaeth  deyrnasu  ar  orsedd  Israel  ar 
ei  ol  ef  am  byth.  Adlais  o’r  geiriau  hyn  yw  y  dyfynniad 
cyntaf,  ond  y  mae’r  addewid  yn  eangach.  Caiff  hiliog- 


Pennod  i5]  AT  YR  HEBREAID  15 

mab  ydwyt  ti ;  myíì  heddyw  a’th  genhedlais  di  ?  A  thrachefn, 


aeth  Dafydd  deyrnasu  yn  Jerusalem,  nid  yn  unig  ar 
Israel,  ond  ar  deyrnas  gyfled  a’r  ddaear  (cf.  Salm  28). 
Breuddwydiwyd  am  deyrnas  fyd-eang  yn  gyntaf  gan 
frenhinoedd  Assyria,  Babylonia  a’r  Áifft,  a  chan 
Alecsander  Fawr,  a  mabwysiada’r  Salmydd  y  syniad  fel 
rhan  o  ddelfryd  teyrnas  y  Messiah.  Eglur  yw  mai 
meddwl  yr  oedd  Nathan  am  Solomon  a’i  olynwyr  union- 
gyrchol,  ond  nid  yw  yr  un  mor  eglur  a  oedd  unrhyw 
frenin  hanesyddol  yng  ngolwg  y  Salmydd,  ai  ynte 
Messiah  addewid  y  dyfodol  yn  unig  oedd  yn  ei  feddwl. 
Ni  chyflawnwyd  y  naill  broffwydoliaeth  na’r  ílall  yn  hanes 
hiliogaeth  Dafydd  ar  orsedd  Jerusalem.  Yr  oedd  rhai 
o’r  proffwydi  wedi  sylweddoli  fod  yn  rhaid  edrych  y 
tuhwnt  i  ìythyren  y  broffwydoliaeth,  a  thuhwnt  i  hanes 
Israel  am  gyflawniad  addewid  2  Sam,  714  (Es.  96'7  111  &c. 
Jer.  23*)  a  lled  debyg  fod  yr  un  peth  yn  wir  am  Salm  2. 
Y  syniad  mwy  llythyrennol  am  deyrnas  ddaearol  yn 
Jerusalem  oedd  o  hyd  ym  meddwl  yr  Iddewon,  ond 
datguddiodd  yr  Iesu  ystyr  uwch  yr  addewid  pan 
fabwysiadodd  hi  fel  proffwydoliaeth  am  ei  deyrnas  ei 
hunan  (Mt.  1616,17).  Gwelai  Paul  gyflawníad  yr  addewid 
yn  adgyfodiad  Crist  (Act  i3S8  Rhuf.  i4),  a  He  yn  ei 
eisteddiad  ar  ddeheulaw’r  Mawredd. 

Mab.  Feallai  fod  yn  yr  HD  rai  olion  o’r  hen  syniad 
paganaidd  fod  i’r  duwiau  blant  naturiol  fel  i  ddynion 
(Gen.  61  &c.),  ond  fel  rheol  defnyddir  y  term  “  Mab 
Duw  ”  yn  yr  HD  am  berthynas  foesol  â  Duw  yn  unig. 
Yn  yr  ystyr  hon  y  gelwir  Israel  yn  fab  Duw  ”  (Ex.  422 
Hos.  111  jer.  319).  Yn  2  Sam.  714  golyga  awdurdod  ac 
amddiffyniad  Duv/  fel  Tad,  ac  ufudd-dod  brenin  Israel 
fel  mab.  Golyga  hyn  oll  hefyd  yn  Salm  2,  ac  ychwaneg, 
oblegyd  y  mae  ffafr  Duw  i’r  brenin  yn  fwy,  ac  nid  oes 
awgrym  o  bosibilrwydd  anufudd-dod  o  du’r  brenin.  Nis 
gelwir  y  Messiah  yn  Fab  Duw  yn  unlie  aralì  yn  yr  HD, 
ac  er  ypriodolir  iddo  swyddau  anodweddion  uwch-ddynol, 
byddai’r  syniad  o’i  ddeilliad  hanfodol  o  Dduw,  a’i  undeb 
naturiol  âg  ef,  yn  hollol  ddieithr  i  ysgrifenwyr  yr 


i6 


AT  YR  HEBREAID 


IPennod  i5,6 

L 


Myfi  a  fyddaf  iddo  ef  yn  Dad,  ac  efe  a  fydd  i  mi  yn  Fab  ? 

6  A  thrachefn,  pan  yw  yn  dwyn  y  cyntaf-anedig  i’r  byd,  y  mae 


HD  ;  diau  yr  ystyrient  y  fath  syniad  yn  un  paganaidd. 
Mabwysiada  He  y  dyfynniad,  a  defnyddia  y  teitl  am 
Grist  yn  yr  ystyr  a  egiurwyd  ar  adn»  4,  ac  yn  ol  ei 
athrawiaeth  arbennig  am  berthynas  hanfodol  y  Mab  â 
Duw,  a  honno  yn  cael  ei  sylweddoli  yng  nghwrs  hanes 
yn  ei  eisteddiad  ar  ddeheulaw  y  Maw?redd.  (Gwel 
Adnodiad  D). 

Heàdyw  a'th  genhedlais.  Yn  Saim  2,  naili  ai  dydd 
genedigaeth,  neu,  yn  fwy  tebygol,  dydd  coroniad  y  brenin 
a  olygir.  Byddai’r  “  cenhedliad  tragwyddol  ”  yn  syniad 
holloì  ddieithr  i’r  HD,  ac  er  ei  fod  yn  bosibl  yn  He, 
golyga  yn  hytrach  yr  hyn  a  nodir  uchod  ac  ar  adn.  4. 

6.  A  thrachefn  pan  yw  yn  dwyn  y  cyntaf-anedig  i’r  byd. 
A  phan  ddwg  efe  drachefn  y  cyntaf=anedig  i  fewn  fr  byd 
(Gwel  ymyi  y  ddaien  a’r  C.S.D.)  Lieoìir  ygair  drachefn 
yn  y  Groeg  o  fewn  y  írawddeg,  ac  ynglyn  â’r  ferf,  ac  nid 
fel  y  mae  yn  adn.  5,  ac  yn  y  Cyf.  Cym.  yn  y  fan  hon,  yn 
gysylltiad  rhwng  dwy  frawddeg.  Gwahaniaetha  ysgoì- 
heigion  yn  eu  barn  ai  cyfreithlon  ai  peidio  yw  cyfìeithu 
fel  y  gwna’r  Cyf.  Cym.  Mae’n  sicr  mai’r  cyfieithad 
uchod  (yn  ol  y  C.S.D.  ac  ymyi  y  ddalen)  yw’r  mwyaf 
cydwedd  â  gramadeg  y  frawddeg,  Ond  cwyd  yr 
anhawster  fod  y  frawddeg  feiiy,  fe  dybir,  yn  son  am 
ddwyn  y  Mab  i’r  byd  yr  ail  waith ,  pan  na  soniwyd  am 
ddygiad  i  mewn  blaenorol.  Ond  cyfeiria  ffurf  ramadegol 
y  ferf  dwg  i  fewn  at  weithred  yn  y  dyfodoi  a  ystyrrir  fel 
pe  wedi  ei  gorffen  mewn  amser  amhenodoi  (Westcott). 
Defnyddir  y  ferf  yn  ami  yn  yr  LXX,  am  ddwyn  Israel 
i  fewn  i’w  hetifeddiaeth  yng  Nghanaan,  a  gall  yma  olygu 
“  dwyn  y  Mab  i’w  etifeddiaeth  i’w  meddiannu.”  Pe 
derbynid  y  Cyf.  Cym.  a  chymeryd  yr  adnod  ar  ei  phen 
ei  hun,  naturioì  fyddai  deali  mai  at  yr  ymgnawdoliad  y 
cyfeiria.  Dyna  esboniad  rhai  er  derbyn  y  C.S.D,  gan 
gyfrif  y  cenhedliad  tragwyddoi,  neu  greadigaeth  y  byd, 
fel  y  dygiad  cyntaf  i  fewn.  Fe  eliir  derbyn  y  C.S.D. 


Pennod  i6]  AT  YR  HEBREAID 

yn  dywedyd,  Ac  addoled  holl  angelion  Duw  ef. 


heb  gyfrif  dau  ddygiad  i  fewn,  a  chymeryd  “  drachefn  ” 
fel  cysylltiad  dwy  weithred  o  eiddo’r  Tad,  sef  cyfarch  y 
Mab  a’i  ddwyn  i  fewn  i’r  byd.  Ond  y  mae  cysylltiad  yr 
adnod  â’r  rhai  blaenoroì  yn  erbyn  golygu  mai’r 
ymgnawdoliad  yw’r  dwyn  i  fewn  hwn.  Dilyna’r 
“  etifeddu  ”  a’r  “  cyfarch  ”  yn  adnod  4  a  5,  yr  “  eistedd 
ar  ddeheulaw’r  Mawredd  ”  yn  adn.  3,  a  dylai’r  dwyn  i 
fewn  yn  adn.  6  ddilyn  yr  oll,  a’r  ystyr  naturiol  felly  yw 
ail-ddyfodiad  Crist.  I’r  oes  apostolaida  yr  oedd  honno 
yn  ffaith  agos  a  phwysig  iawna  Ategir  yr  esboniad  hwn 
hefyd  gan  yr  ystyriaeth  o  gysylltiadau  gwreiddiol  y 
dyfynniad. 

“  Ac  addoled  holl  angelion  Duw  efA  Ceir  y  geiriau  yn 
Dt.  3248  LXX.,  ond  nid  ydynt  yn  yr  Hebraeg.  Yn 
Salm  g77  LXX  ceir  ygeiriau  “addolwch  ef  eihollangelion” 
(Hebraeg:  “  yr  holl  dduwiau  ”j.  Yn  y  nailì  fan  a’r  llall 
darlunia’r  cysylitiadau  ddyfodiad  jehofah  yn  ei  deyrnas  i 
farnu  ei  elynion  ;  ac  yn  y  TN  cymer  aii-ddyfodiad  Crist 
ìe  dydd  dyfodiad  Jehofah  i  farn  yn  yr  HD  (cymharer 
Act  220  â  joei  2S1,  2  Pedr  310  ag  Es.  34*  Mt.  2429ag  Es.  1310). 
Peth  cyffredin  gan  ysgrífenwyr  y  TN  yw  cymhwyso  at 
lesu  Grist  adnodau  a  gyfeirient  yn  wreiddíoi  at  Jehofah 
(He  i10  1  Cor.  i81  Iago  57’10  1  Pedr  i25  2  Pedr  3®).  Ofer 
holi  yn  aw’r  a  oedd  y  frawMdeg  a  ddyfynnir  o  Dt.  3243  yn 
yr  Hebraeg  ai  peidio,  obiegyd  yr  oedd  yr  LXX.  i’r 
awdwr  hwn  yn  ysgrythyr  santaidd  o  awdurdod  ddwyfol. 

Cyntaf-anedig  :  Feily  y  gelwir  Israel  yn  Ex.  422 
a  Jer,  319,  a  brenin  Israei  yn  Salm  8g27.  Gaiwai’r 
Rabbiniaid  y  Messiah  yn  Gyntaf-anedig,  a  cheir  y 
syniad  yn  Philo  am  y  Gair.  Defnyddir  y  term  am  Iesu 
Grist  (1)  yn  liyth.  feì  pientyn  hynaf  Mair  (Mt.  125 
Luc  27) ;  (2)  yn  ei  berthynas  â  dynion  (Rhuf,  829  Col.  i18 
Dat.  i5)  ;  ac  (3)  yn  ei  berthynas  â’r  cread  (Col.  i15). 
Dynoda’r  ffafr,  y  safle  a’r  awdurdod  a  berthyn  i’r 
etifedd  yn  y  teulu. 

Y  byd  cyfaneddol,  preswylfod  dynion  ac  angylion. 


18  AT  YR  HEBREAID  [Pennod  i7 

7  Ac  am  yr  angelion  y  mae  yn  dywedyd,  Yr  hwn  sydd  yn 


Addoled  :  Nid  oedd  yn  bosibl  cael  prawf  eglurach  o 
ragoriaeth  Crist  ar  yr  angylion  na’u  bod  hwy  i’w  addoli 
Ef.  Rhag-dybir  yn  ddiau  ddwyfoldeb  Crist,  neu  nis 
gallasai  dderbyn  addoliad,  ond  pwnc  yr  awdwr  yn  y 
fan  hon  yw  fod  yr  angylion  yn  is-raddol  iddo. 

(2)  Tragwyddol  barhad  y  Mab.  i7'14 

7.  Yr  hwn  sydd  yn  gwneuthur  ei  angelion  yn  ysprydion  : 
Yn  hytrach  yn  wyntoedd.  Yr  un  gair  Groeg  a  gyfieithir 
yn  u  yspryd  ”  a  “  gwynt,”  ond  y  raae’r  cysylltiadau  a 
chyfatebiaeth  â’r  geiriau  “  fflam  dân  ”  yn  y  llinell  nesaf 
yn  golygu  cyfieithu  “  yn  wyntoedd.” 

Gweinidogion :  Swyddogion  cyhoeddusfel  eiddo’r  llyw- 
odraeth.  Nid  yn  unig  mewn  safle,  ond  mewn  swydd  a 
natur  hefyd  y  mae  yr  angylion  yn  is-raddol.  Golyga’r 
adn.  (1)  mai  gweini  yw  eu  swydd  ;  (2)  eu  bod  yn  perthyn 
i’r  byd  crëedig ;  (3)  fod  eu  natur  yn  ddarfodedig  a 
chyfnewidiol.  Nid  dweyd  y  mae  eu  bod  yn  debyg  i 
wynt  a  thân,  nac  o’r  tu  arall,  mai  gwynt  a  thân  yn  unig 
ydynt  ;  nid  materolwr  mo’r  awdwr.  Golyga  fod  Duw 
yn  newid  yr  angyiion  ö  ffiirf  i  fíurf,  a’u  bod  ar  brydiau  yn 
myned  i’w  negesau  Ef  fel  gwyntoedd  a  fflaraau  tân. 
Peth  hawdd  gan  yr  hen  fyd  oedd  personoli  galluoedd 
natur.  Tybid  gan  lawer  fod  y  ser  yn  fodau  byw  fel 
angylion.  Am  gyfuoiad  gwynt,  tân,  bywyd  ac  yspryd, 
cymharer  Cembiaid  Ezekiel,  pen.  1  a  10.  Mabwrysiadu 
y  mae’r  awdwr  syniad  o  eiddo  Philo,  ond  gyda  chryn 
wahardaeth.  Dysgai  Philo  fod,  heblaw  yr  un  Gair 
tragwyddol  oedd  yn  ddeddf  ac  egwryddor  pobpeth, 
aneirif  Eiriau  ( logoi )  mân,  megis  darnau  o’r  Gair,  oeddynt 
yn  ddeddfau  ac  egwyddoríon  gwahanol  elfennau  natur, 
a  galwai  hwynt  yn  aogylion.  Feliy  yn  He,  meddylir 
am  yr  angylion  feì  personau  o  fewn  elfennau  natur,  ond 
ni  chyfunir  hwynt  o  ran  natur  â’r  Gair,  fel  y  gwnai 
Philo  ;  y  mae  Ef  yn  dragwyddol  ac  anghyfnewidiol,  a 
hwythau  yn  grëedig  a  chyfnewidiol.  Yr  oedd  y  syniad 


Pennod  i7*8] 


AT  YR  HEBREAID 


19 


gwneuthur  ei  angelion  yn  ysprydion  a’i  weinidogion  yn  fílam  dân. 

8  Ond  wrth  y  Mab,  Dy  orsedd-faingc  di,  o  Dduw,  sydd  yn  oes 
oesodd  :  teyrn-wialen  uniondeb  yiv  teyrn-wialen  dy  deyrnas  di. 


olaf  yn  un  tra  chyífredin  ymhlith  y  Rabbiniaid  Iddewig. 
Er  engraifft,  dywed  un  :  “  Ni  chân  yr  un  côr  o  angylion 
foliant  Duw  ddwywaith,  oblegyd  crea  Duw  bob  dydd 
luoedd  newyddion  a  ganant  ei  foliant,  ac  yna  a  ddych- 
welant  i’r  hylif  dân  odditan  ei  orsedd  ef,  o’r  hon  y 
daethant.” 

Dyfynna’r  awdwr  yma  o  Salm  1044,  ac  fel  arfer 
o’r  LXX.  Gwahaniaetha  esbonwyr  yn  eu  barnau 
a  yw  hwnnw  yn  gyfìeithad  cywir  o’r  Hebraeg  ai  nad  yw. 
Deiì  Biiggs  ac  ysgolheigion  eraill  ei  fod,  ond  cyfieitha’r 
C.S.D.,  Cheyne  ac  eraill  fel  y  canlyn  : — 

“  Yr  hwn  sydd  yn  gwneuthur  y  gwyntoedd 
yn  genhadon  iddo, 

Ac  yn  wasanaethwyr  iddo  dân  ffiamllyd.” 

Parha  yr  adn.  felly  i  ddesgrifio  awdurdod  Duw  ar  natur, 
fel  yn  y  gweddill  o’r  Salra,  ac  heb  son  ynddi  am 
angylion  o  gwbl.  Gan  nad  pa  un  yw  yr  esboniad  cywir 
o’r  Salm,  ni  wna  wahaniaeth  i  esboniad  yr  adn,  yn  He, 
oblegyd  cymer  yr  awdwr  ystyr  yr  LXX.  heb  wybod 
dim  am  yr  Hebraeg, 

8=12.  Mewn  gwrth  -  gyferbyniad  i’r  angylion 
(1)  teyrnasu  wna’r  Mab,  ac  nid  gweini ;  (2)  creawdwr 
yw  Efe,  ac  nid  creadur ;  (3)  y  mae  ei  hanfod  yn 
dragwyddolac  anghyfnewidiol,  tra  y  mae  y  cread  i’r  hwn 
y  perthyn  yr  angylion  yn  gyfnewidiol  a  darfodedig. 

Dyfynnir  adn.  8  a  9  o  Salm  456'7.  Yn  lle  “  teyrnwialen 
uniondeb  [ yw ]  teyrnwialen  dy  deyrnas  di ,”  rhydd  y  llaw- 
ysgrifau  hynaf  “  teyrnwialen  dy  deyrnas  di  [neu  ef]  yw 
teyrnwialen  uniondeb.”  Felly’r  C.S.D.  Y  Mab,  gan 
hynny,  yw  ffynhonell  uniondeb  ymhob  man,  ac  nid  yn 
unig  yn  ei  deyrnas  ei  hunan. 

Eneiniodd :  Cyfeiriad  sydd  at  yr  arferiad  o  eneinio 
mewn  gwleddoedd,  ac  ar  adegau  o  lawenydd  (Salm  23® 

g 


20 


AT  YR  HEBREAID 


[Pennod  i9 


9  Ti  a  geraist  gyfiawnder,  ac  a  gasêaist  anwiredd  :  am  hynny 
y’th  enneiniodd  Duw,  sej  dy  Dduw  di,  âg  olew  gorfoledd  tu  hwnt 
i’th  gyfeillion. 


Luc  746).  Beth  yn  well  allasai  bardd  y  palas  ddweyd 
am  wraig  newydd  y  brenin  nag  mai  enaint  Duw  oedd 
hi  yng  ngwledd  ei  fywyd  ? 

Cyfeillion  :  Cymdeithion,  cyfranogion ;  yn  y  Salm,  y 
brenhinoedd  eraill  a  ddaethant  i  wledd  priodas  y  brenin  ; 
yn  He,  yr  angylion,  fel  rhan  o’r  gymdeithas  nefol,  ond  îs 
yn  fíafr  Duw  na’r  Mab. 

Cân  oedd  Salm  45  i  ddathlu  priodas  rhyw  frenin 
Hebreig  neu  Iddewig  â  thywysoges  estronol.  A.r  sail  yr 
adnodau  a  ddyfynnir,  ystyrrid  hi  yn  Salm  Fessianaidd, 
ac  esbonid  hi  yn  yr  un  modd  a  Chaniad  Solomon,  am 
briodas  y  Messiah  â’r  eglwys.  Amcan  He  yn  dyfynnu’r 
adnodau  hyn  yw  dangos  (1)  fod  i’r  Mab  ei  orsedd  a’i 
deyrnas,  a'r  rhai  hynny  yn  dragwyddol,  ac  (2)  fod  fíafr 
ac  hyfrydwch  Duw  wedi  eu  rhoddi  iddo  ef  y  tuhwnt  i’r 
angylion.  Mae’n  atnheus  a  ddylid  pwysleisio  natur 
foesol  ei  deyrnas  mewn  gwrfh-gyferbyniad  i  swyddogaeth 
faterol  yr  angylion,  ar  sail  y  geiriau  “  teyrnwialen 
uniondeb,”  a  “  Ti  a  geraist  gyfiawnder,  &c.”  Er  fod  y 
peth  yn  wir,  prin  y  mae  ar  lwybr  ymresymiad  yr  awdwr. 
Y  mae  yn  dra  sicr  na  olygai’r  awdwr  gyferbynnu  moes- 
oldeb  y  Mab  ag  anfoesoldeb  yn  yr  angylion.  Dylid 
cofio  nad  yw  awdwr  wrth  ddyfynnu  bob  antser  am 
bwysleisio  pob  gair  yn  y  dyfynniad.  Daw  geiriau  i  fewn 
yn  unig  am  eu  bod  ynglyn  â  geiriau  eraill  sydd  yn  gosod 
allan  ei  feddwl.  Fell}7,  o  bosibl,  y  dylid  ystyried  y 
geiriau  “  Ti  a  geraist  gyfiawnder  ”  yn  y  fan  hon.  Yn 
gyffelyb,  dylid  edrych  ar  y  cyfarch-nod,  “  O  Dduw.” 
Pwynt  uniongyrchol  yr  awdwr  yw  profi  uchafiaeth 
Crist  ar  yr  angylion,  ac  nid  profi  ei  ddwyfoldeb,  er  yn 
ddiau  na  fuasai  yn  defnyddio  y  geiriau  o  gwbl  pe  y 
tybiasai  hwynt  yn  anghymwys  i  ddesgrifìo  natur  y  Mab. 

Nis  gelwir  Iesu  Grist  yn  Dduw  yn  y  ffurf  ddiamodol 
hon  ( ho  theos ,  gyda’r  fanod — ffu  f  a  gyfyngir  i’r  Tad) 
yn  unlle  arall  yn  y  TN  (os  na  wneir  yn  Rhuf.  96),  ac 


Pennod  i9j  AT  YR  HEBREAID  21 

efallai  na  wnaethai  He  hynny  ond  mewn  dyfynniad ;  ni 
wna  mewn  unlle  arall,  fodd  bynnag. 

Ynglyn  âg  esboniad  y  frawddeg  yn  Salm  45,  cyfyd 
anhawster  arall,  sef,  sut  y  gallai’r  Salmydd  gyfarch  y 
brenin  fel  Duw  ?  Dyfeisiwyd  llu  0  atebion  :  (1)  Ý 
gelwir  brenhinoedd  yn  dduwiau  yn  gyffredin  yn  yr  HD 
(Salm  821’6  cf.  Gn.  216  22® 9).  Ond  ni  chyferchir  byth 
unrhyw  un  brenin  fel  Duw.  (2)  Cyfieithir  “  dy  orsedd 
di  yw  Duw,”  neu  “  Duw  yw  dy  orsedd  di,”  ond 
digon  annaturiol  yw  pob  cyfieithad  ond  yr  un  geir  yn  y 
Cyf.  Cym.  (3)  Fod  y  Salmydd  ar  hanner  ei  gân  i’r 
brenin  yn  troi  i  gyfarch  Duw,  megis  rhwng  cromfachau. 

(4)  Mai  ychwanegiad  diweddar  at  y  Salm  yw  adn.  7  a  8, 
ar  ol  iddi  ddod  i  gael  ei  chyfrif  yn  Salm  Fessianaidd. 

(5)  Fod  camgymeriad  wedi  llithro  i  fewn  i’r  testyn 
Hebraeg  wrth  ei  gopio.  Tybiaeth  ddigon  naturiol,  ac 
un  sydd  yn  symud  yr  holl  anhawster,  yw  mai  ffurf 
ddyfodol  y  ferf  bod  safai  yn  yr  Hebraeg  gwreiddiol,  ac  i’r 
copiwr  ei  chamgymeryd  am  “Jehofah,”  oblegyd  ychydig 
wahaniaeth  sydd  rhwng  y  ddwy  ffurf ;  ac  y  mae  yn 
wybyddus  fod  y  gair  “Duw”  wedi  ei  osod  yn  lle 
“Jehofah”  ar  hyd  ail  lyfr  y  Salmau.  Gadawer  y  geiriau 
“  O  Dduw  ”  allan,  ac  fe  red  y  gân  ymlaen  yn  ddigon 
naturiol  fel  cân  briodasol.  Wrth  reswm,  ni  theimlai 
awdwr  He  ddim  o’r  anhawster  hwn,  gan  mai  cyfeirio  at 
y  Messiah,  y  Mab,  yn  unig  yr  oedd  y  Salm  iddo  ef. 

10=12.  Dyfynnir  adn.  10-12  o  Salm  10225'27  lle  y 
mae  rhyw  Iddew  yn  tywallt  ei  ofid  ger  bron  Jehofah  am 
gaethglud  Israel;  y  mae  hi  ar  drengu  dan  ddyrnodiau 
ei  gelynion,  ond  cofia  fod  Jehofah,  creawdwr  pob  peth, 
yn  aros  byth,  er  heneiddio  o’r  byd,  ac  arno  Ef  y  gorffwys 
ei  gobaith  am  adferiad.  Ymddengys  fod  yr  Iddewon 
wedi  dechreu  defnyddio  y  Salm  hon  am  y  Messiah  cyn 
dyfod  o  Grist. 

Yr  oedd  awdwr  He  wedi  priodoli  creadigaeth  y  byd 
i’r  Mab  yn  ei  osodiadau  rhagarweiniol  (adn.  2),  ac  nid 
oedd  un  anhawster  iddo  yn  awr  i  fabwysiadu  ynglyn  âg 
Ef  yr  adnodau  hyn  3  lefarwyd  yn  gyntaf  am  Jehofah. 
(Gwel  ar  adn.  6  aç  Adnodiad  C). 


22  AT  YR  HEBREAID  [Pennod  i10 

io  Ac,  Tydi  yn  y  dechreuad,  Arglwydd,  a  sylfaenaist  y  ddaear ; 
a  gwaith  dy  ddwylaw  di  yw  y  nefoedd  : 


Yr  oedd  hefyd  wedi  gosod  yr  angylion  yn  nosbarth 
y  pethau  crëedig,  cyfnewidiol,  a  darostyngedig  (adn.  7), 
a  phrofa  eto  uchafìaeth  y  Mab  arnynt  trwy  ei  ddangos 
Ef  fel  creawdwr  digyfnewid  a  thragwyddol  nef  a  daear. 
A  phwy  allai  fod  yn  awdwr  iachawdwriaeth  y  byd  ond 
ei  greawdwr  ?  Dysgai’r  Gnosticiaid  fod  y  byd  wedi  ei 
greu  mor  amherffaith,  a  chan  Fod  mor  anfedrus  neu 
ddrwg,  fel  y  daeth  yr  angylion  i  wella  ei  golliadau  Ef,  ac 
un  o  honynt  hwy,  yr  olaf  a’r  mwyaf  o  honynt,  oedd  Iesu 
Grist.  Feallai  fod  syniadau  o’r  fath  yn  adnabyddus  i 
awdwr  He,  a’i  fod  am  eu  troi  yn  oì.  Edrycha’r  Salmydd 
am  ei  waredwr  yn  ei  grewr,  ac  wrth  ddyfynnu’r  adnodau 
hyn,  dysga  He  mai  creawdwr  y  byd  sydd  yn  Iesu  Grist 
wedi  dod  yn  waredwr  iddo,  tra  nad  yw  yr  angylion  ond 
gweinidogion  ymhlith  y  pethau  a  greodd  Efe.  Diau 
mai  anawdd  i  ni  yw  synied  am  “  y  dyn  Crist  Iesu  ”  fel 
creawdwr  y  byd,  neu  am  y  Duw  greodd  y  byd  yn  trigo 
o  fewn  terfynau  person  Iesu  o  Nazareth.  Ond  pe 
gallem  sylweddoli  beth  a  olygir  wrth  ddweyd  mai 
ysprydol  a  moesol  yw  hanfod  Duw  a’r  byd,  byddai  yn 
hawddach  synied  am  yr  egwyddorion  a  sylweddolodd 
Crist  yn  ei  fywyd,  ei  aberth  a’i  esgyniad,  fel  achosion 
effeithiol  a  therfynol  y  byd,  ac  fel  "datguddiad  a  syl- 
weddoliad  hanfod  Duw  0  fewn  terfynau  amser.|  f[Gwel 
Davidson,  t.  50] . 

10.  Tydi :  Er  mwyn  amlygrwydd  a  phwyslais 
symuda’r  awdwr  y  gair  hwn  o  ganol  y  frawddeg  (yn 
yr  LXX,)  i’w  dechreu. 

Yn  y  decìireuad ,  llyth.  o’r  blaen — 

Arglwydd :  Ni  cheir  yn  yr  Hebraeg,  ond  y  mae  yn 
yr  LXX. 

Sylfaenaist :  Tybid  fod  y  ddaear  yn  gorffwys  fel  tỳ 
ar  sylfaen. 

Gwaith  dy  ddtvylaw :  Gweithredoedd.  Ymadrodd 
ffigyrol  a  barddonol.  Ond  mewn  cyfnod  boreuach 


AT  YR  HEBREAID 


Pennod  iil,lá] 


23 


11  Hwynt-hwy  a  ddarfyddant  ;  ond  tydi  sydd  yn  parhau  ;  a 
hwynt-hwy  oll  fel  dilledyn  a  heneiddiant ; 

12  Ac  megis  gwisg  y  plygi  di  hwynt,  a  hwy  a  newidir  :  ond  tydi 
yr  un  ydwyt,  a’th  flynyddoedd  ni  phallant. 


rhoddasid  ei  hystyr  lythyrennol  i’r  frawddeg,  oblegyd 
tybid  fod  i  Dduw  ffurf  fel  eiddo  dyn,  a’i  fod  yn  gweithio 
â’i  ddwylaw  fel  dyn  (Genä  278). 

Y  nefoedd  :  Y  syniad  Hebreig  oedd  fod  y  ffurfafen 
neu  y  nef  isaf  fel  tô  estynedig  dros  y  ddaear,  a  bod 
amryw  nefoedd  yn  bodoli  uwchlaw  iddi,  ac  ynddynt  hwy 
y  trigai’r  angylion.  Gair  lliosog  yw  nefoedd  yn  Hebraeg 
a  Groeg,  yn  ogystal  ag  yng  Nghymraeg. 

11.  Hwynthwy ,  sef  y  nefoedd. 

A  ddarfyddant'.  Yng  nghyfnewidiad  mawr  dydd 
diweddaf  yr  oes  bresennol  (gwel  ar  adn.  1,  “  Y  dyddiau 
diweddaf  ”)  a  dechreu  yr  oes  newydd,  pryd  y  bydd  nefoedd 
newydd  a  daear  newydd  (Es.  516  6517  6622  Mt.  2435 
2  Pedr  313  Dat.  2011  21). 

12.  Gzvisg,  neu  fantell  ddrudfawr.  Meddyliai 
Philo  am  y  byd  fel  gwisg  am  y  Gair.  Gallasai  newid  ei 
wisg,  ond  arhosai  Ef  yr  un  am  byth.  Nid  yw  yn  debyg 
fod  y  syniad  hwn  ym  meddwl  y  Salmydd,  ond  gall  fod 
yn  He. 

Plygi :  Yn  yr  Hebraeg  newid  geir  ddwywaith. 
Symudir  yr  hen  nefoedd  ymaith  cyn  taenu’r  rhai 
newydd.  Cf.  Es.  34*  lle  y  dywedir  y  dattodir  llu’r  nefoedd 
(yr  angylion?)  ac  y  syrthiant  feldeilen  pan  blygir  hwynt. 
Ychwanegir  dau  air  fel  gwisg  neu  ddilledyn  yn  y  C.S.D. 
yn  ol  y  llawysgrifau  hynaf. 

Tydi ,  yv  un  ydwyt :  cf.  138  Ioan  868  Dat,  1  8>18. 

Ni  phallant :  Ni  bydd  diwedd  arnynt. 

13=14.  Yn  yr  adnodau  hyn  cyrhaedda’r  gwrth- 
gyferbyniad  rhwng  Crist  a’r  angylion  ei  eithafbwynt. 
Sylweddola  a  chyflawna’r  Mab  ei  deyrnas  mewn  goruch- 
afiaeth  lwyr  ar  ei  elynion,  ond  lle  uwchaf  yr  angylion  yn 
y  drefn  newydd  fydd  gwasanaethu  y  rhai  a  fyddant 
ddeiliaid  teyrnas  y  Mab. 


24 


AT  YR  HEBREAID 


[. Pennod  i13 


13  Ond  wrth  ba  un  o’r  angelion  y  dywedodd  efe  un  amser, 
Eìstedd  ar  fy  neheulaw,  hyd  oni  osodwyf  dy  elynion  yn  droed-faingc 
i’th  draed  ? 


13.  Dyfynnir  o  Salm  no1.  Gwneir  defnydd 
helaeth  o’r  Saìm  hon  eto  yn  ydrafodaeth  ar  Melchisedec 
(56  717’21)  Dyfynnir  o’r  adn.  hon  hefyd  yn  Mt.  2244= 
Marc  i286=Luc  2042  Act  284'85  1  Cor.  1525  1  Pedr  322. 
Er  y  gelwid  hi  yn  “  Salm  Dafydd  ”  yn  y  teitl,  ac  mewn 
canlyniad  yn  yr  efengylau*  a’r  Actau,  y  mae  yn  amheus 
a  gyfansoddwyd  hi  am  lawer  canrif  ar  ol  amser  Dafydd. 
Dyddia  gwahanol  feirniaid  hi  yn  amrywiol  o  amser 
Dafydd  hyd  yr  ail  ganrif  CC.  Y  mae  cyffelyb  anhawster 
i  benderfynnu  pwy  yw’r  person  y  cyfeiria’r  Salm  ato. 
Rhywun  ydyw  y  mae  Jehofah  wedi  eu  wneud  ar  unwaith 
yn  llywodraethwr  ac  yn  offeiriad  i  Israel  yn  Sîon. 
Awgryma  gwahanol  rai  mai  Dafydd  yw  (2  Sam.  6), 
neu  un  o  frenhinoedd  Judah  cyn  y  gaetbglud,  neu 
Zorobabel  (Zech.  6913)  neu  un  o’r  Maccabeaid  (1  Macc. 
142746).  Yr  olaf  yw  yr  unig  rai  y  gwyddis  iddynt  yn 
ffurfìol  allythyrennol  lanw’r  ddwy  swydd  o  lywodraethwr 
ac  arch-offeiriad  yn  Jerusalem.  Am  Simon  y  Maccabead, 
yr  hwn  a  lywodraethai  yn  Jerusalem  o  gylch  142  CC, 


*  Tybia  rhai  fod  yn  rhaid  cydnabod  Dafydd  yn  awdwr  y  Salm 
hon  o  leiaf,  ar  waethaf  pob  ystyriaethau  hanesyddol,  oblegyd  fod 
Iesu  Grist  yn  dweyd  hynny  (Mt.  2248  Marc  1286).  Ond  (1)  nid  yw 
yn  sicr  fod  lesu  Grist  ei  hunan  yn  derbyn  y  dybiaeth.  Cyfleá  Ef 
syniad  y  Phariseaid  am  y  Salm  a’i  hesboniad,  a  gofyna  gwestiwn 
sydd  yn  dangos  fod  ei  farn  Ef  yn  wahanol  am  esboniad  y  Salm,  ac 
o  bosibl  hefyd  am  ei  hawduraeth.  Ond  diau  mai  amcan  pennaf 
ei  gwestiwn  oedd  gwrthdroi’r  syniad  fod  yMessiah  yn  Fab  Dafydd 
fel  y  tybiai’r  ysgrifenyddion,  yn  yr  ystyr  o  ddod  yn  frenin  tymhorol 
ar  Israel.  (2)  A  chaniatau  fod  Iesu  Grist  yn  tybied  mai  Dafydd 
oedd  awdwr  y  Salm,  nid  dod  i’r  byd  i  benderfynnu  cwestiynau 
llenyddol  ac  hanesyddol  a  wnaeth  Efe.  Gall  dynion  chwilio  y 
rhai  hynny  drostynt  eu  hunain.  Fel  datguddiwr  y  Tad  a  ffordd 
iachawdwriaeth  yn  unig  y  mae  Efe  yn  awdurdod  anffaeledig,  ond 
mewn  pethau  a  berthynent  i  derfynau  a  thyfiant  meddwl  dyn, 
rhaid  oedd  iddo  Ef  wrth  ddod,  ac  er  mwyn  dod,  yn  ddyn,  dderbyn 
terfynau  meddyliol  dynoliaeth  yn  y  lle  a’r  adeg  y  daeth  Efe  yn 
ddyn.  Ymddiosgodd  o’i  holl-wybodaeth  yn  ei  ymwaghâd. 
(Mc.  1382  2  Cor.  89  Phil.  27). 


Pemoi  ì'4]  AT  YR  IiEBREAID  25 

14  Onid  ysprydion  gwasanaethgar  ydynt  hwy  oll,  wedi  eu  danfon 


dywedir  yn  arbennig,  “Agweledo’r  Iddewon  yn  dda, 
a’r  offeiriaid  hefyd,  fod  Simon  yn  gapten  iddynt  ac  yn 
arch-ofFeiriad  hyd  byth  ”  (i  Macc.  1441).  Ac  ateba 
Simon  ymhob  ystyr  y  desgrifìad  yn  Salm  110.  Un 
dybiaeth  arali  yw  nad  oedd  gan  y  Salmydd  mewn  golwg 
un  person  hanesyddol,  ond  yn  unig  Messiah’r  addewid. 
Ac  yn  yr  ystyr  hon  yn  ddiau  y  defnyddir  y  Salm  yn  He. 

Ond  wrth  ba  un  :  Cyfieitha’r  C.S.D.  ac  amryw 
esbonwyr  “  am  ba  un,”  ond  gwell  yw’r  Cyf.  Cym.,  gan 
olygu  “  wrth  neb  ond  y  Mab.” 

Eistedd  ar  fy  neheulaw.  Gwel  ar  adn.  3. 

Hyd  onì  osodwyf:  Cyfeiriad  at  yr  arferiad  mewn 
rhyfel  i’r  gorchfygwr  i  osod  ei  droed  ar  wddf  y  gorch- 
fygedig  (Josh.  1024).  Derbynia  y  Mab  ei  awdurdod  a’i 
oruchafiaeth  oddiwrth  y  Tad.  (Gwel  ar  adn.  2  a 
Mt.  2818  1  Cor.  i525'28  Eph.  i20'22).  Goruchafiaeth  lwyr  y 
Mab  ar  bob  gwrthwynebydd  a  chystadleuydd  yw’r  prawf 
mai  Cristionogaeth  yw  crefydd  derfynol  y  byd. 

14.  Nid  yw  yr  angylion  yn  y  gystadleuaeth, 
oblegyd  holl  ystyr  eu  bodolaeth  hwy  yw  fod  Duw  wedi 
eu  danfon  i  wasanaethu  rhyw  amcanion  yng  nghyflawn- 
iad  teyrnas  y  Mab. 

Sylwer  fel  y  mae’r  awdwr  yn  pentyrru  geiriau  sydd 
yn  dynodi  safle  weinidogaethol  yr  angylion  :  ysprydion 
gwasanaethgar  fel  swyddogion  y  líywodraeth  neu’r  deml ; 
wedi  eu  danfon ,  sef  yn  cael  eu  danfon  gan  Dduw  fel  bo’r 
angen  ;  er  mwyn  y  saint ;  oll,  pob  gradd  o  honynt 
(Eph.  i21).  Y  maent  yn  is-raddol  nid  yn  unig  i’r  Mab, 
ond  hefyd  i’r  saint  (1  Cor.  63).  Ofer  fyddal  dyfalu  beth 
yw  natur  gwasanaeth  yr  angylion.  Dynoda  eu  henw 
mai  dwyn  cenhadaethau  Duv/  i  ddynion  y  maent.  Ym 
mhrofiad  cyffredin  yr  eglwys,  y  mae’r  Yspryd  Glân  wedi 
cymeryd  eu  lle  yn  hynny.  Dyna  ddysgeidiaeth  arferol  y 
TN  hefyd,  er  y  ceir  yma  a  thraw  y  syniad  fod  gan  yr 
angylion  ddylanwad  ar  fywydau  dynion  (Act.  io3  &c. 
2723  1  Cor.  49  1110  Dat.  i1  171  219  Mt.  1810?). 


I 


26  AT  YR  HEBREAÎD  [Pennod  iu 

i  wasanaethu  er  mwyn  y  rhai  a  gânt  etifeddu  iachawdwriaeth  ? 


lacìîawdwriaeth :  Golyga  yn  y  TN  (i)  waredigaeth 
oddiwrth  bechod,  drwg  a  marwolaeth  fHe  725  Mt.  i21 
Rhuf.  59'10  lago  520  Luc  199  2  Cor.  710)  a  (2)  diogelwch 
rhag  pob  gofìd  a  gelyn  yn  nheyrnas  berffaith  y  Mab 
(Rhuf.  1311  1  Thess.  5°  He  5°  928).  Yr  ystyr  olaf  sydd 
amlycaf  yn  y  fan  hon,  oblegyd  edrych  y  mae  i’r  dyfodol 
at  gwblhad  teyrnas  y  Mab  yn  yr  oes  newydd  neu’r  byd 
a  ddaw.  Hwn  yw  ystyr  arferol  y  Gair  yn  He.  (Gwel 
Adnodiad  E). 

ADNODIAD  A. 

ATHRAWIAETH  Y  GAIR  A’R  CREAD. 

Er  na  ddefnyddia  awdwr  He  y  term  “  y  Gair  ” 
(logos)  yn  yr  ystyr  arbennig  sydd  iddo  gan  Philo,  ac  yn 
Efengyl  Ioan,  y  mae  yn  eglur  fod  y  drychfeddwl  yn 
rhan  o’i  gyfundrefn  feddyliol,  fel  yr  oedd  i  Paul  hefyd. 
Cyfrwng  oedd  y  meddylddrych  hwn  gan  Philo  i  egluro 
perthynas  Duw  â’r  cread,  ac  yn  arbennig  â  dyn  fel  bod 
rhesymol  oedd  hefyd  yn  rhan  o’r  cread.  Ac  wrth  wisgo 
Iesu  Grist  ym  mhriodoleddau’r  meddylddrych  hwn, 
ceisid  dangos  ei  fod  Ef  o  ran  ei  hanfod  yn  gyfryngwr 
rhwng  puw  a’r  byd,  ac  a  dyn  mewn  creadigaeth,  natur 
a  grâs.  *  Cryn  fantais  i  ddeall  He  fydd  ffurfio  syniad 
gweddol  glir  am  y  drychfeddwl  hwn,  ac  am  y  lle  a 
lanwai  yn  y  byd  meddyliol  yr  oedd  yr  awdwr  yn  byw 
ynddo. 

Yn  yr  HD  dysgir  yn  gyffredin  mai  Duw  ei  hunan, 
Jehofah  Duw  Israel,  a  greodd  y  byd  yn  uniongyrchol  a 
digyfrwng  (Gen.  i1  24  Es.  4026'28  458-18  Salm  8  a  104, 
Job  38,  &c.)  Wedi’r  gaethglud  cododd  syniad  am  Dduw 
fel  un  rhy  uchel  a  santaidd  i  ymwneud  yn  uniongyrchol 
â’r  byd,  a  dyfeiswyd  nifer  o  wahanol  gyfryngau  y  tybid 
fod  Duw  wedi  eu  creu  ac  yn  llywodraethu  y  byd 
trwyddynt.  Feallai  fod  awgrym  o’r  fath  gyfryngau  yn 
y  rhif  lliosog  yn  y  brawddegau,  “  Gwnawn  ddyn  ar  ein 
delw  ni ;  wrth  ein  llun  ein  hunain  ”  (Gen.  i26)  ac  “  holl 


27 


Adnoáiad  A)  AT  YR  HËBREAÎD 

feibion  Duw  ”  (Job  387).  O’r  cyfnod  Persiaidd  ymlaen, 
daeth  yr  angylion  i  lanw  lle  pwysig  yn  y  meddwl 
Iddewig,  fel  cynrychiolwyr  Duw  yn  llywodraethiad  y 
byd.  A  datblygodd  y  Rabbiniaid  athrawiaeth  y  Memra , 
sef  Gair  llafar  Duw  wedi  ei  bersonoli  yn  allu  gweith- 
redol  a  chreadigol. 

Pan  ddaeth  y  meddwl  Iddewig  o  dan  ddylanwad 
athroniaeth  Roegaidd,  fel  y  daeth  yn  Alecsandria, 
symudwyd  Duw  ymhellach  fyth  oddiwrth  brofiad  a 
meddwl  dyn,  a  phersonolwyd  ei  Ddoethineb,  ei  Feddwl, 
ei  Reswm,  a  elwid  hefyd  ei  Air  ( logos ),  fel  cyfryngau 
datguddiad  a  chreadigaeth.  Yn  Diar.  822'31  a  319'20 
personolir  Doethineb  fel  cyd-weithydd  a  chyfrwng  Duw 
yn  ei  waith  creadigol.  “  Pan  barotôdd  Efe  y  nefoedd 

. pan  osododd  Efe  sylfeini  y  ddaear,  yr  oeddwn  i 

[doethineb]  gydag  Ef  fel  prif-weithydd  ”  (827'30  C.S.D.) 

Ond  yn  y  ddau  ysgrifenydd  Alecsandriaidd,  awdwr 
“  Llyfr  Doethineb  Solomon  ”  a  Philo,  priodwyd 
“  Doethineb  ”  yr  Iddew  â  “  Rheswm  ”  y  Groegwr  nes 
gwneud  o  honynt  un  meddylddrych  a  osodwyd  yn 
gyfrwng  creadigaeth,  rhagluniaeth  a  datguddiad.  Y 
mae  yn  lled  sicr  fod  awdwr  He  yn  gyfarwydd  ag 
ysgrifeniadau’r  ddau  hyn,  oblegyd  mabwysiada  nid  yn 
unig  eu  drychfeddyliau,  ond  llawer  o’u  brawddegau 
mwyaf  priodol,  i  fynegi  ei  athrawiaeth  am  Grist.  Dywed 
Doeth.  Sol.  am  Ddoethineb  ei  bod  yn  deilliaw  o  Dduw : 
“  Canys  angerdd  gallu  Duw  yw  hi,  a  ífrwd  bur  oddiwrth 
ogoniant  yr  Hollalluog :  am  hynny  ni  syrth  dim 
halogedig  iddi  hi.  Canys  disgeirdeb  y  goleuni  tragwyddol 
yw  hi,  difrycheulyd  ddrych  gweithrediad  Duw,  a  delw 
ei  ddaioni  ef”-  (72526).  Yr  un  gair  a  gyfieithir  “dis- 
gleirdeb  ”  yn  y  fan  hon  ac  yn  He  i3.  Doethineb  hefyd 
“a  wnaeth  y  cwbl”;  y  mae  hi  yn  “  hollalluog  ”  ac  “  yn 
treiddio  trwy  bob  peth  ”  (72224).  “  Hi  a  ddichon  bob 

dim ;  ac  yn  aros  ynddi  ei  hun,  y  mae  hi  yn  adnewyddu 
pob  dim ;  a  thrwy’r  oesoedd  yn  disgyn  i’r  eneidiau 
santaidd,  y  mae  hi  yn  eu  gwneuthur  yn  garedigion  ac  yn 
broífwydi  i  Dduw  ”  (y27).  Yr  un  drychfeddwl  dan  ei 
enw  arall  a  geir  lle  y  dywedir :  “  Dy  hollalluog  air  (logas) 


28 


ÁT  YR  HÊBREAID  [Adnodiad  A 

di  a  neidiodd  o’th  orseddfa  frenhinol  i  ganol  y  wlad 
ddinystriol  fel  rhyfelwr  ffrom  ”  (1815). 

Sonia  Philo  hefyd  am  Ddoethineb  fel  llifeiriant 
daioni  Duw,  ffynhonell  pob  gwybodaeth,  cyd-weithydd 
Duw  a’i  gyfrwng  yng  nghreadigaeth  y  byd.  Ond  y  Gair 
(log°s)  yw  term  arbennig  Philo,  ac  o  dan  yr  enw  hwn, 
fel  rheol,  y  gweithia  efe  allan  ei  ddrychfeddwl  llywod- 
raethol.  Dysgai  Philo  fod  Duw  yn  Fôd  unigol,  syml, 
diberthynas,  dibriodoledd,  anamgyffredadwy,  ac  yn 
amhosibl  iddo  yn  ei  Hanfod  ddod  i  unrhyw  berthynas  â’r 
byd  ac  â  dyn.  Am  hynny  danfonodd  Duw  ei  Reswm 
allan  o  hono’i  hunan,  yr  hwn  a  elwir  ei  *Air  ( logos ), 
oblegyd  mai  meddwl  Duw  ydyw  yn  mynegi  ei  hunan' 
mewn  gweithred  a  datguddiad.  Am  ei  fod  yn  rhan  o 
Dduw,  yn  agwedd  ar  ei  Hanfod,  ac  eto  yn  myned  allan 
o  hono,  gelwir  Ef  yn  Fab  Duw,  ei  Fab  hynaf,  ei  Gyntaf- 
anedig.  Swm  holl  feddyliau  Duw  ydyw,  ei  Ddelw  a’i 
Gysgod.  Erys  yn  Nuw,  ac  ä  allan  o  hono  yn  gyfrwng 
creadigaeth, 

Gorffwysai  cyfundrefn  Philo  yn  ei  phrif  linellau  ar 
ddelfrydiaeth  Plato,  a  thybiai  Philo  fel  Plato  fod  Duw 
wedi  creu’r  byd  o  fater  afluniaidd  a  di-drefn  oedd  yn 
bodoli  erioed,  a  dull  y  creu  oedd  danfon  allan  ei  reswm, 
ei  ddelfrydau,  neu  ei  Air,  i  osod  ei  argraíf  ar  y  mater 
afluniaidd,  hyd  nes  ei  wneud  yn  fyd  trefnus,  fel  y  gesyd 
sêl  ei  hargraff  ar  y  cŵyr.  Y  Gair  yn  gyntaf  oedd  arch- 
adeiladydd,  patrwm,  delfryd  a  chynllun  y  cread,  a 
thrwyddo  Ef,  yn  ail,  y  creodd  Duw  bob  peth,  sef  y 
dygodd  bob  peth  i’r  fath  drefn  a  elwir  yn  fyd  ( Rosmos ), 
Mewn  geiriau  eraill,  y  Gair  oedd  achos  terfynol  ac 
effeithiol,  nôd  a  gyriedydd  pob  peth,  a  chyfetyb  i’r  ddau 
syniad  am  y  Mab  yn  He  i2,  ei  fod  yn  etifedd  a  chrewr 
pob  peth.  “  Pob  dim  a  grewyd  trwyddo  Ef  ac  erddo 
Ef  ”  (Col.  i16  cf.  i  Cor,  86).  Y  Gair  hefyd  yw  deddf  ac 


*  Golygai’r  gair  Groeg  logos  bob  amser,  ynddo’i  hunan,  y 
rheswm  neu’r  deall,  fel  y  mae  mewn  dyn.  yn  ogystal  a’i  fynegiad 
trwy  lafar  mewn  iaith  neu  air.  Y  cysylltiadau  yn  unig  ddangosai 
pa  un  o’r  ddwy  ystyr  a  olygid. 


29 


Adnodiad  A ]  AT  YR  HEBREAID 

egwyddor  y  cread.  “  Trwy  gyfiawnder  a  deddf  arweinia 
Duw  ei  ddiadell  fawr,  y  pedair  elfen  a’r  oll  a  luniwyd  o 
honynt,  cylchdroadau’r  haul  a’r  lloer  a  mydrol  ddawns  y 
sêr,  wedi  gosod  yn  llywydd  arnynt  ei  uniawn  Air,  ei 
gyntaf-anedig  Fab,  yr  hwn  a  dderbyn  ofal  y  ddiadell 
santaidd  fel  rhaglaw  y  Brenin  Mawr.”  Y  pennaf  oll  o 
bethau  crëedig  yw  enaid  dyn,  ac  y  mae  yntau  wedi 
deilliaw  o’r  Gair  dwyfol.  “  Yr  enaid  rhesymol  neu’r 
yspryd,  gan  ei  fod  wedi  ei  lunio  yn  ol  delfryd  gwreiddiol 
y  ddelw  ddwyfol,  sydd  ei  hunan  yn  ddelw  o’r  dwyfol  a’r 
anweledig,  wedi  ei  selio  â  sêl  Duw,  argraff  ( charahtêr *) 
yr  hon  yw’r  Gair  tragwyddol.”  Y  mae  bywyd  rhesymol 
dyn  yn  ddelw  o’r  Gair,  fel  y  mae’r  Gair  yn  ddelw  Duw. 
Saif  y  Gair  felly  rhwng  Duw  a  dyn  ;  y  Dyn  o’r  nef  sydd 
yn  cynrychioli  holl  deulu’r  ddaear  ger  bron  Duw.  Y 
mae  yn  broffwyd  ac  offeiriad,  yn  rhoddi  i  ddyn  y  goleuni 
dwyfol  i’w  achub,  ac  yn  cyflwyno’r  enaid  ger  bron  Duw, 
yn  sefyli  rhwng  Duw  a  dyn  “  yn  wystl  i’r  creawdwr  nad 
a’r  holl  hil  i  wrthryfel  llwyr,  ac  yn  wystl  i’r  creadur  i 
roddi  iddo  obaith  sicr  nad  anghofia’r  Duw  trugarog  ei 
waith  ei  hunan.”  Efe  yw  Melchisedec,  y  brenin 
heddychol,  y  Gair-offeiriad  sydd  yn  arwain  yr  enaid  at 
Dduw,  trwy  ei  berswadio  a’i  faethu  â  bwyd  a  diod,  sef  â 
meddyliau  aruchel  a  glan. 

Gwelir  yn  awr  mor  agos  yw’r  berthynas  rhwng  y 
drychfeddwl  hwn  o  eiddo  Philo  â  phrif  linellati  esboniad 
Paul,  He  ac  Ioan  ar  hanfod  person  Crist  a’i  berthynas 
â  Duw  ac  â’r  cread.  Trwy  briodi  person  hanesyddol 
Iesu  o  Nazareth  â  drychfeddwl  athronyddol  Philo, 
dygwyd  bywyd  a  grym  moesoi  i’r  drychfeddwl  nad  oedd 
ynddo  o’r  blaen,  ac  eglurwyd  hefyd  berson  a  gwaith 
Iesu  Grist  yn  y  termau  a’r  categorîau  uchaf  a  feddai 
athroniaeth  y  cyfnod.  Yr  oedd  Iesu  Grist  a  Philo  yn  gyd- 
oeswyr.  Tra  yr  oedd  yr  Iesu  ym  Mhalestina  yn  agor 
ffynon  y  bywyd  dwyfol  yn  natur  dyn,  yr  oedd  Philo  yn 
Alecsandria  yn  defnyddio  holl  adnoddau  gwybodaeth 
Iddew  a  Groegwr  i  dorri  rhedwelyau  ym  meddwl 


*  Y  gair  hwn  a  gyfieithir  yn  “  wir  lun  ’’  yn  He  l8. 


3o  4?  YR  HÈBREAID  [Adnodiad  A 

dynoliaeth,  lle  y  gallai’r  dyfroedd  byw  redeg  a  chronni 
a  llifo  trosodd  maes  o  law.  Paul  ac  awdwr  He  ac  Ioan 
a  arweinasant  y  dwfr  i’w  redwelyau,  a  diau  iddynt  ledu 
a  dyfnhau  a  chymhwyso  llawer  arnynt  i’r  amcan.  Canys 
felly  y  gosodwyd  Crist  allan  trwy’r  meddylddrych 
uchaf  a  chyfoethocaf  a  feddai’r  byd,  ac  un  a  fynegai  ar 
unwaith  ei  unoliaeth  hanfodol  â  Duw,  ei  uwchafiaeth  fel 
crewr  a  llywodraethwr  y  byd,  a’i  genhadaeth  fel  dat- 
guddiwr  Duw  i  ddyn  a  chymodwr  dyn  â  Duw.  Ioan  yn 
unig  yn  y  TN  a  ddefnyddia’r  term  “  Y  Gair  ”  yn  yr 
ystyr  hon,  ond  daw  prif  linellau’r  drychfeddwl  i’r  golwg 
yr  un  mor  eglur  yn  Paul  a  He. 

(1)  Yr  oedd  Crist  fel  y  Gair  o  hanfod  Duw :  “  Duw 
oedd  y  Gair”  (Ioan  i1);  “Yr  hwn  ac  efe  yn  ífurf  Duw,  ni 
thybiodd  yn  drais  fod  yn  ogyfuwch  a  Duw  ”  (Phil.  26); 
“  Ynddo  ef  y  mae  holl  gyflawnder  y  Duwdod  yn 
preswylio  yn  goríforol  ”  (Col.  29) ;  “  ac  efe  yn  ddisgleirdeb 
gogoniant  [Duw]  ac  yn  wir  lun  ei  berson  [hanfod]  ef ” 
(He  i8) 

(2)  Fel  y  Gair,  yr  oedd  Crist  yn  Fab  Duw,  yn 
deilliaw  o  hono,  yn  dwyn  ei  ddelw,  yn  dibynnu  arno,  ac 
fel  y  Mab  unig-anedig  neu  gyntaf-anedig,  saif  yn  nes  at 
Dduw  nag  unrhyw  fodolaeth  arall.  (Ioan  i14,18 ;  Rhuf. 
Ö29  Col.  i15  He  i6'6  55). 

(3)  Fel  y  Gair,  daeth  Crist  allan  oddiwrth  Dduw 
yn  gyntaf  i  greu,  cynnal  a  llywodraethu’r  cyfanfyd. 
Efe  yw  deddf,  egwyddor  ac  amcan  yr  holl  gread.  “  Yn 
y  byd  yr  oedd  efe,  a’r  byd  a  wnaethpwyd  trwyddo  ef  ” 
(Ioan  i8,1°) ;  “  Pob  dim  a  grewyd  trwyddo  ef,  ac  erddo 
ef  .  .  .  .  ac  ynddo  ef  y  mae  pob  peth  yn  cydsefyll 
(Col.  i1617  1  Cor.  1524-25)  ;  “  Yn  etifedd  pob  peth,  trwy  yr 
hwn  hefyd  y  gwnaeth  efe  y  bydoedd  (He  i2; ;  “  Yn 
cynnal  pob  peth  trwy  air  ei  nerth  ”  (i3). 

(4)  Fel  y  Gair,  daeth  Crist  i’r  byd  i  fynegi  meddwl 
Duw  a  datguddio  ei  natur  (Ioan  i6*18) ;  “  Yn  yr  hwn  y 
mae  holl  drysorau  doethineb  a  gwybodaeth  yn  gudd- 
iedig  ”  (Col.  23  i2627  He  i1). 


/ 


Adnodiad  A]  AT  YR  HEBREAID  31 

(5)  Fel  y  Gair,  hefyd,  saif  Crist  yn  gyfryngwr  rhwng 
Duw  a  dynion.  Yn  y  peth  hwn,  llwyddodd  Paul  a  loan 
yn  well  na  He  i  dorri  dros  derfynau  cyfundrefn  Philo, 
oblegyd  yn  y  dirgelwch  cuddiedig  a  phell  y  saif  Duw 
ganddo  ef  yn  y  diwedd.  Yn  Paul  a  íoan  gwelir  cariad 
a  thrugaredd  a  thadolaeth  Duw  wedi  torri  trwy’r 
pellder  a  osodasai  Iddewaeth  ac  athroniaeth  Groeg 
rhyngddo  a  dynion.  Y  mae  Duw  ei  hunan  yn  holl 
gyfoeth  ei  bresenoldeb  ei  hunan  yn  ymwneud  â  dynion 
yng  Nghrist  (Ioan  io30  1627  Rhuf.  5°  2  Cor.  518'19).  Y 
mae  lle  llawer  amlycach  i’r  syniad  o  gyfryngwriaeth  yn 
He.  Perthyna  offeiriadaeth  Crist  i’w  hanÌFod,  ac  erys 
ynddo  yn  dragwyddol  (724  914).  Tywysog  at  Dduw  yw 
Efe  yn  He  yn  fwy  nag  Emmanuel,  Duw  gyda  ni.  Gall  er 
hynny  mai  safle  meddwl  ei  ddarllenwyr  yn  hytrach  na’i 
eiddo  ei  hunan  sydd  i  gyfrif  am  fod  yr  awdwr  wedi  dewis 
y  termau  a’r  fflgyrau  a’r  drychfeddyliau  offeiriadol,  gan 
obeithio  eu  harwain  hwy  o’r  fan  lle  yr  oeddynt  i’r  tu 
fewn  i’r  llen,  ac  yn  y  diwedd  hyd  at  Dduw  (He  61920 

I O19  22  I21 2 * * * *’23). 


ADNODIAD  B. 

YR  ATHRAWIAETH  AM  YR  ANGYLION. 

Ystyr  y  geiriau  Hebraeg  a  Groeg  a  gyfieithir 
“  angel  ”  yw  “  cennad,”  a  defnyddir  hwynt  yn  eu  hystyr 
lythrennol  am  ddynion  yn  ogystal  ag  am  fodau  ysprydol. 

(1)  Yn  llenyddiaeth  yr  HD  cyn  y  gaethglud,  cym- 
harol  ychydig  gyfeiriadau  a  geir  at  angylion,  ac  ychydig 
le  oedd  iddynt  ym  mywyd  crefyddol  y  genedl.  Gwir  y 
ceir  cyfeiriadau  aml  at  angel  Jehofah,  neu  angel  y 
cyfamod,ond  ffurf  oedd  hwnnw  ar  ymddangosiad  Jehofah 
ei  hunan  i’w  bobl  (Gen.  i67'14  2211'14’15  Ex.  32  21’4  523  611'24). 

(2)  Ar  ol  y  gaethglud,  o  herwydd  yr  amlygrwydd  a 

roddid  i  uchfodaeth  Duw,  a’r  angen  oedd  i  bwysleisio  ei 

uchafiaeth  ar  dduwiau’r  cenhedloedd  ac  ar  bob  bôd 

ysprydol  arall,  daeth  y  ddysgeidiaeth  am  angylion  yn 

llawer  amlycach  yn  niwinyddiaeth  yr  Iddewon,  Diau 


32 


AT  YR  HEBREAID  [Adnodiad  B 

fod  y  grêd  ym  modolaeth  angylion  yn  hen  ymhlith  yr 
Hebreaid,  ond  yn  y  cyfnod  hwn  y  daeth  i  gael  lle  mawr 
ym  mywyd  crefyddol  a  chyfundrefn  ddiwinyddol  y 
genedl.  Ac  fe  ymddengys  fod  plaid  geidwadol  y 
Saduceaid  hyd  yn  oed  y  pryd  hwn  wedi  gwrthod  derbyn 
y  ddiwinyddiaeth  newydd  am  angylion  (Act.  23®). 
Feallai  fod  a  fynno  dylanwad  crefydd  Persia  rywbeth  â’r 
cyfnewidiad,  oblegyd  yr  oedd  i  angylion  le  mawr  yn  y 
grefydd  honno,  a  daeth  yr  Iddewon  o  dan  ei  dylanwad, 
nid  yn  unig  yn  y  gaethglud,  ond  oherwydd  ymledu  o’r 
syniadau  Persiaidd  dros  yr  holl  fyd  gwareiddiedig  yng 
nghyfnod  goruchafiaeth  ymherodraeth  y  Persiaid. 

(3)  Pan  ddaw  yr  angylion  i  amlygrwydd  gyntaf  yn 
yr  HD,  cymerir  eu  bodolaeth  yn  ganiataol.  Ni  ddywedir 
iddynt  gael  eu  creu,  ac  ni  roddir  un  cyfrif  am  eu 
dechreuad. 

(a)  Ag  eithrio’r  seraphiaid  (Es.  62)  yr  oeddynt  o  ran 
ymddangosiad  yn  debyg  i  ddynion  (Gen.  i82>16’22  Ezek. 
92,3’11  Dan.  921  Luc  24^  Act.  i10).  Siaradent,  cerddent  a 
gweithredent  fel  dynion.  Nis  gelwir  hwynt  yn  ysprydion 
yn  yr  HD,  ond  fe  wneir  unwaith  yn  y  TN.  (He  i14. 
Gwel  nodiadau).  Cysylltir  hwy  weithiau  mewn  modd 
arbennig  â  galluoedd  natur  (Dat.  1418  165).  Feallai  mai 
barddoniaeth  yn  personoli  galluoedd  natur  sydd  yn  Salm 
1044.  (Gwel  He  i7  a’r  nodiad).  Nid  oes  amheuaeth 
nad  ystyrrid  hwynt  yn  gyffredin  fel  personau  yn  meddu 
deall  ac  ewyllys,  aci  bob  amcan  ymarferol  yn  ysprydion, 
er  nad  oedd  y  gwahaniaeth  rhwng  mater  ac  yspryd  wedi 
ei  ddeffinio  eto  yn  yr  HD.  Yn  y  TN  priodolir  iddynt 
ymddangosiad  disglaer  a  gogoneddus  a  awgryma’r 
goruwch  naturiol  (Mt.  28°  Luc  29  Act.  127). 

( b )  Gweinyddent  yn  gyntaf  fel  llys  neu  gyngor  neu 
gynulleidfa  o  gylch  gorsedd  Jehofah  (Es.  65  Salm  1032021 
1482).  Yn  y  TN  y  maent  yn  llu  mawr  (Luc  29,18  He  1222), 
a  deuant  yng  ngosgorddlu’r  Mab  yn  yr  ail-ddyfodiad 
(Mt.  1627  2531  1  Thess.  416  2  Thess.  i7). 

(c)  O  amser  Zechariah  ymlaen  deuent  fel  cenhadon 
at  y  proffw'ydi  i  ddatguddio  iddynt  feddwl  Duw 
(Zech,  1 13,19  23  Dan.  920  &c.),  a  chyfrifid  hwy  yn  gyb 


AT  YR  HEBREAID 


33 


Adnodiad  B ] 

ryngwyr  rhoddiad  y  ddeddf  ar  Sinai  (He  22  Gal.  319 
Act.  753  Dt.  332  LXX).  Ac  yn  y  TN  rhoddid  trwyddynt 
hwy  ddatguddiadau  neilltuol  i  ddynion  (Mt.  i20  213 
Luc  i11  &c  ,  Act.  io3  &c.).  Trwy  angel  y  rhoddwyd  i 
Ioan  genadwri  llyfr  y  Datguddiad  (i1  2216). 

( d )  Gwasanaethent  fel  cenhadon  gweinyddiadau 
Duw  tuag  at  ddynion,  ei  gynorthwyon  (Salm  34^  9111 
Dan.  328  Act.  1279  He  i14  Mt.  213  Luc  2243j  a’i  farnedig- 
aethau  (Salm  35^  7849). 

(e)  Yng  nghyfnod  olaf  yr  HD  dysgid  eu  bod  yn 
angylion  gwarcheidiol  y  gwahanol  genhedloedd  (Dt.  32^ 
LXX.  Ecclus.  1717  Dan.  io13,20,  ac  fsallai  Salm  82, 
Dan.  121).  Gwahaniaetha  Daniel  oddiwrth  y  lleill,  gan 
eu  bod  hwy  yn  cadw  gwarch  jidiaeth  Israel  i  Jehofah, 
ond  gesyd  Daniel  yn  dywysog  ar  Israel  hefyd  yr  arch- 
angel  Michael. 

(/)  Syniad  tra  diweddar  y w  fod  yr  angylion  yn  eiriol 
dros  ddynion  gyda  Duw,  am  fendith  i’r  da  a  chosb  i’r 
drwg  (Zech.  i12  Job  3323  ?  Tobit  1215  Enoch  910  152  146 
Dat.  83'4) . 

(g)  Perthynai  i’r  angylion  wahanol  raddau,  a  sonir 
am  saith  angel  arbennig,  er  na  chofnodir  enwau  ond 
pedwar  o  honynt,  sef  Michael,  a  elwir  yn  arch-angel 
(Judas  9)  a  thywysog  Israel  (Dan.  io13-20  121),  Gdbriel 
(Dan.  816  Luc  i16’26),  Raphael  (Tobit  1215)  ac  Uriel 
(2  Esdras  520). 

(h)  Datblygiad  pwysicach  oeddgwahaniaethu  rhwng 
yr  angylion  da  a  drwg.  Diau  mai  yr  angylion  a  olygir 
wrth  y  “rhai  santaidd  ”  (Job  51  1515  Zech.  145  Dan.  414 
Salm  8963),  ond  gall  mai  urddas  yn  fwy  na  moesoldeb  a 
ddynodir  gan  y  frawddeg  yn  y  mannau  hyn.  Yn  amser- 
oedd  boreuaf  yr  HD  ni  chysylltid  ystyr  foesol  â’r 
angylion,  ac  ystyrrid  fod  da  a  drwg  yn  dod  oddiwrth 
Jehofah,  naill  ai  yn  uniongyrchol  neu  trwy  ysprydion 
drwg  a  ddanfonasai  Efe  (1  Sam.  1614  1  Bren.  2223),  ac 
mor  ddiweddar  a  llyfr  Job  ceir  Satan  ymhlith  “  meibion 
Duw  ”  (Job  21).  Ond  yn  y  TN  saif  Satan  a’i  angylion 


34 


AT  YR  HEBREAID  [Adnodiad  B 


ýn  ddiamwys  am  deyrnas  y  drygioni  a’r  tywyllwch 
(Mt.  2541  Dat.  127),  a  cheir  awgrymiadau  o’r  syniad  fod 
yr  angylion  wedi  syrthio,  ac  yn  cael  eu  dal  mewn 
carchar  hyd  farn  y  dydd  mawr  (Enoch  6-15,  2  Pedr  24 
Judas  6). 


ADNODIAD  C. 

Y  DYFYNIADAU  O’R  HEN  DESTAMENT. 

Ar  olwg  arwynebol,  nis  gellir  llai  na  theimlo  fod 
dull  yr  awdwr  o  ddyfynnu  o’r  HD  yn  anghyfreithlon,  ac 
anfuddiol  hefyd.  Tyn  frawddegau,  ac  hyd  yn  oed  eiriau, 
allan  o’u  cysylltiadau  hanesyddol,  a  rhydd  iddynt  ba 
ystyr  bynnag  a  fydd  yn  ateb  ei  bwrpas  ar  y  pryd,  ac  ar 
yr  ystyr  a  ddarlleno  i  fewn  iddynt  y  pwysa  ei  ymresymiad. 
Ond  ni  chollai  ei  ddadl  ei  grym  o  herwydd  hynny, 
oblegyd  cytunai  ef  â’i  ddarllenwyr  i  gydnabod  awdurdod 
ddwyfol  pob  rhan  o’r  HD  fel  eu  gilydd,  ac  hefyd  i’w 
esbonio  yn  ol  y  dull  alegoraidd  o  ddwyn  allan  o  hono  yr 
hyn  a  ystyrient  hwy  ar  y  pryd  yn  wirionedd.  Defnyddid 
yr  un  dull  esboniadol  gan  Paul  (Gal.  42231  318-16).  Feallai 
fod  mwy  o  reswm  a  gwirionedd  ysprydol  yn  yr 
esboniadaeth  nag  a  ymddengys  ar  y  wyneb.  O  leiaf  y 
mae  o  bwys  cymeryd  cyfrif  o  ffordd  arbennig  yr  awdwr 
o  ddyfynnu,  wrth  geisio  esbonio’r  epistol. 

(1)  Eglur  yw  fod  gwybodaeth  yr  awdwr  o’r  HD  yn 
dibynnu  yn  bennaf  os  nad  yn  hollol  ar  gyfieithad  yr 
LXX.  Gellir  rhannu  ei  ddyfyniadau  o’r  safbwynt  hwn 
i  dri  dosbarth  : — 

(a)  Dyfyniadau  sydd  yr  un  fath  yn  y  Beibl  Hebraeg 
a’r  LXX.  iSa=Salm  27;  isb=2  Sam.  714;  i13=Salm  no1  ; 
56  a  721=Salm  no4 ;  io80=Dt.  3286  ;  n18=Gen.  2112. 

(b)  Dyfyniadau  sydd  yn  wahanol  yn  yr  Hebraeg  a’r 
LXX.  lle  y  dilyna’r  awdwr  yr  LXX. : — i7=Salm  1044; 
26‘8==Salm  84'6;  218a=Es.  817;  218b=Es.  818;  8s'12=Jer.  3iS1'34; 
i037  38_Hab.  23'4;  ns=Gen.  524;  1  i21=Gen.  4731;  i2S6=Diar, 
3n‘i2;  i36=Salm  1186, 


AdnodiadC]  AT  YR  HEBREAID 


35 


(ê)  Dyfyniadau  lle  y  gwahaniaetha’r  awdwr  oddi- 
wrth  yr  Hebraeg  a’r  LXX.  : — i1012=Salm  io25'27;  3711= 
Salm  957'11  ;  614=Gen.  2217 ;  yL^Gen.  1418"19 ;  8ö=Ex.  2540; 
920=Ex.  24°;  io5"7=Salm  4068 ;  io80=Dt.  3235 ;  i212= 
Es.  358  Job  43'4 ;  i213=Diar.  426;  i220=Ex.  1918 ;  i3s= 
Dt.  316.  Cyfriíìr  am  y  rhai  hyn  mewn  amryw  ffyrdd. 
Mewn  rhai  mannau  y  mae’r  gwahaniaeth  oddiwrth 
yr  Hebraeg  a’r  LXX.  mor  ychydig  fel  y  gallai  godi  o’r 
ffaith  fod  yr  awdwr  yn  dyfynnu  o’i  gôf,  ac  mewn  mannau 
eraill  y  rr^ae’r  gwahaniaeth  yn  gymaint  fel  y  gellir  tybied 
na  fwriadai  yr  awdwr  ddyfynnu,  ond  yn  unig  fod  adgof 
o  eiriau’r  HD  wedi  rhoddi  eu  lliw  ar  ei  frawddegau. 
Ymddengys  ei  fod  mewn  rhai  rnannau  wedi  newid  y 
frawddeg  yn  fwriadol  i  ateb  amcan  ei  ymresymiad,  ac 
mewn  mannau  eraill  y  mae’n  bosibl  ac  yn  débygol  ei  fod 
yn  dyfynnu  o  ryw  lawysgrif  o’r  LXX.  nad  yw  bellach  ar 
gael.  Mewn  dau  le  cytuna’r  awdwr  â’r  Hebraeg  lle  y 
gwahaniaetha  ychydig  oddiwrth  yr  LXX.,  sef  i8'9= 
Salm  4567,  a  212=Salm  2222.  Nid  yw  yn  debygol  ei  fod 
yn  y  ddau  le  hyn  yn  unig  yn  cywiro’r  LXX.  trwy’r 
Hebraeg,  oblegyd  peidia  a  gwneud  hynny  mewn  llawer 
o  fannau  lle  y  mae’r  gwahaniaeth  yn  fwy,  ac  mewn  rhai 
mannau  gorffwysa  ei  ymresymiad  ar  yr  LXX.  lle  y  mae 
yn  gyfieithad  anghywir  o’r  Hebraeg.  Tebyg  felly  mai 
dilyn  yr  oedd  ryw  lawysgrif  o’r  LXX.  sydd  wedi  ei 
cholli,  a  hithau  yn  fwy  cywir  na’r  rhai  sydd  ar  gael 
yn  y  ddau  le  a  nodwyd.  Gwelir  yn  awr  fod  yr  awdwr 
hwn  fel  Paul  yn  gosod  awdurdod  ddwyfol  yr  ysgrythyrau 
yn  eu  hystyr  gyffredinol,  ac  nid  ymhob  gair  a  llythyren, 
oblegyd  cymer  gryn  ryddid  gyda’r  geiriau  a’r 
brawddegau. 

(2)  Defnyddia  ysgrythyrau  yr  HD  yn  gyson  â’i 
syniad  fod  yr  oll  o’r  hen  oruchwyliaeth  yn  gysgod  a 
phroffwydoliaeth  o  ordeiniad  Duw  i’r  oruchwyliaeth 
newydd.  Ychydig  ddyddordeb  sydd  iddo  ef  yn  llythyren, 
llên  neu  hanes  yr  HD  fel  y  cyfryw.,  Darluniau  neu 
ddamhegion  oeddynt  yn  unig  i  ddangos  y  sylwedd  sydd 
yng  Nghrist,  a  chymer  yr  adnod  a  fynno,  heb  gyfrif  dim 
ar  ei  chysylltiad  gwreiddiol  na’i  hystyr  lythyrennol, 
cyhyd  ag  y  gwasanaetha  i  ddangos  Crist.  Defnyddia  ef 


H 


36 


AT  YR  HEBREAID  [Adnodiad  C 


am  y  Messiah  adnodau  y  mae  yn  amlwg  fod  eu  cyfeiriad 
gwreiddiol  yn  yr  HD  at  Jehofah,  neu  frenin  Israel,  neu 
ryw  berson  hanesyddol  arall.  Yr  oedd  y  dull  alegor- 
aidd  a  ddefnyddia  yn  nodweddiadol  o  ysgolheigion 
Alecsandria.  Gwelir  ef  bron  ar  bob  tudalen  o  weithiau 
Philo.  Nid  oedd  un  enw  na  digwyddiad  yn  rhy  ddibwys 
i  Philo  weled  ynddynt  y  Gair,  nac  i  awdwr  He  weled 
Crist  ynddynt.  Nid  yw’r  oll  o’r  HD  ond  un  alegori 
fawr,  cysgod  y  pethau  gwell.  Er  cymaint  y  dyfyniadau 
o’r  HD  yn  He,  nid  yr  HD  a  geir  ganddo,  ond  yr 
esboniad  ar  yr  HD  a  ddaethai  i  fri  yn  y  cylchoedd 
Iddewig  a  Christionogol  lle  y  teyrnasai  athroniaeth 
Alecsandria.  Gwahaniaetha  Westcott  rhwng  esboniad- 
aeth  alegoraidd  Philo  ag  eiddo  He,  gan  alw’r  olaf 
yn  arwyddluniol  (typical).  “  Rhwng  yr  arwyddlun 
(type)  a’r  gwrth-lun  (anti-type)  y  mae  cyfatebiaeth  hanes- 
yddol,  wirioneddol,  ym  mhrif  syniadau  pob  un  o’r 
digwyddiadau  neu  sefydliadau.  Rhwng  yr  alegori  a’i 
chymhwysiad  gorwedd  y  gyfatebiaeth  rhwng  pwyntiau 
arbennig  wedi  eu  cymeryd  ar  ddamwain  i  gynrychioli 
ffeithiau  neu  feddyliau  o  fath  gwahanol.”  (Westcott : 
The  Bpistle  to  the  Hebrews,  p.  200).  Deallir  yr  hyn  olyga 
Westcott  wrth  gymharu  aiegori  Paul  rhwng  Agar, 
mynydd  Sina,  Jerusalem  a’r  ddeddf  (Gah  425)  â’r 
gyfatebiaeth  rhwng  Crist  a  Melchisedec  a  ddanghosir 
yn  He  7.  Nid  oes  un  tebygrwydd  gweledig  rhwng 
gwahanol  dermau’r  alegori  gyntaf,  ond  y  mae  rhyw 
debygrwydd  hanesyddol  rhwng  Melchisedec  fel  y 
danghosir  ef  yn  Gen.  T418'20  a  Christ  fel  ofíeiriad.  Eto 
mewn  gwirionedd  gwahaniaeth  graddau  yn  unig  sydd 
rhwng  y  ddau  ddull.  Yr  un  yw’r  egwyddor,  sef,  ar  sail 
rhyw  debygrwydd  mwy  neu  lai,  tybiedig  neu  wirioneddol, 
rhoddid  ystyr  newydd  i  fíìgyr  neu  hanes  neu  berson. 
Gwelir  y  gwahaniaeth  graddau  yn  namhegion  Crist.  Yn 
Luc  15  danghosir  perthynas  Duw  â  phechadur  yn  ol  cym- 
hariaeth  gwraig  a’i  darn  arian,  bugail  a’i  ddafad,  a  thad 
a’i  fachgen.  Gellir,  os  rnynnir,  galw’r  cyntaf  yn  alegori 
am  fod  y  tebygrwydd  yn  ychydig,  a’r  olafyn  arwyddlun 
am  fod  y  tebygrwydd  yn  fwy,  ond  yr  un  yw’r  egwyddor. 
Diau  fod  Westcott  yn  iawn  cyn  belled  a  bod  He  yn 


Adnodiad  C] 


AT  YR  HEBREAID 


37 


seilio’i  athrawiaethau  ar  rannau  o’r  HD  oedd  yn  cynnwys 
mwy  o  debygrwydd  iddynt,  nag  oedd  yn  yr  hyn  y  seiliai 
Philo  ei  athrawiaethau  arnynt,  ond  darllen  eu  syniadau 
eu  hunain  i  fewn  i’r  HD  a  wnai’r  naill  fel  y  llall.  Ac 
nid  yw’r  egwyddor  alegoraidd  yn  amddifad  o  wirionedd. 
Mae  mwy  o  ystyr  ymhob  peth  nag  sydd  yn  y  golwg. 
Daw  bwriadau  Duw  i’r  golwg  mewn  un  oes  yn  rhannol, 
megis  cysgod,  a  chyflawnir  hwy  mewn  oes  ddilynol,  a 
bydd  yn  hawddach  deall  eu  hystyr  yng  nghyfnod  eu 
cyflawniad  na  phan  ddechreusant  ddod  i’r  golwg.  Mewn 
ystyr  bwysig,  gwyddaì  ysgrifenwyr  y  TN  beth  oedd 
meddwl  ysgrifenwyr  yr  HD  yn  well  na  hwy  eu  hunain. 
Yr  oedd  mwy  o’r  Messiah  yn  yr  HD  nag  a  dybiasai’r 
proffwydi.  Ond  perygl  y  dull  hwn  o  esbonio  yw 
cymysgu’r  safbwynt  alegoraidd  a’r  un  hanesyddol,  neu 
gamgymeryd  y  naill  am  y  llall.  Dyiid  gwahaniaethu 
rhwng  yr  athrawiaethau  a  ddarllenir  i  fewn  i’r  HD,  neu 
allan  o  hono,  gan  yr  alegorydd,  ac  ystyr  yr  HD  ei 
hunan  ym  meddyliau  ei  ysgrifenwyr,  ac  ystyried  bob  tro 
pa  raddau  o  debygrwydd  sydd  rhwng  yr  alegori  a’r  hanes 
y  seilir  hi  arno.  Dylid  cymeryd  yr  alegoriau  am  yr  hyn 
ydynt,  sef  awgrymiadau  a  darluniau  ac  eglurebau  o’r 
gwirionedd  a  ddatguddiwyd  i  awdwr  He,  ac  felly  y  defn- 
yddia  efe  hwynt  ;  ond  fe  ellir  defnyddio’r  un  darluniau  i 
awgrymu  neu  egluro  llawer  gvnrionedd  arall.  Peth  arall 
hollol  wahanol  yw  esboniadaeth  fanwl  a  chywir  ar  yr 
HD.  Nid  oedd  hynny  ym  mwriad  awdwr  He.  Golyga 
hynny  gysylltu  pob  syniad,  a  gosod  pob  digwyddiad  yn 
eu  lle  priodol  yn  y  byd  hanesyddol  y  perthynant  iddo. 


38  AT  YR  HEBREAID  [Pennod  21 

II.  1  Am  hynny  y  mae  yn  rhaid  i  ni  ddal  yn  well  ar  y  pethau  a 
glywsom,  rhag  un  amser  i  ni  eu  gollwng  hwy  i  golli. 


iii.  Y  Perygl  0  esgeuluso  Iachawdwriaeth  trwy’r  Mab.  II14 

Dyma’r  cyntaf  o  nifer  o  gasgliadau  ymarferol  a 
rhybuddiol  sydd  wedi  eu  gwau  i  fewn  i  ymresymiad 
yr  epistol.  Ó  gymaint  ag  y  mae  person  a  theyrnas  y 
Mab  yn  rhagori  ar  natur  a  safie’r  angylion,  nad  ydynt 
ond  gweinidogion,  o  gymaint  a  hynny’n  bwysicach  yw 
yr  hyn  a  lefarwyd  trwyddo  Ef  na’r  hyn  a  lefarwyd 
trwyddynt  hwy,  a  chymaint  yn  fwy  yw’r  perygl  o 
esgeuluso’r  naill  ddatguddiad  na’r  llall.  Ni  ddihangodd 
neb  heb  gosb  a  esgeulusodd  y  datguddiad  a  ddaeth  trwy 
angylion,  a  llai  byth  y  diangc  neb  a  esgeulusa  ddat- 
guddiad  y  Mab,  oblegyd  rhaid  iddo  Ef  ennill  buddugol- 
iaeth  lwyr  ar  ei  holl  wrthwynebwyr. 

1.  Am  hynny,  sef  yr  hyn  a  brofwyd  am  ragoriaeth  y 
Mab  yn  Pen.  l. 

Y  mae  yn  rhaid :  Gwell  na  We  ought  (fe  ddylem)  y 
C.S.D. ;  anghenraid  rheswm  yn  hytrach  na  dyled 
foesol  a  ddynodir. 

Ddal  yn  well :  yn  helaeíhach.  Hawliai  rhagoriaeth 
y  Mab  a’i  ddatguddiad  sylw  a  derbyniad  cyfatebol  gan 
ddynion. 

Y  pethau  a  glywsom  :  y  pethau  a  glybuwyd.  Ffordd 
arall  0  ddweyd  “  y  pethau  a  lefarodd  y  Mab.” 

Rhag  un  amser ;  rhag  digwydd  ( lest  haply,  C.S.D.). 
Teimla’r  awdwr  hwn  yn  ddwfn  y  perygl  i  ddynion  golli 
gafael  ar  yr  efengyl  yn  raddol  ac  heb  yn  wybod  iddynt 
eu  hunain.  Perygl  yr  “  Hebreaid  ”  hyn  oedd  nid 
gwrthod  Cristionogaeth  a  throi  oddiwrthi  yn  bendant  a 
chyhoeddus,  ond  llithro  yn  raddol  i  syniadau  a 
theimladau  llac  ac  isel  nes  colli  ei  sylwedd  hi,  tra  yn 
cadw’r  enw.  Rhag  dirywiad  mewnol,  anymwybodol  y 
rhybuddia’r  awdwr  hwy  drachefn  a  thrachefn. 
“  Ediychwch  frodyr  ”  (312) ;  “  Ofnwn  gan  hynny  ”  (41)  ; 
“  Byddwn  ddyfal  gan  hynny  ”  (411) ;  a  gwel  Pen.  6, 


Pennod  22]  AT  YR  HEBREA.ID  39 

2  Canys  os  bu  gadarn  y  gair  a  lefarwyd  trwy  angelion,  ac  os 
derbyniodd  pob  trosedd  ac  anufudd-dod  gyfiawn  daledigaeth ; 


[Eu]  gollwng  [hwy]  i  golli ;  i  lithro  heibio  (< irift 
away ,  C.S.D.),  fel  y  llithra  cwch  ar  gefn  y  llanw  heibio’r 
angorfa  a  methu  glanio.  Meddwl  yr  awdwr  yw  fod 
perygl  i  ddylanwadau  bydol  a  llygredig  i  gario’r 
“  Hebreaid  ”  ymaith  oddiwrth  wirionedd  yr  efengyl. 
cf.  “  Angor  yr  enaid  ”  (619).  Y  mae’r  nodyn  ar  ymyl  y 
ddalen  yn  y  Cyf.  Cym.  yn  anghywir.  Nid  “  llestri 
canddryll  ”  yn  gollwng  eu  cynnwys  a  olygir.  Y  mae’r 
gwirionedd  yn  sefydlog  fel  angorfa,  a  dyn  sydd  yn 
ansefydlog,  ac  mewn  perygl  o  golli  gafael  arno,  a  chael 
ei  gario  i  ryferthwy  anghrediniaeth.  Yr  un  perygl,  o 
dan  ffigyr  holiol  wahanol,  a  olygir  wrth  yr  hâd  a  hauwyd 
ymhlith  drain  (Mt.  1322). 

2.  Os  bu  gadarn  ;  Os  daeth  ya  sicr,  h.y.,  gan  fod 
canlyniadau  anufudd-dod  i  air  yr  angylion  wedi  proíì 
ei  ddwyfol  awdurdod.  Ymresymiad  o’r  llai  i’r  mwy. 

Y  gair  a  lefarwyd  trwy  angylion :  Y  ddeddf  Foesen- 
aidd.  Nid  oes  son  am  yr  angylion  ynglyn  â  rhoddiad  y 
ddeddf  yn  Ex.  19,  ond  datblygodd  y  syniad  yn  raddol 
mewn  cyfnod  diweddarach.  Ni  ddywedir  yn  unlle  yn 
yr  HD  fwy  na’u  bod  yn  bresennol  (Dt.  332  Salm  6816). 
Yn  y  TN  cyfeirir  atynt  fel  cyfryngau  rhoddiad  y  ddeddf 
(Act.  753  Gal.  319),  ac  hefyd  gan  josephus  (Hynaf.  XV.  53). 
Nid  oes  sail  i’r  dybiaeth  fod  yr  awdwr  yn  priodoli  holl 
ddatguddiad  yr  HD  i’r  angylion,  oblegyd  dywedodd  o’r 
blaen  fod  Duw  yn  llefaru  hefyd  trwy’r  proffwydi  (i1). 

Pob  trosedd  :  llyth.  camu  dros  y  liinell,  gweithredoedd 
croes  i’r  ddeddf ;  ac  anufudd-dod,  llyth.  cam«=wrando, 
gwrthod  gwrando,  yspryd  mewnol  croes  i’r  ddeddf  ac  yn 
gwrthod  cydsynio  â  hi.  Gwneud  yr  hyn  na  ddylid  a 
gwrthod  gwneud  yr  hyn  a  ddylid.  Yr  olaf  oedd  prif 
berygl  yr  “  Hebreaid.” 

Gyfiawn  daledigaeth,  sef  cosb  gyfartal  i  bob  anufudd- 
dod,  ym  marnedigaeth  Duw  (Lef.  io1'2  Num.  n33  i^32^ 
Dt.  48  Josh.  725  Dt.  2815'68  Ex.  3228).  Yn  ei  esboniad  0 


4° 


ÀT  YR  HEBREAID  [. Pennod  2à 


3  Pa  fodd  y'diangwn  ni,  os  esgeuluswn  iachawdwriaeth  gymaint, 


hanes  y  genedl,  mabwysiada’r  awdwr  yr  athrawiaeth 
Iddewig  fod  aflwydd  a  phoen  ac  angeu  yn  gosb  am 
bechod*^9'12^25).  Tra  nad  oedd  y  syniad  am  fyd  arall 
wedi  ei  ddatguddio  yn  yr  HD,  rhaid  oedd  i’r  gred  yn 
llywodraeth  Duw  gymeryd  rhyw  ffurf  o’r  fath,  ond  gwir- 
ionedd  rhannol  oedd,  ac  hawdd  iddo  fyned  yn  gyfeiliornad. 
Gwrth-dystiad  yn  erbyn  yr  athrawiaeth  yn  ei  ffurf  fwyaf 
aîlanol  yw  Llyfr  Job,  a  gwrthododd  Iesu  Grist  hi  yn 
bendant  (Luc  131'5  Ioan  g3).  Diau  fod  yn  aml  gysylltiad 
achosol  rhwng  pechod  a  dioddefaint  yn  y  byd  hwn,  ond 
o’r  tu  arall  gwelir  “yr  annuwiol  yn  gadarn  ac  yn  frigog 
fel  y  lawryf  gwyrdd  ”  a  gwas  yr  Arglwydd  yn  “  wr 
gofidus  a  chynnefin  a  dolur,”  oblegyd  y  mae  llywodraeth 
foesol  Duw  yn  llawer  eangach  na’r  byd  materol  ac 
amserol,  ac  ni  ddatguddir  hi  yn  llawn  ond  yn  y  byd 
ysprydol  a  thragwyddol.  Ac  er  fod  y  syniad  traddodiadol 
am  hanes  Israel  yn  cael  lle  yn  He,  y  mae  yn  amlwg 
mai’r  syniad  mwy  ysprydol  sydd  yn  llywodraethu  ei 
ymdriniaeth  â’r  bywyd  Cristionogoi.  Nid  cosbau 
tymhorol  yw  canlyniadau  pechod  yn  nheyrnas  y  Mab, 
ond  marwolaeth  ysprydol  (412  64'8). 

3.  Pa  fodd y  diangwn  ni:  Mae’r  pwyslais  ar  y  “ni”  y 
liefarodd  y  Mab  wrthynt  (i1)  mewn  gwrthgyferbyniad 
i’r  Israeliaid  na  chlywsant  ond  gair  angylion.  Gedy  yr 
awdwr  y  “  diangc  ”  yn  agored  i’r  darllenydd  ddychmygu 
y  fath  ganlyniadau  arswydus  raid  ddilyn  esgeuluso 
breintiau  gymaint  yn  rhagorach  (io28'29). 

Os  esgeuluswn  :  os  weái  esgeuluso.  Nid  ei  gwrthod, 
ond  bod  yn  ddiofal  a  difater  ar  ol  ei  derbyn.  Dynoda’r 
gair  ynddo’i  hunan  agwedd  meddwl  sydd  yn  barhaus  yn 
anufudd  neu  ddifater,  ond  defnyddia’r  awdwr  y  ffurf 
amhenodol  ( aorist )  ar  y  ferf  er  casglu  holl  esgeulusdod 
bywyd  ynghyd  megis  un  weithred. 

Iachawdwriaeth  trwy’r  Mab  mewn  gwrthgyferbyniad 
i’r  gair  neu’r  ddeddf  a  ddaeth  trwy  angylion.  (Gwel  ar  i14). 


Pennod  23]  ÁT  YR  HEBREAID  4ì 

yr  hon,  weai  dechreu  ei  thraethu  trwy  yr  Arglwydd,  a  sicrhâwyd  i 
ni  gan  y  rhai  a 'i  clywsant  ef  : 


Gymaint.  Mor  fawr  a g  y  gwelir  hi  yng  ngoleu 
person  y  Cyfryngwr. 

Yv  hon  :  Y  faíh  un  (neu  gan  ei  bod,  inasmuch  as). 
Rhydd  yr  awdwr  dair  o  arwyddion  ei  mawredd : — 

(1)  Cyhoeddwyd  hi  gan  yr  Arglwydd  [Iesu  Grist] ; 

(2)  Sicrhawyd  hi  gan  y  rhai  a’i  clywsant  Ef ;  a  (3) 
rhoddodd  Duw  ei  hun  brawfion  ychwanegol  o’i 
gwirionedd  hi. 

Wedi  dechreu  ei  thraethu  :  Wedi  cael  dechreuad  i’w 
llefaru,  h.y.,  wedi  cael  ei  dechreu  a’i  llefaru. 

Tvwy  yv  Arglwydd  :  Cyfrwng  datguddiad  oedd  Iesu 
Grist,  a  Duw  oedd  ei  ffynhonnell.  Dechreuwyd  galw 
Iesu  Grist  yn  “  Arglwydd  ”  yn  gynnar  yn  hanes  yr 
eglwys  (Act.  i21  433  91 ;  Iago  57 ;  1  Thess.  i3  417 ;  Gal.  618 ; 
1  Cor.  46 ;  2  Cor.  56).  Arwydd  sicr  oedd  hynny  fod  yr 
eglwys  yn  ymarferol  wedi  rhoddi  iddo  safle  ddwyfol, 
oblegyd  “Arglwydd”  yw’r  gair  cyson  yn  yr  LXX.  i 
gyfieithu  “Jehofa’n.”  Gelwir  Iesu  Grist  yn  Arglwyddyn 
llawer  amlach  yn  yr  Actau  ac  yn  epistolau  Paul  a  Phedr 
nag  yn  He,  lle  na  wneir  ond  pedair  neu  bump  o 
weithiau  (i10  714  1320  ac  feallai  1214).  Mwyaf  oll  yr  urddas 
a  ddynoda’r  gair  yn  y  fan  hon,  gan  mai  anaml  y 
defnyddia’r  awdwr  ef. 

A  sicrhawyd  :  Yr  un  gair  a  gyfieithir  “a  fu  gadarn  ” 
yn  adn.  2,  ac  mewn  gwrthgyferbyniad  i  hwnnw  y 
defnyddir  ef  yma.  Golyga  bregethiad  cywir  o’r  efengyl 
a’r  arwyddion  cyd-fynedol  (adn.  4). 

I  ni  :  Hyd  atom  ni.  Fe’i  trosglwyddwyd  o’i 
dechreuad  hyd  atom  ni,  ac  fe’i  sicrhawyd  hi  i  ni. 

Gan  y  rhai  a'i  clywsant  ef:  llyth.  gao  y  rhai  a 
glywsant,  ond  rhydd  y  Cyf.  Cym,  y  synwyr  yn  fwy 
cywir.  Yr  oedd  yr  awdwr  a’i  ddarllenwyr  wedi  derbyn 
yr  efengyl  gan  y  rhai  a  glywsant  Iesu  Grist  yn  nyddiau 
ei  gnawd.  Credir  yn  gyffredin  fod  y  ffaith  hon  yn  cau 


42 


AT  YR  HEBREAID 


[. Pennod  24 

4  A  Duw  hefyd  yn  cyd-dystiolaethu,  trwy  arwyddion  a  rhyfedd- 
odau,  ac  arnryw  nerthoedd,  a  doniau  yr  Yspryd  Glân,  yn  ol  ei 
ewyllys  ei  hun  ? 


allan  y  posibilrwydd  mai  Paul  oedd  awdwr  He,  oblegyd 
dywed  ef  yn  bendant  na  dderbyniodd  efe  yr  efengyl  gan 
ddisgyblion  personol  yr  Arglwydd  Iesu,  ond  yn  union- 
gyrchol  “trwy  ddatguddiad  lesu  Grist  ”  (Gal.  i12 
Cor.  ii23  153).  Cauir  allan  hefyd,  wrth  reswm,  holl 
ddisgyblion  personol  Iesu  Grist.  (Gwel  Rhagarweiniad 
III.  2  i.). 

4.  A  Duw  hefyd  yn  cyd-dystiolaethu  gyda  hwynt  pan 
yn  pregethu. 

Tmy  arwyddion  a  rhyfeddodau :  Ceir  y  ddau  air  hyn 
yn  aml  gyda’u  gilydd  yn  y  TN  yn  dynodi  gwyrthiau  neu 
ryw  ddigwyddiadau  eithriadol  (Mt.  2424  ;  Marc  1322; 
Ioan  448  ;  Act.  219’43  430  512  68  yS6  143  1512;  Rhuf.  1519; 
2  Thess.  29).  Yn  gyffredin  dynoda’r  ddau  air  yr  un  ffaith 
dan  agweddau  gwahanol.  Rhyfeddodau ,  am  eu  bod  yn 
bethau  anghyffredin,  yn  tynnu  sylw  a  chreu  syndod,  ac 
arwyddion  am  eu  bod  yn  tystiolaethu  am  rywun  neu 
rywbeth  y  tu  ol  iddynt. 

Ac  amryw  nerthoedd :  Gall  y  frawddeg  olygu 
(1)  gweithredoedd  nerthol,  sef  gwyrthiau  (Marc  62,5 ; 
Mt.  1358),  neu  (2)  y  gallu  i’w  gwneuthur  a  ddaethai  i’r 
golwg  yn  yr  arwyddion  a’r  rhyfeddodau  (Marc  614 ; 
1  Cor.  1210,28 ;  2  Thess.  29). 

A  doniau  yr  Yspryd  Glân :  cyfraniadau  o’r  Yspryd 
Glan.  Duw  sydd  yn  rhoddi’r  Yspryd  Glân,  ac  er  mai 
un  Yspryd  yw  ef,  rhennir  ef  mewn  dylanwad  a  gweith- 
redoedd  “  i  bob  un  o’r  neilldu  ”  (1  Cor.  1211  ;  2  Cor.  io18; 
Act.  28).  Golygir  doniau  ysprydol  o’r  fath  a  ddesgrifir 
yn  1  Cor.  12  a  14,  pethau  amlwg  i  bawb,  yn  hytrach  na 
dylanwadau  moesol  oddifewn.  Apelia’r  awdwr  at  ei 
ddarllenwyr  fel  rhai  oedd  wedi  gweled  y  gwyrthiau,  ac 
oeddynt  eto  yn  credu  ynddynt. 

Yn  ol  ei  ewyllys  ei  hun  :  Yn  oi  gweithrediad  ei  ewyllys 
ef,  sef  Duw.  Y  tu  ol  i  holl  foddau  datguddiad  iachaw- 


AT  YR  HEBREAID 


Pennod  25] 


43 


5  Canys  nid  i’r  angelion  y  darostyngodd  efe  y  byd  a  ddaw,  am 
yr  hwn  yr  ydym  yn  llefaru. 


dwriaeth,  yn  y  Mab  a’r  apostolion,  yn  y  gwyrthiau  a 
thrwy  yr  Yspryd  Glân,  y  mae  ewyllys  Duw  yn  gweith- 
redu  o  hyd. 

iv.  Y  Mab  a’r  Ddynoliaeth.  II.6'18 
(i)  Iselder  ac  Urddas  Dyn.  25’8 

Wedi  dangos  cymhwyster  Crist  i  ddatguddio  Duw 
ar  gyfrif  gogoniant  ac  awdurdod  ei  natur  ddwyfol,  a’i 
safle  frenhinol,  a  gwasgu’r  gwirionedd  at  ei  ddarllenwyr, 
â  yr  awdwr  yn  ei  flaen  i  ddangos  ymhellach  ei 
gymhwyster  i  fod  yn  awdwr  iachawdwriaeth  ar  gyfrif  ei 
ymostyngiad  a’i  aberth  yn  natur  dyn. 

5.  Adn.  newid-ymadrodd,  yn  cydio  yn  uniongyrchol 
wrth  21’4,  ond  hefyd  yn  cysylltu  ymresymiad  pen.  i  â’r 
hyn  sydd  yn  dilyn. 

Canys,  neu  oblegyd :  Gorffwysa  hawliau’r  iachaw- 
dwriaeth  fawr  yng  Nghrist,  rhagor  eiddo’r  ddeddf,  nid 
yn  unig  ar  urddas  ei  berson  dwyfol,  ond  hefyd  ar 
ddyrchafiad  dynoliaeth  uwchlaw’r  angylion  ym  mherson 
Crist. 

Nid  i'r  angylion  :  Nid  i  angylion,  heb  y  fanod  ;  nid  i 
angylion  fel  dosbarth  cyffredinol,  ond  i  ddynion. 

Y  darostyngodd  efe ,  sef  Duw. 

Y  byd  a  ddaw ,  mewn  gwrthgyferbyniad  i’r  byd  hwn, 
lle  yr  oedd  rhyw  fath  o  lywodraeth  gan  yr  angylion, 
oblegyd  er  mai  “ysprydion  gwasanaethgar  ”  oeddynt  yn 
eu  perthynas  â  Duw  ac  â’r  Mab,  golygai  eu  gwasanaeth, 
ac  yn  arbennig  eu  swyddogaeth  yn  rhoddiad  y  ddeddf, 
ryw  awdurdod  dros  ddynion  (i7,14  22).  Yr  oedd  y  syniad 
hwn  yn  un  cyffredin  ymhlith  yr  Iddewon  (Dan.  423  io18’ 
20-21  121 ;  Dt.  328’  LXX.  lle  y  cyfieithir  “  yn  ol  rhifedi 
angylion  Duw  ”  yn  lle  “  meibion  Israel,”  Ecclus.  1717). 
Golyga’r  frawddeg,  Y  byd  0  ddynion  sydd  i  ddyfod,  byd 
delfrydol  teyrnas  y  Messiah,  pan  fydd  hi  wedi  ei 


44  AT  YR  HEBRÈAID  [ Pennod  26 

6  Eithr  un  mewn  rhyw  fan  a  dystiolaethodd,  gan  ddywedyd,  Pa 


chyflawni.  Nid  y  byd  tuhwnt  i’r  bedd,  na’r  nefoedd,  ond 
y  byd  sydd  yn  awr  yn  bod  yn  hanfod  bur  y  delfrydol,  ac 
a  sylweddolir  yn  hanes  dyn  pan  ddarostyngir  pob  peth 
i’r  Mab  (i18),  ac  ynddo  Ef,  i’r  ddynoliaeth  (28,9).  Yng 
nghylch  ymddangosiad  ac  hanes  ar  y  ddaear,  nid  yw’r 
byd  sydd  i  fod  eto  wedi  dod.  “Yr  awrhon  nid  ydym 
ni  eto  yn  gweled  ”  (adn.  7),  ond  “yr  ydym  ni  yn  gweled 
Iesu  ”  (adn.  8),  yn  wystl  a  sicrwydd  ei  fod  mewn 
gwirionedd,  ac  y  daw  mewn  hanes.  ÍGwel  ar  i1  ac 
Adnodiad  E). 

Am  yv  Jmn  yv  ydym  yn  llefani :  Yr  hyn  yw  testyn  ein 

llith, 

6.  Eithv  :  o’r  tu  arall. 

Un  mewn  vhyw  fan  :  Dyma’r  unig  gyfeiriad  gan  yr 
awdwr  at  unrhyw  awdwr  dynol  i’r  HD,  a  golyga  ei  ffurf 
amhenodol,  nid  fod  amheuaeth  am  awduraeth  y  Salm, 
ond  ei  fod  yn  dyfynnu  geiriau  adnabyddus,  ac  nad  oedd 
person  yr  awdwr  o  un  pwys  neilltuol.  (Gwel  Ad- 
nodiad  C). 

A  dystiolaeihodd  :  Fel  y  gwna  tyst  mewn  llys,  yn 
erbyn  y  syniad  o  deyrnas  yr  angylion,  ac  o  blaid 
teyrnas  dyn  (neu  y  Mab). 

Yn  y  teitl,  gelwir  Salm  8  yn  “  Salm  Dafydd,”  ond 
nid  oes  i’r  teitl  unrhyw  awdurdod.  Dibynna  syniadau’r 
Salm  ar  Gen.  i26  27,19’20,  ac  ar  Es.  40-45,  a  chyfansoddwyd 
hi  yn  ddiau  ar  ol  y  gaethglud.  Ei  phwnc  ydyw 
(1)  moliannu  mawredd  a  gogoniant  Duwfel  y’u  gwelir  yn 
y  greadigaeth,  a  (2)  synnu  at  yr  urddas  a  osododd  Duw 
ar  ddyn,  yr  hwn  a  ymddengys  mor  ddistadl  o’i  gymharu 
â’r  cread,  ond  a  wisgwyd  â  gogoniant  ac  awdurdod 
uchlaw  pob  peth  crëedig,  fel  eiddo’r  Duwdod  ei  hunan. 
Llethir  meddwl  dyn  yn  aml  gan  y  teimlad  o’i  fychander 
ei  hunan  mewn  cymhariaeth  i  eangder  a  nerth  a 
gogoniant  y  byd  materol.  Teimlad  cyfarwydd  i’r  oes 
wyddonol  bresennol  yw  hwn,  ac  nid  yw  yn  hawdd  codi 
gyda’r  Salmydd  i  weled  mawredd  dyn,  oblegyd  gorwedd 
hwnnw  yng  nghuddle  ei  fywyd  ysprydol. 


Pennod  26]  AT  YR  HEBREAÌD  45 

beth  yw  dyn,  i  ti  feddwl  am  dano  ?  neu  fab  dyn,  i  ti  ymweledâg  ef  ? 


Dyfynna  awdwr  He  adn.  4-6,  gan  roddi  iddynt  ystyr 
ychydig  yn  wahanol  i’r  gwreiddiol.  Rhyfeddu  wnai’r 
Salmydd  at  fawredd  dyn  er  distadled  ei  ymddangosiad, 
ond  yn  He  pwysleisir  ei  ddarostyngiad  yn  ogystal  a’i 
fawredd.  Nid  oedd  golwg  y  Salm  yn  wreiddiol  ar 
berson  y  Messiah,  ond  cân  o  fawrygiad  ar  urddas  dyn 
yn  gyffredinol  oedd  hi.  Nid  ymddengys  ychwaith  fod 
yr  Iddewon  wedi  rhoddi  i’r  Salm  hon  ystyr  Fessianaidd. 
Ond  cymhwyswyd  hi  at  Iesu  Grist  gan  Paul  (1  Cor.  1527; 
Eph.  i22).  Gwahaniaetha  esbonwyr  yn  eu  barnau  am 
yr  ystyr  roddir  i’r  geiriau  a  ddyfynnir  yn  He  yn  adn. 
6-8.  Deil  rhai  mai  at  ddyn  y  mae’r  cyfeiriad,  oblegyd 
nas  gallai’r  awdwr  synnu  fod  Duw  yn  meddwl  am  ei 
Fab,  ac  mai  yn  adn.  9  y  dygir  Crist  ì  fewn  gyntaf  mewn 
gwrthgyferbyniad  i  ddyn.  O’r  tu  arall  dadleuir  fod  rhai 
o  osodiadau  adn.  6-8  yn  rhy  urddasol  i’w  priodoli  i  ddyn, 
ac  fod  yr  holl  ddesgrifiad  yn  cario  ymlaen  ddysgeidiaeth 
yr  awdwr  am  deyrnas  y  Mab.  Ond  pa  angen  gwahanu’r 
ddau  ystyr  sydd  ?  Prif  bwnc  yr  awdwr  yw  cym- 
hwyster  Iesu  Grist  yn  anad  neb  i  fod  yn  Waredwr,  ac 
un  agwedd  ar  ei  gymhwyster  yw  ei  berthynas  â  dynion. 
Gwelai  yng  ngeiriau’r  Salmydd  ddesgrifiad  o  ddwy 
ystad  dyn,  ei  ddarostyngiad  presennol  a’i  ogoniant 
dyfodol  ;  ond  gwelai  hefyd  mai  ym  mherson  Crist  yn 
unig  y  deuai  dyn  i’w  ogoniant,  ac  na  ddeuai  heb  i 
Grist  yn  gyntaf  gyfranogi  o’i  ddarostyngiad  ef. 
Dynoliaeth  oedd  ym  meddwl  y  Salmydd,  ac  nid  yw  o 
fawr  bwys  pa  un  a  dybiai  awdwr  He  fod  y  Salmydd  yn 
golygu’r  Messiah,  neu  ynte  ai  derbyn  esboniad  Paul  ar 
y  geiriau  a  wnaeth,  neu  eto  roddi  iddynt  yr  esboniad 
hwn  ei  hunan,  oblegyd  ei  syniad  ef  yw  fod  dynoliaeth  i 
gyfranogi  o  ogoniant  Crist,  trwy  iddo  Ef  gyfranogi  yn  ei 
darostyngiad  hi.  Gall  fod  yr  awdwr  fel  hyn  yn  bwriadu 
cwrdd  â  dau  anhawster  ym  meddyliau  ei  ddarllenwyr. 
(a)  Yr  oedd  darostyngiad  Crist  “  i’r  Iddewon  yn  dram- 
gwydd,  ac  i’r  Groegwyr  yn  ífolineb,”  ond  dyma  ysgrythyr 
yn  dangos  fod  dynoliaeth  gyfan  trwy  ddarostyngiad  i 
gyrraedd  gogoniant ;  a  pha  fodd  y  gallai  oddieithr  i 


4ô  AT  YR  HEBREAlD  \Pennod  4 

7  Ti  a’i  gwnaethost  ef  ychydig  îs  na’r  angelion  ;  â  gogoniant  ac 


Dywysog  iacbawdwriaeth  ddod  lawr  ati  i’w  harwain  i 
fyny.  (b)  Eglur  yw  fod  digalondid  wedi  meddiannu  r 
“  Hebreaid,”  gan  gymaint  y  gorthrwm  a’r  erlid  a 
ddioddefent  fel  Cristionogion,  ac  yr  oedd  angen  eu 
sicrhau  fod  Crist  a’r  saint  yn  y  diwedd  i  gael  goruch- 
afiaeth. 

Pa  beth  yw  dyn  ?  Cynnygir  dau  ystyr :  (i)  Mor 
fawr  yw  dyn  gan  fod  Duw  yn  meddwl  am  dano  ac  yn 
ymweled  âg  ef !  (2)  Mor  fach  yw  dyn  i  Dduw  sylwi 

arno  o  gwbl !  Gorffwysa’r  esboniad  cyntaf  ar  y 
dybiaeth  mai’r  Messiah  oedd  ym  meddwl  y  Salmydd,  ond 
cyferbynnu  y  mae  ef  fychander  dyn  yn  y  greadigaeth 
weledig,  a’r  urddas  a  osododd  Duw  arno.  Y  mae’r 
geiriau  Hebraeg  am  “  ddyn  ”  a  “  mab  dyn  ”  yn  awgrymu 
dyn  yn  ei  waeledd  a’i  iselder  daearol.  Ond  y  mae  yn 
fwy  eglur  fod  He  yn  edrych  ar  ddyn  yn  gyntaf  yn  ei 
ddarostyngiad  islaw’r  angylion,  ac  wedi  hynny  yn  ei 
ddyrchafiad  uwchlaw  pob  peth. 

Neu  fab  dyn  :  cyfystyr  â  dyn.  Nodwedd  adnabyddus 
ar  farddoniaeth  Hebraeg  yw’r  gyfatebiaeth,  lle  y  gosodir 
yr  un  syniad,  neu  syniadau  cyffelyb,  mewn  geiriau 
gwahanol  mewn  dwy  linell  gyfochrog. 

Pan  feddyliai  Duw  am  ddyn,  y  mae  wrth  hynny  yn 
ymweled  âg  ef. 

7.  Ti  a'i  gwnaethost :  Golyga’r  Hebraeg  yn  naturiol 
fod  dyn  wedi  ei  greu  yn  yr  ystad  a  nodir,  ond  dynoda’r 
Groeg  yn  yr  LXX.  a  He  ddarostwng  o  safle  uwch  i 
safle  îs. 

Ychydig :  Golyga’r  Hebraeg  ychydig  mewn  graddau, 
ond  gall  y  Groeg  olygu  yn  ogystal  dros  ychydig  amser, 
fel  ymyl  y  ddalen.  Dewisa  llawer  yr  ail  ystyr  am  y 
defnyddir  y  gair  drachefn  am  Iesu  Grist  (adn.  9),  a’i 
bod  yn  amhriodol  son  am  raddau  ei  ddarostyngiad  Ef 
islaw’r  adgylion,  ar  ol  y  pwyslais  a  roddwyd  ar  ei 


AT  YR  HEBREAID 


Pennod  27] 


47 


anrhydedd  y  coronaist  ti  ef,  ac  a’i  gosodaist  ef  ar  weithredoedd  dy 
ddwylaw. 


ragoriaeth,  ond  anghofia’r  esbonwyr  hyn  fod  yr  ail  ystyr 
wedi’r  cwbl  yn  cynnwys  y  gyntaf ;  os  yn  îs  o  gwbl,  y 
mae  yn  îs  mewn  graddau. 

Is  na'r  angylion  :  Y  gair  Elohînt  sydd  yn  yr  Hebraeg, 
a  gyfieithir  yn  llyth.  “  duwiau,”  ond  a  ddefnyddir  yn 
yr  HD  hefyd  am  “  Dduw,”  a  cheir  ef  rai  troion  am 
yr  angylion  (Salm  821  gj7  291  1381),  ac  feallai  am  ddynion 
(Ex.  216  227'8  Salm  826),  Defnyddir  y  gair  felly  fel  enw 
cyffredin  am  ddosbarth  o  fodau  urddasol  ac  aruchel. 
Ystyr  yr  holl  frawddeg  yn  yr  Hebraeg  yw  :  “  Creaist 
ddyn  mor  ogoneddus  fel  nad  yw  ond  ychydig  yn  îs  na’r 
bodau  nefol  ”  (Gen.  i26).  Ym  marddoniaeth  y  Salm 
cyfetyb  i’r  llinell  nesaf,  ond  yn  yr  LXX.  a  He  parheir  yn 
y  frawddeg  hon  syniad  adn.  6  :  “  darostyngaist  ddyn  i 
safle  ychydig  îs  na’r  angylion,”  a  hwythau  ymhell  islaw’r 
Mab  yn  ei  hanfod  briodol. 

Gogoniant :  Gwel  ar  i8. 

Anrhydedd  :  Y  gwerth  neu’r  urddas  naturiol  sydd  yn 
disgleirio  allan  yn  y  gogoniant,  neu  y  parch  a  delir  i’w 
urddas  ar  gyfrif  y  gogoniant  gweledig.  Perthyna’r 
gogoniant  i  hanfod  y  peth  ei  hunan,  ond  golyga’r  anrhydedd 
werthfawrogiad  o  hono  gan  ryw  feddwl  y  tu  allan  iddo. 

Coronaist :  Yn  y  Salm  golygir  fod  dyn  fel  y  mae  o 
dan  goron,  ond  yn  He  dyn  fel  y  mae  i  fod ,  dyn  mewn 
delfryd  a  bwriad,  sydd  eto  heb  eu  cyflawni. 

Ac  a'i  gosodaist  ef ,  Ni  cheir  y  frawddeg  hon  yn 

rhai  o’r  llawysgrifau  goreu,  a  thybir  mai  rhyw  gopîwr  a’i 
dygodd  i  fewn  o’r  LXX.  Dylasai’r  frawddeg  gyntaf  yn 
adn.  8  fod  wedi  ei  hychwanegu  at  adn.  7. 

8.  Dysga’r  ysgrythyr  yn  Salm  8  a  Gen.  1  fod  Duw 
wedi  gosod  dyn  yn  arglwydd  y  greadigaeth,  ac  nis  gall 
hynny  olygu  llai  na  bod  pob  peth  o  dan  ei  lywodraeth 
ef,  nid  yn  unig  anifeiliaid  ac  adar  a  physgod  (Salm  87'8), 
ond  holl  gylch  eang  pob  peth  ond  Duw,  elfennau  natura 
galiuoedd  y  byd  moesol,  gan  gynnwys  yr  angylion,  ac 


AT  YR  HEBREAID 


\Pennod  28 


48 

8  Ti  a  ddarostyngaist  bob  peth  dan  ei  draed  ef.  Canys  wrth 
ddarostwiig  pob  peth  iddo,  ni  adawodd  efe  ddim  heb  ddarostwng 
iddo. 


yn  arbennig  y  byd  a  ddaw,  byd  perífaith  y  delfrydau 
ysprydol.  Ond  ymddengys  fod  profiad  yn  gwrthddweyd 
yr  ysgrythyr.  Nid  yw  anifeiliaid  y  maes,  na  galluoedd 
natur,  nac  amgylchiadau  bywyd,  a  llai  byth  nerthoedd  y 
byd  a  ddaw,  eto  o  dan  lywodraeth  dyn.  Yn  hytrach 
gorthrymir  ef  ganddynt  hwy.  Trinia’r  awdwr  yn  y  fan 
hon  gwestiwn  caletaf  pob  athroniaeth  a  chrefydd,  y 
gagendor  rhwng  delfryd  a  phrofiad,  rhwng  yr  addewid 
a’i  chyflawniad,  rhwngyr  hyn  a  ddylai  fod  a’r  hyn  sydd. 
Trychineb  hanes  Israel  oedd  iddi  weled  mor  glir 
fwriadau  Jehofah,  a  methu  mor  druenus  eu  sylweddoli. 
Gwelodd  Plato  mewn  delfryd  y  weriniaeth  berffaith,  ona 
methodd  a’i  gosod  mewn  ymarferiad  mewn  un  pentref. 
Maes  brwydr  gyfartal  rhwng  goleuni  a  thywyllwch  oedd 
goreu  crefydd  Persia.  Gwelodd  Buddha  harddwch 
rhinwedd,  ond  cymaint  oedd  gallu’r  trueni,  fei  y  tybiai 
mai  gwell  oedd  darfod  â  bywyd,  na  dilyn  lledrith 
dedwyddwch  heb  byth  orddiwes  ei  sylwedd.  Yn  yr 
eglwys  foreuol,  cyd-gasglodd  holl  ffurfiau’r  cwestiwn  a’r 
atebion  hefyd  ym  meddyliau’r  Gnosticiaid— -deuoliaeth, 
negyddiaeth,  delfrydiaeth,  angylion,  a  Iesu  Grist  yn  eu 
plith,  ond  yr  oedd  yr  ateb  yn  rhy  lawn  o  gymysgedd  ac 
anhawsterau  i  fod  nac  yn  wir  nac  ymarferol.  Nid  oedd 
ddim  amgen  na’r  hen  aml-dduwiaeth  yn  ffug-wisgoedd 
athroniaeth;  ac  yn  lle  darostwng  y  byd  i  drefn  a 
theyrnasiad  yr  yspryd,  creu  annhrefn  gwaeth  na’r 
tryblith  cyntaf  a  wnai.  Ni  chyrhaeddir  y  “byd  a  ddaw  ” 
ar  hyd  ysgol  angylion  Gnosticiaeth.  Feallai  fod  yr 
awdwr  yn  dadleu  yn  erbyn  dechreuadau’r  gyfundrefn 
honno.  Ond  a  oes  ynte  ryw  ffordd  araìl  i’w  gyraedd  ? 

(2)  Yf  angenrheiärwydd  am  yv  ymgnawdoliad.  2 948 

9.  Atebiad  yr  awdwr  yw  Iesu,  wedi  dod  yn  natur 
dyn,  a  marw,  a’i  goroni  â  choron  teyrnas  dynoliaeth. 
Cödai’r  cwestiwn  o’r  dyfynniad  o  Salm  8,  a’r  adn.  hon 
yw  yr  atebiad,  ac  er  fod  ei  rediad  yn  glir,  y  mae  rhai  o’i 
bwyntiau  yn  dra  dyrys  i’w  deall, 


Pennod  29] 


AT  YR  HEBREAID 


49 


9  Eithr  yr  ydym  ni  yn  gweled  Iesu,  yr  hwn  a  wnaed  ychydig  yn 
îs  na’r  angelion,  oherwydd  dioddef  marwolaeth,  wedi  ei  goroni  â 


Eithr yr  ydym,  &>c.:  Yn  hytrach,  “Ond  yr  ydym  niyn 
canfod  [neu  edrych  ar]  yr  hwn  a  wnaed  ychydig  yn  is 
na’r  angylion,  Iesn;”  nid  y  gair  a  gyfieithir-“  gweled  ”  yn 
adn.  8  sydd  yma,  ond  un  a  ddyno  ìa  yn  fwy  pendant  y 
weithred  o  edrych.  Dyma’r  esboniad  llawn  ar  Salm  8. 
Yn  ei  ymgnawdoliad  daeth  Iesu  yn  gyfrannog  o 
ddarostyngiad  dyn,  fel  y  deuai  dyn  yn  gyfrannog  o’i 
deyrnas  yntau. 

Oherwydd  dioddef  marwolaeth :  oblegyd  dioddefaint 

marwolaeth.  Nid  marw  yn  unig,  ond  marw  gyda 
dioddefaint.  Ni  chaniata  trefn  y  geiriau  yn  y  Groeg 
gysylltu’r  frawddeg  â’r  un  flaenorol,  fel  pe  dywedai  fod 
Iesu  wedi  ei  ddarostwng  am  iddo  farw ;  yr  oedd  ei 
ymgnawdoliad  yn  unig  yn  ei  ddwyn  yn  îs  na’r  angylion. 

Wedi  ei  goroni :  Allwedd  esboniad  yr  adnod  yw  yr 
atebiad  i’r  cwestiwn :  Pa  bryd  y  coronwyd  Iesu  ?  Yr 
anhawster  yw  y  saif  y  frawddeg  yn  y  canol  rhwng 
dau  gyfeiriad  at  ei  farwolaeth.  Ymranna’r  atebion  i 
ddau  ddosbarth  : — 

(1)  Cyn  ei  farwolaeth  ;  (a)  cyn  ei  ymgnawdoliad  ; 
“  wedi  ei  goroni  .  .  .  .  er  mwyn  dioddef  marwolaeth  fel 
.  .  .  .  y  gallai  brofi  marwolaeth  dros  bobdyn  ”  (Rendall). 
( b )  Yn  ei  ymgnawdcliad,  pan  gydnabyddodd  Duw  ef  yn 
Fessiah  yn  ei  fedydd  a’i  weddnewidiad  ;  ei  ymostyngiad 
oedd  ei  ogoniant ;  wrth  ddod  i  lawr  yr  enillodd  ac  y 
cafodd  ei  goron  (Hofmann,  Bruce,  Matheson,  Milligan, 
a  Dods). 

(2)  Yn  ei  esgyniad  i  ddeheulaw  Duw  :  “  Oblegyd 
dioddefaint  marwolaeth,  wedi  ei  goroni  ....  fel  ...  . 
y  profai  flas  marwolaeth  dros  bob  dyn  ”  (Edwards, 
Westcott,  Davidson,  Von  Soden  a’r  mwyafrif).  Y  prif 
wrthwynebiad  i’r  esboniad  diweddaf  yw  fod  y  frawddeg 
“  fel  y  profai  farwolaeth  ”  yn  dilyn,  ac  yn  naturiol  yn 
üibynnu  ar  y,  coroni,  ac  felly,  yn  ol  yr  esboniad  hwn,  ar 
ei  esgyniad  hefyd.  Ond  nid  oes  synwyr  mewn  dweyd 


AT  YR  HEBREAID 


50 


[Pennod  2S 


gogoniant  ac  anrhydedd  ;  fel  trwy  ras  Duw  y  profai  efe  farwolaeth 
dros  bob  dyn. 


iddo  esgyn  er  mwyn  marw.  O’r  tu  arall  y  syniad  hwn 
sydd  fwyaf  cydwedd  â  rhediad  meddwl  ac  ymresymiad 
yr  awdwr.  “  Wedi  puro  pechodau  ”  trwy  farw  “  yr 
eisteddodd  ar  ddeheulaw’r  Mawredd  ”  (i1,18).  Yn  adn.  8 
cyfaddefir  na  welwn  ni  eto  bob  peth  wedi  ei  ddarostwng, 
ond  yn  adn.  9  dywed  y  gwelir  Iesu  wedi  ei  goroni.  Y 
sicrwydd  y  daw’r  broffwydoliaeth  i  ben  yw  fod  Iesu 
trwy  ei  ddarostyngiad  wedi  esgyn  i’r  orsedd.  A’r  un 
rhediad  meddwl  sydd  yn  adn.  10,  mai  trwy  ddioddefaint 
y  daw’r  perífeithio.  Cyffelyb  yw  dysgeidiaeth  Paul, 
wedi  i’r  Iesu  ddarostwng  ei  hun  a  marw  “  Duw  a’i 
tra-dyrchafodd  yntau”  (Phil.  2").  Ond  beth  wneir  â’r 
frawddeg  olaf  o’r  adn.  ?  Gellir  ei  deall  fel  yn  dibynnu, 
nid  ar  y  “  coroni,”  ond  ar  yr  oll  o’r  brawddegau  o’i  blaen, 
ac  yn  dangos  mai  pwrpas  yr  ymostyngiad,  y  marw  a’r 
esgyniad  oedd,  fel  y  byddai  ei  farwolaeth  yn  rhinweddol 
dros  bob  dyn.  Nid  amcan  y  frawdddeg  yw  dweyd  ei 
fod  wedi  marw;  yr  oedd  hynny  wedi  ei  ddweyd  o’r  blaen, 
ond  fod  ei  farwolaeth  ar  gyfrif  ei  esgyniad,  er  lles  pob 
dyn,  Yn  y  nef  y  mae  ei  offeiriadaeth  yn  dod  i’w 
heffeithiolrwydd.  Dylid  o  hyd  edrych  am  gysylltiadau 
ysprydol  yn  fwy  na  threfn  amserol  yn  He.  Perthyna 
marwolaeth  Crist,  yn  ogystal  a’i  berson  a’i  ogoniant,  i’r 
pethau  tragwyddol  uchlaw  amser  (724). 

Fel  trwy  râs  Duu> :  Achos  gwreiddiol  holl  drefn 
iachawdwriaeth  yw  grâs  Duw  tuag  at  ddyn.  Nid  yw 
yn  amhosibl  synied  mai  grâs  Duw,  yn  yr  ystyr  o  gariad 
tuag  at  Iesu  Grist  a  olygir,  yn  rhoddi  iddo  y  fraint  o  fod 
yn  Waredwr. 

Ceir  darlleniad  arall :  Ar  wahan  i  Dduw.  Esbonir 
y  darlleniad  hwn  naill  ai  (a)  fod  marwolaeth  Crist  ar 
wahan  i’w  natur  ddwyfol,  ond  nid  yw  hynny  yn  wir,  ac 
y  mae  yn  groes  i  ddysgeidiaeth  yr  epistol  hwn  (gwel 
Adnodiad  D)  ;  neu  ( b )  iddo  farw  heb  Dduw,  gan  i  Dduw 
ei  adael  (Mt.  2748)  ;  nid  yw  hynny  ychwaith  yn  wir,  ac 
nid  oes  awgrym  o’r  fath  syniad  yn  yr  epistol  hwn  ;  neu 


Pennod  210]  AT  YR  HEBREAID  51 

10  Canys  gweddus  oedd  iddo  ef,  0  herwydd  yr  hwn  y  mae  pob 


(c)  iddo  farw  dros  bawb  ond  Duw  ;  neu  (d)  iddo  farw 
i  gael  awdurdod  dros  bawb  ond  Duw;  ond  y  mae’r  ddau 
beth  hyn  mor  eglur  fel  na  byddai  eisiau  eu  dweyd. 
Camgymeriad  copîwr  yw’r  darlleniad  ;  y  mae’r  ddwy 
frawddeg  yn  lled  debyg  0  ran  ffurf  yn  y  Groeg. 

Y  pYofai  farwolaeth :  Y  profai  flas  marwolaeth. 
Ymadrodd  fìgyrol  am  farw,  wedi  dod  feallai  o’r  arferiad 
o  ddienyddio  trwy  roddi  gwenwyn  i’w  yfed,  fel  y  gwnaed 
â  Socrates.  Nid  yw  yn  golygu  mai  marw’n  brin  a 
wnaeth  Iesu,  fel  y  tybiai’r  tadau  Groegaidd,  nac  ychwaith 
iddo  farw  mwy  nag  eraill  fel  y  mynn  rhai  esbonwyr 
diweddar. 

Dros  :  Àr  ran,  neu  er  budd ;  nid  “  yn  lle.”  Ond  nid 
oes  cymaint  o  wahaniaeth  rhwng  y  ddau  air  “  ar  ran  ” 
ac  “yn  lle  ”  ag  a  dybir  yn  gyffredin.  Os  bu  Crist  farw 
ar  ran  dyn  i  sicrhau  iddo  rywbeth  nas  gallasai  heb 
hynny  ei  gael,  neu  i’w  waredu  rhag  rhywbeth  nas  gallasai 
yn  un  ffordd  arall  ei  osgoi,  yr  oedd  mor  bell  yn 
cymeryd  lle  dyn  mewn  dioddefaint. 

Bob  dyn — yn  unigol  a  phersonol. 

10.  Canys  gweddus  oedd  iddo  Ef:  A  yr  awdwr  yn 
ei  flaen  i  ddatblygu,  egluro  ac  amddiffyn  y  syniad  o 
achub  trwy  ddioddef.  Peth  anweddus,  tramgwydd,  a 
ffolineb  i’r  “  Hebreaid  ”  oedd  Messiah  yn  dioddef,  a 
mwy  anweddus  oedd  cysylltu’r  syniad  o  ddioddef  â 
Duw.  I’r  meddwl  Iddewig  a  Groegaidd,  yr  oedd  Duw 
mor  bell  uchlaw’r  byd  fel  nas  gallai  dioddefaint  ddal 
un  berthynas  ag  ef.  Cymaint  fu  dylanwad  y  syniad  hwn 
ar  feddwl  yr  eglwys  fel  mai  gydag  anhawster  y  caniata 
pobl  eto  fod  Duwdod  Crist  yn  gyfrannog  yn  ei 
ddioddefaint.  Gweddus ,  sef  cydwedd  a  c-hyson,  nid  yn 
unig  â  gras  achubol  Duw,  ond  â  holl  gylch  ei  weithrediad 
fel  Crewr  a  Chynhaliwr  pob  peth.  Nid  â  yr  awdwr  yn 
ddyfnach  na  hyn  i’r  achos  yn  natur  Duw  am  farwolaeth 
iawnol  Crist.  Nid  ymhola  a  oedd  cyfiawnder,  neu 
ddigofaint,  neu  anrhydedd,  neu  gariad  Duw  yn  gofyn 

1 


AT  YR  HEBREAID 


[Pennod  210 


52 

peth,  a  thrwy  yr  hwn  y  mae  pob  peth,  wedi  iddo  ddwyn  meibion 


Iawn.  Digon  ganddo  yw  dweyd  fod  achub  dynion  trwy 
ddioddefaint  Crist  yn  gyson  â  Duw,  ac  yn  gweddu  iddo ; 
ac  ni  cheisia  brofì  yr  addaster,  ond  fel  y  daw  i’r  golwg 
yn  natblygiad  person  Crist  yn  ei  berthynas  â  dynion. 

0  hentydd ,  &>c.  :  Duw  yw  achos  terfynol  ac 
effeithiol  y  byd.  Efe  yw  amcan,  deddf  a  Chrewr  y 
cyfanfyd.  Cysylltir  y  syniadau  hyn  yn  amlach  â  Iesu 
Grist  (gwel  ar  i2).  Dygir  y  geiriau  i  fewn  yma  i 
ddangos  fod  achub  trwy  farwolaeth  yn  gyson  â  Duw  yn 
ei  fawredd  a’i  ogoniant  pennaf. 

Wedi  iddo  ddwyn  :  Goddefa’r  Groeg  y  cyíìeithad  a 
rydd  y  mwyafrif  o  esbonwyr :  pan  yn  dwyn  neu  wrth 
ddwyn.  Os  derbynnir  y  Cyf.  Cym.,  cyfeiriad  sydd  yma 
at  y  seintiau  a  ddygwyd  i  ogoniant  dan  yr  HD  (cf. 
Rhuf.  325).  Ond  nìd  yw  golwg  yr  awdwr  mor  gyfyng. 
Gall  o  bosibl  olygu  fod  bwriad  achubol  Duw  (sef 
dwyn  meibion  lawer  i  ogoniant)  yn  myned  o  flaen 
dewisiad  y  moddion  i’w  gyflawni.  Ond  prin  y  daw’r 
meddwl  hwn  yn  naturiol  allan  o’r  geiriau.  Ac  unwaith 
eto  rhaid  dweyd  nad  olyniaeth  amseryddol  a  olygir,  ond 
cysylltiadau  ffeithiau  ysprydol.  Yng  nghylch  meddyliau 
a  gweithrediadau  Duw,  nid  oes  “o  flaen  ”  ac  “  ar  ol  ” 
mewn  ystyr  amseryddol,  ond  defnyddir  hwy  yn  unig  i 
egluro  cysylltiadau  ysprydol.  Gosod  ochr  yn  ochr  a 
wneir  yma  ddwy  ffaith  anwahanadwy  yn  nhrefn  grâs. 
Y  peth  sydd  weddus  neu  gymwys  yw  fod  Duw  wrth 
ddwyn  meibion  lawer  i  ogoniant  yn  gwneud  hynny  trwy 
Wareawr  wedi  ei  berffeithio  yn  ei  gyfranogiad  o’u  natur 
a’u  profiad  hwy. 

Meibion  lawer  i  ogoniant :  Llawer  mewn  gwrthgyfer- 
byniad  i’r  un  Mab.  Ni  fanyla’r  awdwr  ar  y  nifer,  ac  ni 
fwriada  awgrymu  yr  achubir  rhai  tra  y  gadewir  eraill. 
Crewyd  dynion  yn  feibion  Duw,  ond  trwy  Iesu  Grist  y 
dygir  hwy  i  ogoniant,  sef  i’r  safle  yr  aethai  y  Mab  ei 
hunan  iddi  (i8  27). 


AT  YR  HEBREAID 


Pennod  210] 


53 


lawer  i  ogoniant,  berffeithio  Tywysog  eu  hiacbawdwriaeth  hwy 
trwy  ddioddefiadau. 


Perffeìthio :  Ystyr  gyffredinol  y  gair  yw  “  gorffen,” 
“  dwyn  i  derfyniad,”  “  cyflawni’r  amcan,”  “cyrraeddy 
nôd,”  a  dibynna  ei  ystyr  arbennig  mewn  unrhyw  fan  ar 
y  terfyn,  neu’r  nôd,  neu’r  amcan  mewn  golwg.  Ceir  ef 
am  orffen  gyrfa  (Act.  2024),  gorffen  gwaith  (Ioan  434  536), 
cyflawni’r  ysgrythyr  (Ioan  1928),  cyrraedd  nôd  bywyd  yng 
Nghrist  (Phil.  312),  a  pherffeithio  cymdeithas  yn  undeb 
cariad  (Ioan  1728).  Mae’r  gair  yn  nodweddiadol  o  He. 
Gwelai  ef  o  hyd  gwrs  y  byd  a  rhediad  by wyd  yn  ymestyn 
at  ryw  nôd  neu  ddelfryd  terfynol  oedd  i’w  sylweddoli 
ganddynt.  Meddylia  felly  am  wybodaeth  grefyddol 
(514  61),  am  ffydd  (122),  am  ycredinwyr  (io14  n40  i223),am 
y  tabernacl  (911)  a’r  offeiriadaeth  (711),  ac  am  Grist 
(59  728)*  Y  nôd  neu’r  ddelfryd  a  osodir  i  Grist  yma  yw 
bod  yn  Waredwr  dynion  (Adnodiad  E).  Nid  ei  gymeriad 
moesol  fel  y  cyfryw  sydd  mewn  golwg,  ond  ei  gym- 
hwyster  i  fod  yn  Waredwr,  er  yn  ddiau  fod  y  naill  yn 
cynnwys  y  llall.  Er  fod  Crist  yn  ddifai  ym  mhob 
moment  o’i  fywyd,  nis  gallasai  o  fewn  terfynau  amser 
sylweddoli  delfryd  y  daioni  (Marc  io18),  a  llai  fyth 
ddelfryd  y  Gwaredwr.  Dim  ond  trwy  gwrs  o  ddioddef- 
iadau  yn  gorffen  mewn  goruchafìaeth  lwyr  ar  bechod  ac 
angeu,  ac  mewn  esgyniad  i’w  orsedd,  y  daethai  Efe  i 
feddu  holl  gymhwysterau  Gwaredwr.  Canys  felly  y 
daethai  i  undeb  â  dynion,  i  gyfranogi  o’u  natur,  i  ymladd 
eu  .brwydrau  âg  angeu  a’r  diafol,  ac  i  allu  cydymdeimlo 
â  hwynt  a  thosturio  wrthynt  (adn.  14-18).  Sylwer  mai 
Duw  yw  awdwr  y  perffeithio.  Efe  ddygodd  Grist  i’w 
ddarostyngiad  a’i  ddioddefiadau,  ac  yr  oedd  cyd-darawiad 
hollol  rhwng  perffeithrwydd  Gwaredwr  yng  Nghrist  â 
pherffeithrwydd  grâs  achubol  yn  Nuw. 

Tywysog :  Arweinydd  megis  Moses  a  Joshua. 
Cyfieitha’r  C.S.D.  ac  eraill  “  awdwr,”  ac  y  mae  hynny 
yn  gynhwysedig  yn  y  gair,  ond  fe  olyga  fwy,  sef  fod 
Duw  wrth  ddwyn  “  meibion  lawer  i  ogoniant  ”  yn  gosod 
Çrist  i  gerdded  o’u  blaen  hwynt,  nid  fel  esiampl  foesol 


54 


AT  YR  HEBREAD 


[. Pennod  211 


n  Canys  yr  hwn  sydd  yn  sancteiddio,  a’r  rhai  a  sancteiddir,  o’r 
uny  maent  oll.  Am  ba  achos  nid  yw  gywilyddus  ganddo  eu  galw 
hwy  yn  frodyr ! 


ychwaith,  ond  fel  y  cadfridog,  sydd  yn  cyfuno’r  fyddin 
ynddo’i  hunan,  yn  dioddef  ei  chaledi,  yn  ymladd  ei 
brwydrau,  ac  yn  ennill  ei  buddugoliaethau. 


Trwy  ddicddefiadau  :  Nid  ei  angeu  yn  unig,  ond  pob 
peth  a  ddioddefodd,  o  fudiad  cyntaf  yr  ymwaghâd  yn  yr 
hanfod  dragwyddol,  hyd  at  ei  esgyniad  i’w  orsedd,  â 
dynoliaeth  yn  ei  berson. 


11.  Canys  :  Yn  dangos  fod  adn.  n  yn  dechreu 
eglurhad  pellach  ar  waith  y  Gwaredwr  a’i  amodau,  fel 
y’u  darnodwyd  yn  adn.  10.  Gweddus  oedd  i  Grist 
ddioddef  er  achub  dynion,  oblegyd  mai  ei  frodyr  Ef 
oeddynt. 


Yr  hwn  syddyn  sancteiddio ,  sef  Crist.  Nid  yw  y  TN 

yn  tynnu  llinell  wahaniaethol  bendant  rhwng  gwaith 
Crist  ag  eiddo’r  Yspryd  Glân,  fel  y  gwneir  mewn 
systemau  diwinyddoL  Ond  sylwer  hefyd  y  defnyddir  y 
gair  “  santeiddio  ”  yn  He  mewn  ystyr  dra  gwahanol  i 
eiddo  Paul  a  diwinyddiaeth  ddiweddaracb.  Ynddynt 
hwy  golygir  yn  gyffredin  wrth  “  santeiddio  ”  waith 
graddol  yr  Yspryd  Glân  ar  yspryd  dyn  yn  ei  lanhau 
oddiwrth  weithredoedd  a  thueddiadau  pechadurus.  Ond 
ystyr  wreiddiol  y  gair  yn  yr  HD  oedd  neilltuo  neu 
gyflwyno  i  wasanaeth  Duw.  Nid  oedd  iddo  o  angen- 
rheidrwydd  unrhyw  ystyr  foesol.  Sonir  am  santeiddio 
neu  gysegru  pethau  meirw,  megis  tir,  tai  a  dodrefn 
fGen.  23  Ex.  296j37,44  Lef.  830  2714'20).  A  defnyddir  y  gair 
am  ddynion  oedd  ynglyn  â  gwasanaeth  y  tabernacl  neu’r 
deml,  heb  ei  fod  yn  tybied  unrhyw  nodweddion  moesol 
ynddynt.  Wedi  i’r  proffwydi  ddysgu  fod  gwasanaeth 
Duw  a  bywyd  moesol  yn  gyfystyr  (Mic.  68)  y  daeth  y 
gair  “  santaidd  ”  i  feddu  ystyr  foesol.  Defnyddir  y  gair 
yn  He  droion  yn  ei  ystyr  seremoniol  (913  io10,29  i312),ond 
nis  anghofia’r  awdwr  fod  neilltuo  dyn  i  Dduw  yn  golygu 
bywyd  pur.  Er  hynny,  y  peth  amlycaf  yn  ei  feddwl  yw 
y  weithred  o  neilltuo  neu  gyflwyno  dyn  i  Dduw  unwaitfi 


Pennod  212]  AT  YR  HEBREA-ID  55 

12  Gan  ddywedyd,  Myfi  a  fynegaf  dy  enw  di  i'm  brûdyr ; 
y’nghanol  yr  eglwys  y’th  folaf  di. 


am  byth;  felly  golyga  usanteiddio  ”  yn  He  yn  agos  yr 
un  peth  a  “  chyfiawnhau  ”  yn  Paul. 

0V  un  y  maent  oll :  llyth.  o’r  un  oíi.  Gall  olygu  “o’r 
un  natur,”  neu  “o’r  un  teulu,”  ond  dengys  y  gair 
“  brodyr  ”  yn  adn.  11  a  12  mai  “  o’r  un  tad  ”  sydd  gywir, 
sef  o  Dduw.  Deil  rhai  esbonwyr  mai  Adda,  ac  eraill 
mai  Abraham  (gv;el  adn.  16),  a  olygir  wrth  “  yr  un 
tad,”  ond  y  mae’r  cyntaf  yn  rhy  eang  a’r  ail  yn  rhy 
gyfyng  i  gynnwys  “  y  rhai  a  santeiddir.”  Yr  un  rhai 
yw  “  meibion  Duw  ”  yn  adn.  10  a  “  brodyr  ”  yn  yr 
adnodau  dilynol.  O  Dduw  y  deilìia’r  frawdoliaeth  sydd 
yn  gwneud  Crist  a’r  saint  yn  un.  Nid  amhosibl  esboniad 
arall  sydd  yn  cymeryd  y  frawddeg  i  olygu  yn  unig 
unoliaeth  Crist  a’r  saint,  heb  un  cyfeiriad  at  eu  deilliad. 
“Y  Santeiddiwr  a’r  santeiddiedig  oll  yn  un.”  Yn  yr 
“  oll  ”  gosodir  Crist  a’r  saint  megis  mewn  un  dosbarth. 
Ni  ddylid  cyfyngu’r  frawdoliaeth  i  ddynoliaeth  Crist  yn 
unig,  oblegyd  un  person  yw  Efe,  a  brawd  dyn  yn  ei 
bersonoliaeth  gyflawn.  Yn  wir  y  mae  ei  berthynas 
frawdol  â  dynion  yn  rhagflaenu  ei  ymgnawdoliad,  ac  er 
mwyn  ei  pherffeithio  hi  y  daeth  Efe  yn  y  cnawd  (gwel 
adn.  14). 

Am  ba  achos  :  Gan  ei  fod  Ef  a  hwythau  o’r  un  Tad. 
Nid  oes  arno  gywilydd  i’w  harddel  yn  frodyr,  er  mor  bell 
oddiwrtho  y  maent  mewn  safle  a  chymeriad,  yn  eu 
pechod  a’u  trueni. 

12.  I  brofi’r  frawdoliaeth,  ac  fod  Crist  yn  ei  harddel, 
dyfynnir  Salm  2222.  Yr  adn.  gyntaf  o’r  Salm  hon 
ddyfynnodd  Crist  ar  y  groes,  “Fy  Nuw,  Fy  Nuw,  &c.” 
Yn  ol  ei  arfer,  cymer  yr  awdwr  frawddegau  allan  o’u 
cysylltiadau  gwreiddiol  a  chymhwysa  hwynt  i’w  amcan 
presennol.  Aiff  mor  bell  a’u  gosod  yng  ngenau  Crist 
ei  hunan,  naill  ai  am  yr  ystyriai  y  Crist  tragwyddol  yn 
ddisgleirdeb  gogoniant  Duw,  ac  yn  egwyddor  pob 
datguddiad,  neu,  yn  fwy  tebygol,  am  yr  ystyriai  yr  oll 
o’r  HD  yn  gysgod  o  Grist,  a  phob  brawddeg  o  hono 
felly  yn  briodol  i’w  chymhwyso  ato.  Yn  Salm  22,  fel  yn 


56  AT  YR  HEBREAID  [Pennod  213 

13  A  thrachefn,  Myfi  afyddaf  yn  ymddiried  ynddo.  A  thrachefn, 
Wele  fi  a’r  plant  a  roddes  Duw  i  mi. 

Es.  53,  gosodir  allan  brofiad  “gwas  yr  Arglwydd  ”  o  dan 
orthrymder  ei  elynion.  Anawdd  penderfynnu  pa  un  a 
olygir  wrth  “was  yr  Arglwydd,”  ai  cenedl  Israel  oll,  neu’r 
bobl  dduwiol  yn  Israel,  neu  ryw  un  person,  megis 
Jeremiah.  Yn  yr  adnodau  a  ddyfynnir,  try’r  Salmydd 
oddiwrth  gwyno  am  ei  ddioddefaint  i  ddatgan  ei 
ymddiried  yn  Nuw,  a’i  ífyddlondeb  iddo.  Amcan  ei 
dyfynniad  yn  He  yw  dangos  (1)  fod  Crist  yn  galw  dynion 
yn  frodyr  iddo,  fel  y  galwai’r  salmydd  ei  gyd-genedl ; 
(2)  ei  fod  yn  cymeryd  safle  brawd  yn  eu  plith,  trwy  uno 
â  hwy  mewn  addoliad,  ac  (3)  ei  fod  yn  gwneud  gwas- 
anaeth  brawd  iddynt  trwy  fynegi  iddynt  enw  Duw. 

Dy  enw  :  Holl  bersonoliaeth  ddatguddiedig  Duw. 
(Gwel  ar  i4). 

Yv  eglwys :  Y  gynulleidfa. 

13.  Dyfynnir  o  Es.  81718  yn  ol  yr  LXX.,  lle  y  mae’r 
ddwy  frawddeg  yn  olynol.  Gwahenir  hwy  yn  He  â’r 
geirìau  a  thrachefn ,  am  fod  yr  awdwr  am  ddwyn  allan 
ddau  wirionedd.  Datganai’r  proffwyd  ei  ymddiriedaeth 
ef  ei  hunan  yn  yr  Arglwydd,  a’i  ffyddlondeb  ef  a’i  deulu 
iddo  yng  nghanol  anghrediniaeth  y  lliaws. 

Myfi  a  fyddaf  yn  ymddiried  ynddo  :  Myfi  a  ymddiriedaf 

ynddo.  Hebraeg,  “  mi  a  wyliaf  (neu  a  edrychafj  am 
dano.”  Feallai  mai  pwynt  y  dyfynniad  yn  He  yw  fod 
Crist  wrth  ymddiried  yn  Nuw  yn  gosod  ei  hunan  ar  yr 
un  tir  a  dynion,  ei  frodyr. 

Wele  fi  a'v  plant,  &c.  :  Dywed  Es.  ei  fod  ef  a’i  blant 
“ynarwyddion  ac  yn  rhyfeddodau  yn  Israel  oddiwrth 
Arglwydd  y  lluoedd  ”  (818).  Enwau  plant  Es.  oeddynt 
Shear-jashub,  “  gweddill  a  ddychwel”  a  Maher-shalal- 
hash-baz,  “  brysia’r  yspail,  prysura’r  anrhaith.”  Def- 
ny&dir  y  geiriau  mewn  ystyr  wahanol  yn  He,  sef  fod 
Crist  yn  dwyn  plant  Duw  gydag  ef  fel  ei  frodyr,  at  ei 
Dad  Ef  a’u  Tad  hwythau.  Yn  ol  ystyr  wreiddiol  a 
rhediad  naturiol  y  geiriau,  plant  Crist  fyddent,  ond  y 
mae’r  syniad  yn  un  dieithr  a  chroes  i  ymresymiad  yr 
awdwr.  Brodyr  Crist  ydynt. 


Pènnod  214] 


AT  YR  HEBREAID 


57 


14  Oblegyd  hynny,  gan  fod  y  plant  yn  gyfrannogion  o  gig  a 
gwaed,  yntau  hefyd  yr  un  modd  a  fu  gyfrannog  o’r  un  pethau;  fel 


14.  Oblegyd  hynny :  Casgla’r  awdwr  ei  holl  ym- 
resymiad  yn  awr  i  bwynt  yn  ymgnawdoliad  a  mar- 
wolaeth  Crist.  Oblegyd  fod  dyn  wedi  ei  wneud  i 
deyrnasu  (adn.  6-8),  ac  mai  trwy  farwolaeth  Crist  y 
deuai  i’w  deyrnas  (9),  ac  y  gweddai  i  Dduw  berffeithio 
Tywysog  ei  iachawdwriaeth  ef  trwy  ddioddefaint  (10), 
ac  fod  Crist  yn  hanfodol  yn  frawd  i  ddyn  (11-13), 
gofynnol  oedd  iddo  gan  hynny  gyfranogi  o  natur  ac 
amgylchiadau  dyn,  feì  y  gallai  ei  arwain  o  gaethiwed 
marwolaeth  i’w  ryddid  a’i  deyrnas.  Nid  yr  ymgnawd- 
oliad  oedd  dechreu  na  hanfod  brawdoliaeth  Crist  â 
dynion,  ac  yn  ei  farwolaeth  y  daeth  ei  sylweddoliad  i’w 
derfyn  a’i  amcan,  oblegyd  felly  y  gwaredai  efe  ddynion. 

Y  filant,  sef  plant  Duw  a  brodyr  Crist  fel  yn  yr  adn. 
flaenorol. 

Yn  gyfrannogion :  A  fu  gyfrannog.  Ceir  dau  air 
gwahanol  ỳn  y  Groeg,  ond  y  mae  eu  hystyr  mor  agos  i 
fod  yr  un  fel  y  gellir  eu  cyfieithu  yn  ddigon  cywir  â’r  un 
gair  “  cyfranogi.”  Ond  y  mae  eu  hamser  gramadegol 
yn  wahanol,  ac  yn  awgrymu  dau  ddull  o  gyfranogi. 
Buasai  dynion  erioed  yn  gyd-gyfrannogion  o  gig  a 
gwaed,  ond  dod  yn  gyfrannog  o  honynt  ar  amser  penodol 
a  gorffenedig,  unwaith  am  byth,  a  wnaeth  Crist  yn 
ei  ymgnawdoliad. 

O  gig  a  gwaed  :  Gwell  0  goawd  a  gwaed,  neu  yn  ol 
y  llawysgrifau  goreu  gwaed  a  chnawd,  fel  yn  Eph.  612; 
ond  y  drefn  “  cnawd  a  gwaed  ”  sydd  fwyaf  cyffredin  yn 
y  TN  (Mt.  1617  1  Cor.  1550  Gal.  i16).  Dynoda’r  frawddeg 
natur  ddynol  ar  ei  hochr  faterol,  synhwyrol  a  marwol,  ac 
y  mae  yn  gyfystyr  â’r  gair  “  cnawd  ”  yn  yr  HD. 

Yr  un  modd :  Yr  oedd  dynoliaeth  Crist  mor  wirion- 
eddol  ag  eiddo’i  frodyr. 

Fel  trwy  farwolaeth :  Nid  cywir  fyddai  cyfieithu 
“  trwy  ei  farwolaeth,”  oblegyd  golyga  fwy  na  bod  Crîst 
wedi  marw  er  gorchfygu  diafol.  Y  syniad  yw  fod  Crfst 


58  AT  YR  HEBREAID  \Pennod  214 

trwy  farwolaeth  y  dinystriai  efe  yr  hwn  oedd  a  nerth  marwolaeth 
ganddo,  hynny  yw,  diafol ; 


wedi  dod  i’r  fro  lle  y  teyrnasai  marwolaeth — bro  gwaed  a 
chnawd — fel  y  gallai  gymeryd  gafael  ar  farwolaeth 
megis  oíferyn  neu  allu  arbennig  i’w  ddefnyddio  i 
orehfygu  gormeswr  ei  frodyr.  Gorchfygodd  Crist 
ddiafol  trwy  y  cyfrwng  a  ddefnyddiai  diafol  i  ormesu 
dynion,  sef  marwolaeth. 

Dinystriai :  Gwneud  yn  ddi-allu.  Cyfìeithir  yr  un 
gair  hefyd  dirymu  (Rhuf.  381),  dileu  (1  Cor.  1524),  difetha 
(2  Thess.  28),  a  diddymu  (2  Tim.  i10). 

Yv  hwn  oedd  a  nerth  marwolaeth  ganddo,  sef  yr  hwn  y 
mae  awdurdod  teyrnas  marwolaeth  yn  ei  feddiant.  Fel 
y  teyrnasa  brenin  dros  wlad,  teyrnasa  diafol  ym  mro 
marwolaeth.  Rhoddodd  Duw  yn  nwylaw  Satan  y  gallu 
i  beri  marwolaeth  plant  Job  (Job  i19),  ond  gwrthododd 
iddo  hawl  dros  hoedl  Job  ei  hunan  (2°).  Soniai’r  Idde- 
won  yn  ddiweddarach  am  Sammael,  angel  marwolaeth, 
a’r  un  oedd  hwnw  a  Satan.  Nis  gellir  penderfynnu  a 
oedd  cyfeiriad  at  syniad  o’r  fath  ym  meddwl  yr  awdwr 
yma,  neu  feallai  y  golygai  fod  diafol  wrth  arwain  dynion 
i  bechod  yn  eu  harwain  hefyd  i  farwolaeth,  oblegyd 
“  cyflog  pechod  yw  marwolaeth.”  Diau  y  buasai  mar- 
wolaeth  naturiol  pe  na  buasai  bechod,  ond  pechod  sydd 
wedi  gwneud  marwolaeth  yn  ddu  a  dychrynllyd,  ac 
wedi  rhoddi  iddo  ei  golyn. 

Diafol :  Y  camgyhuddwr.  Defnyddir  y  gair  yn  aml 
am  y  gair  Hebraeg  Satan,  pennaeth  teyrnas  y  drygioni 
(Gwel  Adnodiad  B). 

1 5.  Givavedai :  Rhyddhâi. 

•  Y  vhai .  oeddynt :  Cynifer  ag  oeddynt :  h.y.,  pawb. 

Trwy  ofn  manvolaeth  ....  dan  gaethiwed :  Ffaith 
amlwg  iawn  yn  yr  HD  yw  dychryn  rhag  marwolaeth 
hÿ;d7  yn  oed  yn  y  saint.  Gwelir  yr  un  peth  fel  rheol 
mewn  llenyddiaeth  baganaidd,  ond  rhydd  Plato  yn  hanes 


Pennod  2lSJ 


59 


AT  YR  HEBREAD 

15  Ac  y  gwaredai  hwynt,  y  rhai  trwy  ofn  marwolaeth  oeddynt 
dros  eu  holl  fywyd  dan  gaethiwed. 


marwolaeth  Socrates  ddarlun  o  bagan  oedd,  trwy  garu 
rhinwedd  ac  ymddiried  yn  Nuw,  wedi  codi  uchlaw 
ofn  angeu.  Cawsai  athronwyr  Groeg  olwg  fwy  clir  ar 
anfarwoldeb  yr  enaid  na  phroffwydi  Israel.  Yn  y  TN 
ac  yn  hanes  yr  Eglwys  Gristionogol,  ceir  cannoedd  o 
enghreifftiau  o  ddynion  a  edrychent  ar  angeu  fel  cyfaill 
i’w  harwain  gartref  at  eu  Tad.  Cytunasai  prinder 
datguddiad  yr  HD  am  anfarwoldeb  ac  euogrwydd  am 
bechod  i  greu  ofn  marwolaeth,  ac  yr  oedd  yr  ofn  fel 
carchar  yn  cau  dynion  allan  o  bob  gobaith  am  y  dyfodol 
y  tu  hwnt  i’r  bedd,  ac  felly  hefyd  yn  cyfyngu  ar  fwynhad 
eu  bywyd  yn  y  byd  hwn.  Caethiwed  yw  pob  prinder  a 
thlodi  bywyd.  Ni  ddywed  yr  awdwr  sut  yr  oedd  Crist 
trwy  farwolaeth  yn  gwaredu  dynion  o  allu  diafol  ac  ofn 
marwolaeth.  Tybiai’r  Tadau  Groegaidd  iddo  trwy 
roddi  ei  hunan  yn  bridwerth  i’r  diafol  ennill  gollyngdod 
i  ddynion  o’i  afael.  Dywed  eraill  mai  trwy  farw  yn 
Iawn  i  Dduw  dros  bechod  y  dinystriodd  Crist  allu 
diafol  a  phechod  ac  ofn  marwolaeth.  Ond  nid  yw  yn 
debyg  fod  y  naill  syniad  na’r  llall  yn  bresennol  i  feddwl 
yr  awdwr  yn  y  fan  hon.  Daeth  Iesu  Grist  i  fro 
marwolaeth  lle  yr  oedd  diafol  yn  twyllo  a  dychrynu,  yn 
cyhuddo  a  gormesu  dynion  (Zech.  31),  a  cherddodd 
trwyddo  heb  bechu  na  phlygu  i’r  diafol,  heb  brofi  euog- 
rwydd  nac  ofn.  Dinystriodd  felly  honiadau’r  gormeswr  ; 
methodd  diafol  ddychrynu’r  Iesu,  a  thorrwyd  felly  y 
swyngyfaredd  trwy  yr  hon  yr  arferai  ddychrynu  dynion.  ^ 
Danghosodd  Iesu  mai  Efe  oedd  brenin  bro  marwolaeth, 
a  gall  dynion  felly  wynebu  angeu  heb  ofn  na  chaethiwed, 
oblegyd  Tywysog  iachawdwriaeth  sydd  yn  teyrnasu  yno 
hefyd  (1  Cor.  155567  2  Tim.  i10).  ' 

16.  Cyfieither  “  Oblegyd  fel  y  gwyddom  oll,  nid  mewn 
angylion  y  cymer  efe  afael,  ond  yn  had  Abraham  y  cymer 
efe  afael.”  (Gwel  ymyl  y  ddalen  a’r  C.S.D.)  Dilyna’r 
Cyf.  Cym.  a’r  C.S.A.  esboniad  y  Tadau  Groegaidd  a 
Lladinaidd,  a  thybient  hwŷ  mai  mynegi.  ffaith  yr 


6o  AT  YR  HEBREAID  [Pennod  210 

16  Canys  ni  chymmerodd  efe  naturiaeth  angelion ;  eithr  hâd 
Ábraham  a  gymmerodd  efe. 


ymgnawdoliad  a  wna’r  awdwr  yn  yr  adn.,  ond  gwnaethai 
hynny  yn  adn.  14,  ac  y  mae’n  ddigon  eglur  yn  y  Groeg 
mai  mynegi  amcan  yr  ymgnawdoliad  a  wna  yma,  sef 
gafaelu  mewn  dynion,  yn  hytrach  nag  angylion,  i’w 
cynorthwyo  a’u  gwaredu.  Ceir  yr  un  gair  (yn  89)  am 
Dduw  yn  ymaflyd  yn  llaw  Israel  i’w  dwyn  ‘allan  o’r 
Aifft. 

Nid  mewn  angylion.  Adgof  o  bosibl  o  adn.  5,  neu 
feallai  fod  y  cyfeiriad  at  y  diafol  wedi  adgofio’r  awdwr 
o’r  syniad  fod  angylion  syrthiedig  yn  sefyll  mewn  angen 
am  eu  gwaredu  ;  ond  nid  oeddynt  hwy  yn  farwol  fel 
dynion,  na  than  ofn  marwolaeth  yn  yr  un  modd,  a  phe 
cymerasai  yr  Iesu  afael  ynddynt  hwy,  ni  buasai  raid 
iddo  gyfranogi  o  waed  a  chnawd.  Ofer  hollol  yw  yr 
ymholiad  a  gwyd  rhai  esbonwyr  yn  y  fan  hon,  paham 
nad  achubir  angylion  syrthiedig,  oblegyd  ni  ddywed  yr 
awdwr  na’r  ysgrythyr  nad  achubir  hwynt.  Ceir  yn  wir 
gan  Paul  awgrymiadau  y  cyd-grynhoir  pob  peth  yn  y 
diwedd  yng  Nghrist  (Eph.  i10  Phil.  210  Col.  i20).  Ond  y 
pwynt  yn  y  fan  hon  yw  mai  i  waredu  dynion  y  daeth 
Iesu  Grist  i’r  byd. 

Hâd  Abraham  :  Braidd  yn  rhyfedd  yw  fod  yr  awdwr 
yn  cyfyngu  yr  amcan  fel  yr  awgryma’r  frawddeg  hon, 
ac  esbonia  rhai  hi  mewn  ystyr  ysprydol,  am  y  gwir  Israel, 
y  rhai  sydd  o  ffydd  ac  yspryd  Abraham ;  ond  nid  son  am 
rai  wedi  eu  gwaredu  a  wneir,  eithr  am  rai  eisiau  eu 
gwaredu,  am  ddynion  mewn  pechod  ac  o  dan  ofn 
marwolaeth.  Gwell  esboniad  yw  fod  yr  awdwr  wrth 
ysgrifennu  at  Iddewon  yn  defnyddio  brawddeg  oedd  yn 
dwyn  Iesu  Grist  yn  agos  iawn  atynt  hwy,  fel  dynion  dan 
ofn  marwolaeth.  Er  fod  syniadau  sylfaenol  ac  yspryd 
He  mor  eangfrydig  ag  eiddo  Paul,  y  mae  ei  amcan 
ymarferol  o  ddelio  âg  Iddewon  yn  cadw  ffurf  ei 
ymresymiad  o  fewn  cylch  Iddewig  (cf.  Mt.  io6  a  1524. 
Gwel  Rhagarweiniad  IV). 


Pennod  217] 


AT  YR  HEBREAID 


61 


17  Am  ba  achos  y  dylai  efe  ym  mhob  peth  fod  yn  gyffelyb  i’w 
frodyr  ;  fel  y  byddai  drugarog  ac  Arch-offeiriad  ffyddlawn,  mewn 


17.  A  m  ba  achos :  Oblegyd  mai  i  waredu  dynion  y 
daethai  Efe.  Dylaì :  fel  yr  oedd  yn  weddus  i  Dduw 
(adn.  8),  yr  oedd  angenrhaid  foesol  ar  Grist,  wedi  iddo 
ymgymeryd  â  gwaredu  dynion,  i  gymhwyso  ei  hun  i’r 
gwaith. 

Ym  rnhob  peth  i  fod  yn  gyffelyb  :  Ym  mhob  peth 

ymdebygu.  Ail-adroddir  gyda  manylion  mwy  yr  hyn  a 
ddywedwyd  o’r  blaen  (adn.  14)  er  ffurfio  cysylltiad  o’r 
diwedd  ihwng  ymgnawdoliad  Crist  â  phrif  bwnc  yr 
epistol,  sef  ei  offeiriadaeth.  Ni  byddai  ystyr  mewn 
cymeryd  natur  dyn  heb  gyfranogi  hefyd  o  hanfodion  ei 
brofiad, — poen,  temtasiwn  a  marwolaeth.  Yn  416  gwneir 
un  eithriad  oddiwrth  bob  peth ,  “  eto  heb  bechod.” 

Fel  y  byddai :  Yn  hytrach,  Fel  y  deuaî.  Er  fod  Crist 
yn  offeiriad  tragwyddol,  gwel  yr  awdwr  ei  offeiriadaeth 
yn  cael  ei  chyflawni  yn  y  byd  mewn  cwrs  o  waith 
a  dioddefaint. 

Drugarog  ac  Arch-offeiriad  ffyddlawn :  Gwell  yw  Arch- 
offeiriad  trugarog  a  ffyddlawn.  Dyma’r  awdwr  yn  awr 
wedi  nodi  prif  destyn  ei  lith,  ond  daw  eto  nifer  o 
faterion  rhagarweiniol  i  fyny  cyn  dechreu  ymdrin  âg 
Ef  yn  414.  Trugarog,  neu  yn  hytrach  tosturiol  tuag  at 
ddyn.  Pwysleisia’r  awdwr  droion  mai  elfen  hanfodol 
mewn  offeiriad  yw  cydymdeimlad  (416  52,79)  ;  nis  gall 
gynrychioli  dyn  ger  bron  Duw,  na  dadleu  ei  achos  yn 
iawn  os  na  ddealla  efe  safle  dyn,  maint  ei  anhawsterau, 
a  grym  ei  demtasiynau  ;  ac  ni  ddealla  os  na  esyd  ei  hun 
yn  safbwynt  profiad  a  theimlad  dyn.  Cyffelyb  brofiad 
sy’n  cynhyrchu  cydymdeimlad,  a  chydymdeimlad  y  cryf 
a’r  gwan  yw  tosturi,  a  gwna  tosturi  ei  berchen  yn 
offeiriad,  oblegyd  fe’i  gyrr  i  gyfryngu  rhwng  y  gwan  a’r 
neb  a  all  ei  achub.  Ffyddlawn,  tuag  at  ddyn  medd  rhai, 
tuag  at  Dduw  medd  eraill,  ond  cynhwysa’r  naill  y  llall, 
ac  y  mae’r  ddau  yn  anhebgorol  mewn  offeiriad.  Hawlia 
dyn  a  Duw  iddo  gynrychioli’r  naill  i’r  llall  yn  gywir. 


62  '  AT  YR  HEBREAID  [Pennod  21? 

petbau  yn  perthyn  i  Dduw,  i  wneuthur  cymmod  dros  bechodau  y 
bobl. 


Dweyd  y  gwir  am  ddyn  wrth  Dduw  ac  am  Dduw  wrth 
ddyn  yw  gwaith  offeiriad,  ac  nis  gall  wneud  hynny  heb 
feddu  ynddo’i  hunan  safbwynt  pob  un  o’r  ddau,  a  bod  yn 
ífyddlon  iddynt. 

Mewn  pethau  yn  perthyn  i  Dduw  :  Yn  y  pethau  sydd 
tuag  at  Dduw,  sef  yn  holl  berthynas  dyn  â  Duw.  Def- 
nyddir  y  frawddeg  am  Moses  yn  Ex.  416  LXX. 

I  wneuthur  cymmod  dros  hechodau  :  llyth.  i  gymodi 
pechodau.  Dyma  amcan  uniongyrchol  ei  oífeiriadaeth. 
Anawdd  taro  ar  air  Cymraeg  sydd  yn  ateb  yn  gywir  i’r 
gaîr  a  gyfieithir  “  cymodi.”  Golygai  yn  wreiddiol 
“  wneud  yn  ffafriol  ”  neu  “  heddychu.”  Defnyddid  ef 
yn  y  crefyddau  paganaidd  am  ennill  ffafr  y  duw  trwy 
rodd  neu  aberth  iddo,  ond  ni  ddefnyddir  y  gair  yn  yr 
ystyr  hon  yn  y  Beibl.  Ceir  ef  yn  ei  ffurf  oddefol  yn 
Luc  1813,  “bydd  drugarog.”  Yn  y  fan  hon  pechod,  ac 
nid  Duw,  yw  ei  wrthrych.  Cynhyrcha  pechod  ddigofaint 
yn  Nuw  ac  euogrwydd  mewn  dyn,  a  gwaith  Crist  fel 
offeiriad  yw  trin  pechod  fel  y  symuder  y  naill  a’r  llall,  ac 
y  deio  ffafr  Duw  yn  ras  yng  nghalon  dyn.  Y  mae’r  ferf 
yn  yr  amser  presennol,  ac  felly  yn  dynodi  fod  gwaith  y 
cymodi  yn  parhau  0  hyd.  Daw’r  mater  hwn  o  dan 
driniaeth  fanylach  yn  yr  ail  gyfrol. 

Y  hohl :  Brawddeg  o’r  HD  yn  gyfystyr  a  “  hâd 
Abraham  ”  (adn.  16). 

18.  Canys  yn  gymaint,  &c. :  Amheua  rhai  a  ganiata’r 
Groeg  y  cyfieithad  hwn,  a  chynhygir  amryw  eraill.  Y 
ddau  bwysicaf  0  honynt  yw  : — 

(1)  Canys  wedi  ei  demtio  yn  yr  hyn  a  ddioddefodd, 

sef  am  fod  ei  ddioddefiadau  wedi  trôi  yn  demtasiynau,  a 
hynny  am  fod  tuedd  ei  natur  i’w  hosgoi,  ac  fod  ewyllys 
ei  Dad  iddo  eu  dioddef,  gall  gydymdeimlo  â’r  rhai  a 
demtir.  Ond  yr  oedd  temtasiynau  Crist  a’i  allu  i 
gynorthwyo  yn  ehangach  na’i  ddioddefiadau  (415). 


Pennod  218]  AT  YR  HEBREAID  63 

18  Canys  yn  gymmaint  a  dioddef  o  hono  ef,  gan  gael  ei  demtio, 
efe  a  ddichon  gynnorthwyo  y  rhai  a  demtir. 


(2)  Canys  yn  yr  hyn  a  ddioddefodd  gan  gael  ei 
demtio,  efe  a  ddichon  gynorthwyo,  sef  fod  ei  demtasiynau 
yn  ddioddefaint  iddo,  a’i  allu  i  gynorthwyo  gyfled  â’i 
brofiad  o  demtasiwn.  Cyfyngir  felly  ei  allu  i  gynorthwyo 
i  gylch  ei  ddioddefaint  ei  hunan,  ond  y  mae  yntau  “  wedi 
ei  demtio  ym  mhob  peth  ;  ”  estynai  temtiad  Crist  ar  hyd 
ei  oes.  Ond  mwy  boddhaol  na’r  naill  a’r  llall  o’r 
cyfieithadau  hyn  yw  y  Cyf.  Cym.,  gan  ei  fod  yn  cysylltu 
dioddefaint  a  themtasiynau  Crist  â’i  gymhwyster  i  gyd- 
ymdeimlo  a  chynorthwyo,  a  hynny  heb  gyfyngu  ei  allu  i 
gynorthwyo  i  gylch  y  naill  na’r  llall.  Gall  Crist  yn  ei 
holl  berson  gynorthwyo  am  ei  fod  wedi  dioddef  a  chael 
ei  demtio.  Nid  oes  ddigon  o  reswm  gramadegol  dros 
wrthod  y  Cyf.  Cym.  ",  (  J 

Ystyr  eangaf  y  gair  a  gyfieithir  temtio  yw  uprofi,’V  i 
weled  a  yw  peth  yn  ateb  rhyw  ddyben  mewn  golwg, 
megis  profi  Duw  i  weled  a  oedd  efe  yn  Dduw  (30),  proíi 
Abraham  a  oedd  efe  yn  ufudd  ( 1 1 7) ,  ond  golyga  hefyd 
brofi  un  a  wna  efe  ddrygioni,  gan  ei  gymell  i  wneud 
hynny.  Yn  y  fan  hon  gall  olygu  yn  unig  fod  dioddefiadau 
Crist  wedi  bod  yn  brawfion  ar  ei  gymeriad  yn  gyffredinol, 
ond  dengys  415  fod  yr  awdwr  yn  meddwl  hefyd  am  brawf 
Crist  fel  temtiad  i  bechod.  (Gwel  Proff.  Miall  Edwards 
ar  Iago  i2  a  13). 

A  ddtchon  gynorthwyo.  Y  sawl  a  demtiwyd  ac  a 
orchfygodd  yn  unig  ŵyr  lawn  nerth  y  demtasiwn,  ac  a 
fedd  gydymdeimlad  â’r  sawl  a  demtir,  ac  a  ŵyr  hefyd  y 
ffordd  i’w  arwain  i  waredigaeth  oddiwrthi. 


64 


AT  YR  HEBREAID  [Adnodiad  D 


&DNODIAD  D. 

ATHRAWI AETH  YR  EPISTOL  AM 
BERSON  CRIST. 

Gorífwysa  holl  bwys  ymresymiad  yr  epistol  ar 
.  berson  Crist  fel  Mab  Duw.  Dyna  paham  y  cymhella’r 
awdwr  yr  “  Hebreaid  ”  i  lynu  wrth  Gristionogaeth, 
oblegyd  fod  Crist  fel  Mab  Duw  yn  rhagori  ar  yr 
angylion,  ar  Moses,  ar  Joshua,  ac  ar  Aaron.  Y 
sicrwydd  fod  iachawdwriaeth  trwyddo  ef  yn  wirioneddol 
a  therfynol  yw  ei  fod  yn  dwyn  datguddiad  cyflawn  Duw 
i  ddyn,  ac  yn  arwain  dyn  tuhwnt  i  bob  llen,  i 
bresenoldeb  Duw  ei  hunan,  oblegyd  mai  Mab  Duw 
ydyw  Ef.  Er  deall  yr  epistol  y  mae  o  bwys  felly,  hyd  y 
gellir,  casglu  i  bwynt  syniad  cyfan  yr  awdwr  am  berson 
'  Crist.  Y  mae  ei  athrawiaeth  ar  y  mater  yn  hollol 
arbenigol  yn  y  TN,  er  nad  yw  yn  anghyson  âg  eiddo’r 
ysgrifenwyr  eraill.  Y  mae  dau  reswm  am  y  gwahaniaeth, 
.  sef  fod  delw  athroniaeth  Philo  yn  fwy  eglur  a  digymysg 
ar  ffurfiau  ei  feddwl,  ac  mai  uchafbwynt  ei  ddysgeidiaeth 
yw  dangos  Crist  fel  arch-offeiriad.  Feallai  fod  trydydd 
ì  rheswm  yn  amgylchiadau  arbennig  ei  ddarllenwyr,  a 
dengys  yr  amgylchiadau  allanol  eu  hunain  yn  fwy  eglur, 
oblegyd  fod  cyfundrefn  yr  athronydd  yn  fwy  amlwg,  a 
phrofiad  personol  o  Grist  yn  fwy  cudd,  yn  He  nag  yn 
Paul  a  Ioan.  Crist  fel  hunan-ddatguddiad  Duw’r  cariad 
yw  prif  syniad  Ioan,  a  Christ  fel  aberth  yn  gwneud 
cymod  personol  rhwng  dyn  a  Duw  yw  gwirionedd 
canolog  Paul.  Y  mae’r  ddau  wirionedd  hyn  yn  He,  ond 
o  dan  ffurf  ac  iaith  a  phwyslais  gwahanol.  Nid  yw  ei 
ddysgeidiaeth  am  rag-hanfodiad  Crist  a’i  unoliaeth 
dragwyddol  â  Duw  mor  glir  a  chyflawn.  Dibynna  fwy 
ar  dermau  athronyddol,  a  llai  ar  unoliaeth  foesol  Crist  â 
Duw,  i  fynegi  ei  ddwyfoldeb  hanfodol.  O’r  tu  arall  y 
mae  ei  bwyslais  yn  drymach  ar  ymostyngiad  Crist,  ac  ar 
elfennau  hanfodol  ei  ddynoliaeth.  Tuedd  dylanwad 
athroniaeth  Philo,  a’r  syniad  offeiriadol  am  berson  Crist, 
oedd  ei  osod  Ef  yn  y  canol  rhwng  dyn  a  Duw.  Dyma 
barodd  i  rai  esbonwyr  dybied  y  dysgai  He  yr  athrawiaeth 


65 


AdnodiadD ]  AT  YR  HEBREAID 

Ariaidd  am  berson  Crist,  sef  mai  Bôd  nefol  oedd  Efe, 
uwch  na  dyn  ac  îs  na  Duw,  yn  sefyll  rhyngddynt  nid  yn 
unig  mewn  swydd,  ond  hefyd  mewn  hanfod.  Ond 
darllen  i  fewn  i  feddwl  yr  awdwr  syniadau  na 
ddychmygodd  am  danynt  fyddai  priodoli  iddo  athraw- 
iaeth  Arius  neu  Athanasius. 

(1)  Gesyd  yr  awdwr  ei  ddysgeidiaeth  am  natur  nefol 

Crist  yn  nhair  adnod  gyntaf  yr  epistol,  a  hynny  bron  yn 
achlysurol,  oblegyd  ei  amcan  yw  dangos  rhagoriaeth 
Crist  fel  cyfrwng  datguddiad  terfynol  Duw,  a  gesyd  allan 
athrawiaeth  ei  berson  yn  unig  mor  bell  ag  yr  oedd 
ei  amcan  yn  gofyn  hynny.  (i.)  Dywed  ei  fod  yn  Fab 
Duw,  ac  er  na  ddeffinia  Efe  fabolaeth,  dengys  mai  yn 
rhinwedd  ei  fabolaeth  y  rhagorai  ar  yr  angylion  (i6),  ar 
Moses  (26),  ac  ar  yr  offeiriadaeth  Aaronaidd  (y9). 
(ii.)  Efe  yw  cyfrwng  creadigaeth  y  byd,  ac  etifedd  pob 
peth  (i2) ;  Efe  yw  achos  dechreuol  a  therfynol  y  cyfanfyd, 
ac  y  mae  yn  cynnal  pob  peth  trwy  air  ei  nerth  (i8)  ;  Efe 
gan  hynny  yw  Arglwydd  creadigaeth  a  rhagluniaeth. 
(iii.)  Dynodir  ei  gysylltiad  hanfodol  â  Duw  trwy  ddweyd 
ei  fod  yn  “  ddisgleirdeb  gogoniant  Duw,  ac  yn  wir  lun 
ei  berson  Ef.”  Golyga  hynny  ei  fod  yn  hanu  o  Dduw, 
mai  Efe  yw  yr  unig  ddatguddiad  cyflawn  o  Dduw,  a’i 
fod  er  hynny  yn  gwahaniaethu  oddiwrth  Dduw  (i8). 
(iv.)  Rhoddir  iddo  safle  Duw  mewn  addoliad  (i6),  a 
gelwir  Ef  yn  Arglwydd  (i10)  ac  yn  Dduw  (i8).  (v.)  Pery 

.  ei  fabolaeth  trwy  holl  gyfnodau  ac  agweddau  ei 
fodoiaeth.  Cyn  ei  ymgnawdoliad  fel  Mab  yr  oedd  yn 
gyfrwng  y  cread,  a’i  hanfod  yn  deilliaw  o  Dduw  er  ei 
ddatguddio  Ef.  Fel  Mab  yr  adeiladai  dý  Dduw  o  dan 
yr  hen  oruchwyliaeth  (26)  ;  fel  Mab  y  daeth  Efe  i’r 
byd  (i6),  ac  y  bu  fyw  ei  fywyd  o  ufudd-dod  ar  y 
ddaear  (5®)  ;  feí  Mab  yr  aeth  i’r  nefoedd  ar  ei  esgyniad 
Í414j,  yr  eisteddodd  ar  ddeheulaw  y  Mawredd  (i3),  ac  yr 
erys  yno  yn  offeiriad  yn  dragywydd  (7°).  Ymddengys 
felly  y  golyga  ei  fabolaeth  ei  fod  o  ran  natur,  swydd  a 
safle  i’w  ystyried  yn  Dduw. 

(2)  Ond  o’r  tu  arali  fe  wahaniaethir  rhyngddo  a 
Duw,  ac  y  mae  yn  ddarostyngedig  iddo.  Lle  y  rhodd'r 
iddo  yr  enw  Duw,  sonir  yr  un  pryd  am  Dduw  sydd  yn 


66 


AT  YR  HEBREAID 


[Adnodiad  D 


Dduw  iddo  yntau  (i9).  Cyfrwng  Duw  oedd  Efe  yng 
nghreadigaeth  y  byd,  a  Duw  a’i  gwnaeth  Ef  yn  etifedd 
pob  peth.  Duw  hefyd  a’i  gwnaeth  Ef  yn  offeiriad  yn  ol 
urdd  Melchisedec  (5®  728),  ac  a’i  perffeithiodd  Ef  yn 
dywysog  iachawdwriaeth  (210).  Pan  aeth  Efe  i’r  nefoedd, 
nid  i  orsedd  Duw  yr  aeth,  ond  “  Efe  a  eisteddodd  ar 
ddeheulaw  y  Mawredd  ”  (i8),  ar  ddeheulaw  gorsedd- 
fainc  Duw  (122  81).  Ar  bwys  y  brawddegau  hyn  y 
priodolir  i  He  yr  athrawiaeth  Ariaiadd,  ac  yr  esbonir  y 
gair  “  gwnaeth  ”  (i2-4  27  5®  728)  yn  yr  ystyr  fod  Duw  wedi 
dwyn  y  Mab  i  fodolaeth,  ei  greu  i  amcanion  ei  swydd. 
Ond  nid  yw’r  geiriau  a  gyfieithir  “gwnaeth”  yn  y 
lleoedd  hyn  yn  awgrymu  dwyn  i  fodolaeth,  ond  yn 
hytrach  apwyntiad  i  swydd  neu  osodiad  mewn  safle. 
Ac  o’r  tu  arall,  fe  ddywedir  mewn  amryw  fannau  fod 
Crist  yn  ei  berson  a’i  swydd  yn  bodoli  yn  dragwyddol 
(i8  56  620  78'24>28  138).  Gwir  nas  gellir  dweyd  yn  bendant 
fod  y  gosodiadau  hyn  yn  cau  allan  y  syniad  o  ddechreuad, 
ond  pan  gyfunir  hwynt  â’r  gosodiadau  eraill,  ei  fod  o 
hanfod  Duw  ac  yn  gopi  o  hono,  yn  grewr  a  chynhaliwr 
y  byd,  ac  yn  wrthrych  addoliad  angylion,  gellir  dweyd 
ei  fod  yn  berson  tragwyddol  yn  yr  ystyr  helaethaf.  Y 
gwirionedd  yw  nad  ydyw  yr  awdwr  wedi  codi  nag  ateb 
y  cwestiwn  am  dragwyddoldeb  bodolaeth  Crist,  a  hynny 
am  y  rheswm  ei  fod  ef  fel  Philo  yn  cymeryd  yn  ganiataol 
fod  byd  y  sylweddau,  i’r  hwn  y  perthynai  y  Mab,  o 
angenrheidrwydd  yn  dragwyddol,  ac  nad  oedd  dechreu 
na  diwedd  i  ddim  o  fewn  ei  gylch.  I  fyd  y  cysgodion  yn 
unig  y  perthynai  amser.  Ond  erys  yr  anhawster  ei  fod 
ar  un  llaw  yn  gwneud  Crist  yn  Dduw,  ac  ar  y  llaw  arall 
yn  ei  wahanu  a’i  wahaniaethu  oddiwrth  Dduw,  ac  yn  ei 
osod  islaw  iddo.  Ceir  yr  un  anhawster  i  raddau  llai 
yn  rhannau  eraill  y  TN,  ac  yn  wir  yn  y  syniad  o 
berthynas  Tad  â  Mab  yn  y  Duwdod  o  gwbl.  Nid  yw 
yr  esboniad  Ariaidd  ar  He  yn  gywir,  oblegyd  nid  îs- 
dduw  o  natur  a  phriodoleddau  gwahanol  i’r  un  Duw  yw 
Crist  yn  yr  epistol.  Yn  hytrach  fe  saif  yn  lle  Duw  i 
ddyn  ym  mhob  perthynas  foesol  ac  ysprydol,  ag  eithrio 
safle’r  barnwr  (412-13  io81  i223-29).  Er  fod  ffurfiau 
athroniaeth  Philo  a’r  syniad  offeiriadol  yn  tueddu  at  osod 


Adnodiad  D]  A  YR  HEBREAID 


67 


Crist  rhwng  Daw  a  dyn,  eto  gorchfyga’r  awdwr  y  duedd 
honno  i  raddau  helaeth,  hyd  nes  y  daw  Crist  i  olygu  iddo 
“  holl  gyfìawnder  y  Duwdod  ”  ym  mhob  perthynas  â 
dyn  a’i  hanes  a’i  fyd.  Ac  nid  â  ymhellach.  Ni  ddywed 
beth  oedd  perthynas  y  Duw  hwn  sydd  yn  Dduw  digonol 
i  ni  â’r  Duw  tragwyddol.  Ni  chynhygia  esbonio’r 
berthynas  rhwng  Duw  ynddo’i  hunan  a  Duw  mewn 
cymdeithas  ;  rhwng  Duw  yn  ei  hanfod  a  Duw  mewn 
datguddiad.  Methasai  Plato  a  Philo  lwyddo  i  -wneud 
hynny  er  cynnyg,  ac  y  mae  yn  ameus  a  oes  eto  feddyl- 
ddrych  wedi  ei  lunio  a  all  gynnwys,  cysoni,  ac  egluro  yn 
llawn  y  ddwy  nodwedd  hyn  ar  y  Duwdod.  Amcan 
ymarferol  sydd  i  He,  sef  gosod  Crist  gerbron  fel  awdwr 
iachawdwriaeth,  ac  arch-offeiriad  mawr  sydd  yn  arwain 
y  credinwyr  at  Dduw. 

(3)  Am  hynny,  y  mae  ei  ddysgeidiaeth  am  berthynas 
Crist  â  dyn  yn  llawn  a  chlir.  Y  Mab  goruchaf  y 
soniwyd  am  dano  a  wnaethpwyd  yn  îs  na’r  angylion  (27). 
Fe  ddaeth  yn  gyfrannog  o  gnawd  a  gwaed  fel  dynion 
(214).  Yr  enw  dynol  Iesu  a  roddir  iddo  yn  fwyaf 
cyffredin  yn  yr  epistol  hwn.  Ac  nid  dynoliaeth  yr  Iesu 
fel  ffaith  gyffredinol  a  geir  yma.  Gwyddai’r  awdwr 
fanylion  ei  hanes  ar  y  ddaear,  a  gwelai  ystyr  arbennig 
ynddynt.  Yr  oedd  Efe  ym  mhob  peth  sydd  yn 
hanfodol  i  ddynoliaeth  wedi  byw  yn  gyffelyb  i  ddynion 
eraill.  Ganwyd  Ef  o  lwyth  Judah  (714),  a  themtiwyd  Ef 
ym  mhob  peth  yr  un  ffunud  a’i  frodyr  (218  415)  ; 
ymddiriedodd  yn  Nuw  a  gweddiodd  arno  “  trwy  lefain 
cryf  a  dagrau  ”  (213  57)  ;  dioddefodd  boen  a  dysgodd 
ufudd-dod  trwy  y  pethau  a  ddioddefodd,  ac  felly  y 
perffeithiwyd  Ef  i’w  lawn  ddynoliaeth,  ac  i  feddu  cym- 
hwyster  i  fod  yn  awdwr  iachawdwriaeth  (210  58,9),  ac  yn 
y  diwedd  profodd  farwolaeth  (2°)  trwy  ddioddef  y  groes 
(122).  Nid  Bôd  nefol  dan  rith  dyn  neu  wedi  gwisgo 
cnawd  oedd  efe,  ond  dyn  gwirioneddol  yn  cyfranogi  o 
holl  elfennau  profiad  dynoliaeth  ;  ac  mewn  un  peth  yr 
oedd  yn  fwy  o  ddyn  na  neb  arall,  oblegyd  yr  oedd 
heb  bechod  (415).  Danghosodd  felly  mewn  ffaith,  yr 
hyn  a  dystia  pob  cydwybod,  mai  diffyg  a  methiant 
mewn  dynoliaeth  ydyw  pechod,  ac  na  pherthyn 

K 


68 


AT  YR  HEBREAID  [Adnodiad  D 


i’w  hanfod  a’i  delfryd  hi.  Ac  er  mai  Mab  Duw  a 
ddaeth  yn  ddyn,  nid  oedd  hynny  mewn  un  modd  yn 
cyfyngu  ar  wirionedd  ei  ddynoliaeth.  Yn  hytrach  yr 
oedd  yn  ei  natur  dragwyddol  anghenraid  iddo  ddod  yn 
ddyn.  Yr  oedd  yn  weddus  i  Dduw,  yr  oedd  priodoldeb 
dwyfol,  i  berífeithio  tywysog  iachawdwriaeth  trwy 
ddioddefiadau.  Ac  nis  gallasai  yr  hwn  a  wnaed  yn 
offeiriad  tragwyddol  gyflawni  ei  swydd  heb  ddod  yn 
ddyn,  fel  y  gallai  gydymdeimlo  â  dynion  yn  eu  gwendidau 
a’u  temtasiynau  (218  415  52).  Ac  y  mae  yn  deilwng  o 
sylw  nad  awgryma’r  awdwr  mai  yn  ei  ddynoliaeth  yn 
unig  y  cafodd  yr  Iesu  y  profiadau  hyn.  Ni  ẃyr  He  na’r 
TN  yn  unlle  ddim  am  y  syniad  fod  Iesu  Grist  yn  gwneud 
un  peth  fel  Duw  a  pheth  arall  fel  dyn.  Beth  bynnag 
oedd  ei  natur,  yr  oedd  ei  holl  berson  yn  ei  holl  brofiad 
daearol. 

Cyfyd  eto  ddau  gwestiwn  na  cheir  atebiad  iddynt  yn 
He.  Sut  y  daeth  y  Mab  tragwyddol  yn  ddyn  ?  A  beth 
oedd  perthynas  y  ddwy  natur  â’u  gilydd  yn  ei  berson  ? 
Ni  ddywed  yr  awdwr  ddim  am  genhedliad  tragwyddol 
nac  amserol  y  Mab,  ac  ni  wyr  ddim  am  athrawiaeth  y 
ddwy  natur  fel  y  cyfryw,  mwy  na’r  lleill  o  ysgrifenwyr  y 
TN.  Nid  yw  yn  dilyn  nas  gall  yr  athrawiaeth  honno 
fod  yn  esboniad  da  ar  ddysgeidiaeth  He,  ond  y  mae  yn 
eglur  na  orffenwyd  esbonio  person  Crist  o  fewn  y  TN. 
Gesyd  He  y  Mab  ger  ein  bron  yn  gyntaf  fel  cyfrwng  holl 
ymwneud  Duw  â’r  byd  ac  â  dyn,  ac  yn  ail  fel  dyn 
wedi  ei  wneud  ym  mhob  peth  ond  pechod  yr  un  fath  a’i 
frodyr.  Cysyllta’r  awdwr  y  ddau  ddosbarth  o  fieithiau 
â’u  gilydd,  nid  mewn  undeb  hanfodol  dwy  natur,  ond  yn 
undeb  moesol  ac  ymarferol  amcan  a  gwaith  iachaw- 
dwriaeth,  a  cheir  gweled  yr  undeb  hwn  wedi  ei  berffeithio 
a’i  gyflawni,  yn  yr  Arch-offeiriad  mawr  sydd  drosom  ni 
ar  ddeheulaw  gorseddfaingc  y  Mawrefid  yn  y  nefoedd. 


Pennod  3] 


AT  YR  HEBREAID 


69 


II.  TYWYSOG  IACHAWDWRIAETH.  IlP.-iy13. 

Wedi  dangos  rhagoriaeth  Crist,  datguddiwr  Duw, 
ar  yr  angylion,  cyfryngwyr  datguddiad  yr  HD,  a  dod  i 
olwg  prif  bwnc  ei  ddadl,  sef  rhagoriaeth  offeiriadaeth 
Crist  ar  yr  offeiriadaeth  Iddewig,  gwel  yr  awdwr  ar 
lwybr  ei  ymresymiad  â’r  bobl  hyn  un  person  oedd  o 
bosibl  yn  sefyll  yn  uwch  yng  ngolwg  yr  Iddewon  na’r 
angylion  neu’r  offeiriaid,  sef  Moses.  Efe  oedd  rhoddwr 
y  ddeddf,  sylfaenydd  yr  offeiriadaeth,  ac  arweinydd  y 
genedl.  Ni  buasai’r  prawf  o  uchafiaeth  derfynòl 
Cristionogaffh  yn  gyflawn  heb  ddangos  ei  rhagoriaeth 
ar  genadwri  Moses,  a  deuai  gwaith  Joshua  i’r  ystyriaeth 
fel  parhad  a  gorfîeniad  gwaith  Moses.  Dengys  yr 
awdwr  fod  Tywysog  iachawdwriaeth  dragwyddol  yn 
rhagori  ar  arweinwyr  y  genedl  o  dan  yr  HD,  a  chyd- 
bletha  â’i  brawf  nifer  o  rybuddion  ymarferol,  fel  yn  yr 
adran  flaenorol.  Bu  Moses  yn  ffyddlon  fel  arweinydd, 
ond  methodd  y  bobl  oherwydd  anghrediniaeth  a  chyr- 
raedd  yr  orffwysfa.  Ac  er  i  Joshua  eu  harwain  hwy  i 
Ganaan,  nid  honno  oedd  gorffwysfa  derfynol  Duw, 
oblegyd  “  y  mae  gorffwysfa  eto’n  ol  i  bobl  Dduw  ”  i’w 
meddiannu  trwy  ffydd  yng  Nghrist.  Wrth  reswm,  y 
mae  unoliaeth  y  ddwy  oruchwyliaeth  yn  gorwedd  odditan 
gymhariaeth  yr  awdwr,  oblegyd  nis  gellir  cymharu 
pethau  nad  oes  un  cysylltiad  rhyngddynt.  Yr  unoliaeth 
oedd  sail  apêl  yr  awdwr  at  y  meddwl  Hebreig,  oblegyd 
hawddach  oedd  i  Iddew  dderbyn  Cristionogaeth  fel 
datblygiad  allan  o’r  hen  oruchwyliaeth,  na  phe  safasai 
mewn  gwrthgyferbyniad  iddi,  neu  allan  o  bob  perthynas 
â  hi.  Ond  nis  gallaf  weled  (gyda  T.  C.  Edwards)  mai 
“  unoliaeth  y  ddwy  oruchwyliaeth  ”  a  bwysleisir  yn  yr 
adran  hon  neu’r  rhai  dilynol.  Cymer  yr  awdwr  yn 
ganiataol  unoliaeth  wreiddiol  y  ddau  ddatguddiad  fel  sail 
ei  ymresymiad  a’i  gymhellion  trwy  yr  holl  lythyr,  ond  y 
pwynt  y  cyrhaedda  ato  yw  rhagoriaeth  ac  uchafiaeth 
Cristionogaeth.  Dyna’r  gwirionedd  yr  oedd  ei  ddar- 
llenwyr  mewn  perygl  o’i  anghofio.  Syniadau  arweiniol 
yr  adran  hon  yw  fod  gan  Grist  fwy  gogoniant  na’r  eiddo 
Moses,  a  gwell  gorffwysfa  na’r  eiddo  Joshua. 


/P 


70 


AT  YR  HEBREAID 


[Pennod  31 


III.  1  O  herwydd  paham,  frodyr  sanctaidd,  cyfrannogion  o’r 
galwedigaeth  nefol,  ystyriv,7ch  Apostol  ac  Arch-offeiriad  ein  cyffes 
ni,  Crist  Iesu  ; 


i.  Rhagoriaeth  Crist  fel  Mab  ar  Moses  fel  gwas.  (316). 

Dygir  enw  Moses  i  mewn  ar  bwys  galw  Crist  yn 
apostol ;  cyfeiria’r  gair  yn  ol  at  yr  hyn  ddywedwyd  am 
dano  fel  datguddiwr  Duw  a  thywysog  iachawdwriaeth. 
Fel  apostol,  datguddiwr  ac  arweinydd  yr  HD,  bu  Moses 
yn  fFyddlon,  ond  y  mae  Crist  yn  haeddu  mwy  gogoniant. 
Ni  ddywedir  ar  unwaith  paham,  ond  yn  niwedd  yr  adran 
daw  yr  oll  i  bwynt  yn  y  ffaith  fod  Crist  yn  Fab,  tra  nad 
oedd  Moses  ond  gwas. 

1.  0  herwydd  ỳahcim :  Cyfeiriad  yn  ol  at  yr  holl 
ymresymiad  blaenorol  lle  y  dygasid  Crist  ymlaen  fel 
datguddiwr  a  thywysog  ac  arch-offeiriad  digonol. 

Frodyr  sanctaidd  :  Sylweddola’r  awdwr  y  frawdoliaeth 
sydd  yng  Nghrist  fel  perthynas  bersonol  rhyngddo  ef  a’r 
“  Hebreaid.”  Dyma  gyfarchiad  mwy  personol  nag  a 
gaed  o’r  blaen.  Datblyga’r  traethawd  yn  anerchiad 
brawdol.  Sanctaidd — nid  mewn  ystyr  foesol,  ond  crefyddol 
— wedi  eu  neilltuo  yn  bobl  Dduw  yng  Nghrist.  Y  mae’n 
eglur  fod  ynddynt  ddiffygion  moesol  pwysig  eto. 

Cyfrannogion  o'r  galwedigaetli  nefol :  Tybia  rhai  fod 
yma  awgrym  o  alwad  y  cenhedloedd,  ac  mai  â  hwy  y 
mae’r  “  Hebreaid  ”  yn  gyfranogion.  Dywed  eraill  mai 
saint  yr  HD  a  dybir.  Ond  ni  olyga’r  gair  ragor  na  bod 
i’r  “  Hebreaid  ”  ran  yn  yr  alwad  nefol,  heb  enwi  nac 
awgrymu  neb  arall  sydd  gyfrannog  ynddi.  Golyga’r 
galwedìgaeth  nefol  alwad  o’r  nefoedd  ac  i’r  nefoedd.  Y 
mae’r  geiriau  nefol  a  nefoedd  yn  He  fel  “y  byd  a  ddaw  ” 
(25  65)  a  “  thragwyddol  ”  (915)  yn  golygu  cylch  y  pethau 
parhaol,  hanfodol,  gwirioneddol,  mewn  gwrthgyfet  byniad 
i’r  byd  presennol,  materol  a  darfodedig,  nad  yw  ond 
cysgod  y  pethau  nefol  neu  dragwyddol.  Portread  a 
chysgod  y  pethau  nefol  oedd  aberthau  yr  HD  (85),  y 
tabernacl  (9‘23),  a’r  gyfraith  (io1).  Ond  yn  y  nefoedd  y 
mae’r  “  gysegrfa  ar  gwir  dabernacl  ”  (82  923).  Yno  yr 


Pennod  ý\  AT  YR  HÈBREAID  ji 

2  Yr  hwn  sydd  ffyddlawn  i’r  hwn  a’i  hordeiniodd  ef,  megis  ag  y 
bu  Moses  yn  ei  holl  dŷ  ef. 


aeth  Iesu,  ac  yr  erys  i  weinyddu  ei  swydd  offeiriadol 
(4H  520  ^,26  8i),  ac  oddiyno  y  llefara  eì  air  terfynol  (1223). 

Ystyriwch :  Craffwch  arno  hyd  nes  ffurfio  syniadau 
cywir  am  dano.  Mawr  yw  cyfrifoldeb  moesol  a 
meddyliol  y  rhai  sydd  yn  gyfranogion  o’r  alwad  nefol. 

Aŷostol  ac  Arch-offeinad  :  Cennad  Duw  wedi  ei  anfon 
at  ddynion  (i2,3  23),  a  chynrychiolydd  dynion  ger  bron 
Duw  (217,18).  Efe  ddaeth  a’r  alwad  nefol  at  ddynion,  ac 
a  wnaeth  ddynion  yn  gyfranogion  o  honi.  Nis  gelwir 
Crist  yn  apostol  yn  unlle  arall  yn  y  TN,  ond  defnyddia 
Ef  y  ferf  gyfatebol  droion,  a  dywed  ei  fod  wedi  ei  anfon 
oddiwrth  Dduw  (Ioan  ý6  657  173’18  2021  Mt.  io40). 

Ein  cyjỳes :  Gall  y  geiriau  olygu  “yr  hwn  yr  ydym  yn 
ei  gyffesu,”  ond  ni  chyfetyb  yr  esboniad  hwn  yn  dda  i 
ystyr  y  gair  a  gyfieithir  cyffes  fel  y’i  ceir  mewn  mannau 
eraill  yn  He.  Yn  414  “  glynwn  wrth  ein  pvoffes ,”  ac  yn 
io23  “  daliwn  gyffes  ein  gobaith  yn  ddisygl,”  ac  nid 
ymddengys  y  syniad  mai  Crist  yw  gwrthrych  ffydd  a 
chyffes  y  credinwyr  yn  He  fel  y’i  ceir  yn  Paul  a’r  Actau. 
Y  mae  athrawiaeth  ffydd  yn  He  yn  dra  gwahanol  i 
eiddo  Paul.  Gwell .  yw  deall  “  cyffes  ffydd  ”  neu 
“  athrawiaeth  yr  efengyl  ”  (cf.  1  Tim.  612  a  i10),  yr  hon  a 
gyhoeddwyd  gan  Grist  fel  apostol,  ac  a  sylweddolir 
trwyddo  fel  offeiriad.  Geilw  Philo  y  Gair  yn  “  Arch- 
offeiriad  mawr  y  gyffes.” 

2.  Yv  hwn  sydd  ffyddlawn ,  neu  fel  un  ffyddlawn  :  fel 
un  sydd  yn  llanw  ei  swyddau  heb  golli  mewn  dim  (gwel 
ar  217).  Adgof  yw’r  geiriau  o  Num.  127,  “fy  ngwas 
Moses  yr  hwn  sydd  ffyddlawn  yn  fy  holl  dý.” 

Fv  Imn  a'í  hovdeinìodd  ef :  llyth.  gwnaeth  ef,  h.y.,  yn 
apostol  ac  offeiriad  i  Dduw. 

Megis  [ ag  y  bu\  Moses  hefyd :  Dygir  Moses  i  fewn 
fel  pe’n  ddamweiniol  bron.  Disgynna’r  awdwr  yn  gyntaf 
ar  nodwedd  yn  lesu  Grist  oedd  yn  debyg  ynddo  i  Moses. 


AT  ŸR  HEBREAID 


[. Pennod  ÿ 


3  Canys  fe  a  gyfrifwyd  hwn  yn  haeddu  mwy  gogoniant  na 
Moses,  o  gymmaint  ag  y  mae  yr  hwn  a  adeiladodd  y  tŷ  yn  cael 
mwy  o  barch  na’r  tŷ. 


Diau  fod  hon  yn  ffordd  fedrus  i  arwain  Iddewon  ymlaen 
at  y  gymhariaeth  ac  at  ragoriaeth  Crist.  Cryn  waith 
oedd  cael  Iddew  i  gydnabod  fod  Crist  gyfuwch  a  Moses. 

Yn  ei  ìioll  dŷ  Ef\  Fel  y  sonir  am  Eliezer  ar  dý 
Abraham  (Gen.  242J,  neu  Joseph  ar  dŷ  Pharaoh 
(Gen.  4140),  yn  oruchwylwyr  dros  bob  peth  a  berthynai 
iJw  meistriaid,  felly  bu  Moses  yn  oruchwyliwr  ffyddlon 
i  Dduw  dros  holl  fywyd  ei  genedl  etholedig.  Golyga’r 
tý  yn  gyntaf  feìly  yr  eglwys  Iddewig  yn  yr  anialwch, 
ac  at  Moses  yn  unig  y  cyfeiria’r  geiriau  yn  y  fan  hon, 
oblegyd  “  Mab  ar  dŷ  ei  Dad  ”  yw  Crist,  ac  nid  gwas  yn 
y  tŷ. 

3.  Canys  :  Rheswm  dros  ystyried  Crist  (adn.  1)  yn  ei 
uchafìaeth  ar  Moses. 

Fe  a  gyfrifwyd  .  ...  yn  haeddu.  A  dylid  deall  y 
rhoddwyd  iddo  mewn  canlyniad 

Mwy  gogoniant :  Yn  gyntaf,  y  mae  gogoniant  Crist 
yn  fwy  na’r  eiddo  Moses,  fel  y  mae  gogoniant  adeiladydd 
y  tŷ  yn  fwy  nag  eiddo’r  tŷ,  yr  achos  yn  fwy  na’r  effaith, 
y  gwneuthurwr  yn  fwy  na’i  waith,  ac  yn  arbennig, 
awdwr  a  phen  yr  eglwys  yn  fwy  na’r  eglwys.  Rhan  o’r 
tŷ  oedd  Moses,  ond  Crist  oedd  ei  adeiladydd  ;  ac  wrth 
adeiladu  y  tý  goiygir  ei  gynllunio,  ei  adeiladu,  ei 
ddodrefnu  a’i  drefnu  ;  golygir  y  teulu  yn  fwy  na’r  tŷ. 
Aelod  o’r  eglwys  Iddewig  oedd  Moses,  er  yn  arweinydd 
a  phroffwyd  iddi,  ond  Crist  oedd  ei  hawdwr  hi.  Y  mae’r 
syniad  fod  Crist  yn  awdwr  yr  hen  oruchwyliaeth,  yn 
ogystal  â’r  newydd,  yn  holiol  naturiol  yn  He  (cf.  i2  212’13 
ii26).  Tybia  rhai  mai  Duw  a  olygir  yn  y  fan  hon  wrth 
yr  adeiladydd,  ond  dianghenraid  a  dibwrpas  fyddai 
dangos  fod  Duw  yn  haeddu  mwy  gogoniant  na  Moses. 

Gogoniant ....  /^/teanrhydedd.  (Gwel  ar  27). 


Pennod  34]  AT  YR  HEBREAID  73 

4  Canys  pob  tŷ  a  adeiledir  gan  ryw  un  ;  ond  yr  hwn  a  adeilad- 
odd  bob  peth  yw  Duw. 


4.  Ail-ddechreua  yr  awdwr  ei  ymresymiad  yn  y  fan 
hon,  a  gesyd  ei  fater  mewn  ffordd  arall.  Wedi  son  am 
dý  Dduw  yn  adn.  2,  ac  am  Grist  fel  ei  adeiladydd  yn 
adn.  3,  yr  oedd  eisiau  egluro  yn  fanylach  gysylltiad  y 
ddau  â’u  gilydd  ac  â  Moses. 

Gesyd  i  lawr  yn  gyntaf  yr  egwyddor  gyffredinol 
“  pob  tŷ  a  adeiledir  gan  ryw  un.”  Nid  yw  na  thŷ  nac 
eglwys  yn  ffaith  anibynnol  ynddi  ei  hunan.  Cyfeiria  at 
rywun  tu  oi  ac  uchlaw  iddi.  Ffordd  arall  yw  hon  o 
ddweyd  fod  i  bob  eífaith  ei  achos.  Dechreua’r  awdwr 
c’r  dechreu. 

Yr  ail  ffaith  sylfaenol  yw  mai  Duw  yw  achos  pob 
effaith,  ac  felly  efe  yn  gyntaf  ac  yn  wreiddiol  yw  adeil- 
adydd  y  tŷ  a  fu  dan  yr  hen  oruchwyliaeth,  a’r  un  sydd  o 
dan  yr  oruchwyliaeth  newydd.  Y  mae  yn  oddefol,  er 
nad  yn  naturiol,  cyfieithu  fel  y  gwna  llawer  o’r  hen 
esbonwyr :  “  ond  y  mae’r  hwn  a  adeiladodd  bob  peth  yn 
Dduw.”  Mynegi  dwyfoldeb  Crist  a  wneir  felly. 
Byddai’r  frawddeg  yn  un  hollol  eithriadol  yn  He  ;  ac 
wedi  dweyd  fod  Crist  yn  Dduw,  difudd  ac  anaturiol 
fyddai  myned  ymlaen  i  geisío  profi  ei  ragoriaeth  ar 
Moses.  Diau  y  credai  yr  awdwr  fod  Crist  yn  Dduw, 
ond  ni  ddywed  hynny  yn  y  ffurf  hon,  ac  yn  arbennig 
torrai’r  fath  osodiad  ar  gwrs  ei  ymresymiad  yn  y  fan  hon. 
Dweyd  y  mae  yn  hytrach  fcd  i  bob  efíaith  ei  achos,  ac 
mai  Duw  yw  achos  pob  peth.  Ond  beth  gan  hynny  yw 
lle  Moses  a  Christ  yn  y  fath  gyfundrefn  ? 

5.  Gwas  yn  y  tŷ  yw  Moses  ;  gwas  rhydd  a  gwas 
ffyddlon,  ond  nid  efe  gynlluniodd  y  tŷ,  ac  nis  gallai  ei 
adeiladu.  Nid  ei  fwriadau  ef  a  sylweddolir  ynddo,  ac 
nid  oes  iddo  awdurdod  na  llywodraeth  drosto.  Derbyn 
y  ddeddf  a’i  chyhoeddi  a’i  gweinyddu  oedd  ei  waith  ef ; 
gwas  ydyw. 

Yn  ei  holl  dŷ  :  Yr  oedd  cylch  gwasanaeth  Moses  yn 
ehangach  nag  eiddo  gweision  eraill.  Yn  ol  yr  HD  yr 


74  AT  YR  HEBREAID  [Pemtod  ŷ 

5  A  Moses  yn  wir  a  fu  ffyddlawn  yn  ei  holl  dŷ  megis  gwas,  er 
tystiolaeth  i’r  pethau  oedd  i’w  llefaru  ; 


03dd  gfe  yn  broffwyd  (Dt.  1818),  offeiriad  (Ex.  281), 
deddfroddwr  a  barnwr  (Ex.  1 717) ,  ac  estyna  ei  wasanaeth 
i  lawr  trwy  holl  oesau  Israel. 

Er  tystiolaeth  i’r  pethau  oedd  i'w  llefaru  :  Cynhygir  tri 
esboniad  ar  y  geiriau  hyn  :  (1)  Eu  bod  yn  cyfeirio  at 
Num.  128  “  wyneb  yn  wyneb  y  llefaraf  wrtho,”  ac  yn 
golygu  fod  Duw  yn  dwyn  tystiolaeth  i  Moses  fod  yr  hyn 
a  lefarai  wrth  y  bobl  yn  wir  ;  (2)  fod  Moses  yn  ffyddlon 
i  dystiolaethu  yr  hyn  a  ddatguddiai  Duw  iddo  o  droi  dro. 
Gorffwysa’r  esboniad  hwn  hefyd  ar  y  geiriau  uchod  yn 
Num.  128.  (3)  Fod  Moses  yn  dyst  i  holl  ddatguddiad 

Duw  trwy’r  proffwydi  i  fyny  hyd  at  Grist.  Dadleuir 
fod  cysylltiadau  Num.  127  yn  cau  allan  yr  esboniad  hwn, 
oblegyd  fod  yr  adn.  flaenorol  yn  gwahaniaethu  rhwng 
Moses  a’r  proffwydi.  Ond  peth  cyffredin  yn  He  yw 
rhoddi  ystyr  newydd  i  hen  eiriau,  ac  y  mae’r  syniad 
diweddaf  yn  cydfynd  â’r  frawddeg  “yn  ei  holl  dŷ,”  ac 
yn  gydweddol  â  syniad  ac  ymresymiad  yr  awdwr  fod  y 
datguddiad  yn  yr  HD  yn  gysgod  o’r  efengyl  (i1). 

6.  Eithr  Crist :  Dyma’r  tro  cyntaf  i’r  awdwr  ddefn- 
yddio’r  enw  hwn  ar  ei  ben  ei  hunan  ;  dim  ond  deuddeg  o 
weithiau  y  ceir  ef  yn  yr  epistol,  a  thair  o  honynt  yn  yr 
enw  Iesu  Grist.  Ceir  yr  enw  Crist  68  o  weithiau  yn  Rhuf. 

Megis  Mab :  Dyma  uchaf  bwynt  ei  ragoriaetb  ar 
Moses.  Yn  yr  un  peth  hefyd  y  rhagorai  ar  yr  angylion 
(i4’5).  Dengys  y  term  ei  berthynas  â  Duw  ac  â’r  tý. 
Duw  yw  achos  gwreiddiol  pob  peth,  ond  y  Mab  yw 
cyfrwng  ei  weithrediad  yn  y  byd  (i2).  O  fewn  cylch 
hanes,  y  Mab  yw  sylfaenydd  ac  adeiladydd  tŷ  Dduw,  lle 
yr  oedd  Moses  yn  was.  Y  Mab  yw  grym  bywyd  yr 
eglwys,  ei  sylfaenydd,  ei  hadeiladydd  a’i  phen. 

Ar  ei  dŷ  ei  hun:  Yn  gywir,  Ar  ei  dy  Ef,  sef  Duw. 
Gŵyr  y  Mab  feddwl  y  Tad,  a  gweinydda  ei  awdurdod 
dros  yr  eglwys. 


AT  YR  HEBREAID 


75 


Pennod  36] 

6  Eithr  Crist,  megis  Mab  ar  ei  dŷ  ei  hun  :  tŷ  yr  hwn  ydym  ni, 
os  nyni  a  geidw  ein  hyder  a  gorfoledd  ein  gobaith  yn  sicr  hyd  y 
diwedd. 


Tŷ  yr  hwn  ydym  ni:  Dengys  nid  yn  unig  le  Moses  a 
Christ  yn  ei  ymresymiad,  ond  lle’r  credinwyr  hefyd.  Y 
maent  mewn  gwirionedd  yn  gydradd  â  Moses,  oblegyd 
hwy  yn  awr  yw’r  tý  a  adeiladodd  Duw  trwy  gyfryngwr- 
iaeth  Crist.  Yn  ol  dysgeidiaeth  gyffredin  yr  awdwr,  tŷ 
amherffaith,  anghyflawn,  cysgod  o  dŷ,  oedd  yr  eglwys 
Iddewig ;  a’r  eglwys  Gristionogol  yw’r  tý  yn  ei  ffurf 
wirioneddol  a  therfynol.  Tý  o  dan  ofal  gwas  oedd  y 
cyntaf,  ond  tŷ  o  dan  awdurdod  y  Mab,  ei  Arglwydd 
priodol,  yw  yr  ail  (cf.  i  Cor.  316  2  Cor.  616  Eph.  221,22 
1  Pedr  25).  Ceir  y  syniad  yn  Philo  hefyd  fod  yr  enaid 
yn  dý  Dduw. 

Os  nyni  a  geidw :  Os  daliwn  ein  gafael  yn : 

Dechreua’r  awdwr  ei  ffordd  at  y  rhybuddion  ymarferol. 
Ffyddlon  yw  Crist,  a  gofyna  i’w  bobl  hefyd  fod  yn 
ffyddlon. 

Hyder  neu  hyfdra  :  Ysbryd  rhydd  a  diofn  yn  mynegi 
ei  hunan  mewn  gair  neu  weithred.  Defnyddir  y  gair 
am  Apolos:  ua  ddechreuodd  lefaru  yn  hyf”  (Act.  1826). 
Yr  oedd  erlidigaeth  a  gwendid  ffydd  wedi  gwneud  yr 
“  Hebreaid  ”  yn  ofnus  a  llwfr.  Nid  yw  yn  glir  a  ddylid 
cysylltu  hyder  yn  ogystal  a  gorfoledd  â  gobaith,  a  chyfieithu 
“  hyder  a  gorfoledd  [ein]  gobaith  ”;  os  gwneir,  golyga 
fod  gobaith  y  credadyn  yn  rhoddi  iddo  hyfder  i  wynebu 
gelynion  a  gorthrymderau. 

A  gorfoledd  [neu  ymffrost]  ein  gobaith :  Naill  ai’r 
gorfoledd  sydd  yn  torri  allan  yn  fynegiad  o  obaith  yn  yr 
enaid,  y  weithred  o  ymffrostio  yn  y  gobaith  ;  neu  ynte 
wrthrych  ymffrost  sydd  hefyd  yn  sail  gobaith,  sef  y 
profiad  o  Grist  yn  Waredwr  digonol. 

Hyd y  diwedd  :  Hyd  nes  sylweddoli  ein  gobaith,  nid 
wedi  marw,  ond  wedi  gorchfygu  pob  gelyn  a  chyrraedd 
nôd  yr  alwad  nefol,  feallai  yn  ail-ddyfodiad  Crist  yn  y 
man.  Ni  cheir  y  geiriau  hyn  yn  llawysgrif  y  Fatican 
fB),  a  barna  rhai  mai  wedi  llithro  i  fewn  o  adn.  14  y 
maent.  Ffafria  gramadeg  yr  adn.  y  dybiaeth  hon  i 
raddau. 


76 


AT  YR  HEBREAID 


[. Pennod  3 7 


ii.  Canlyniadau  anghrediniaeth  Israeî.  3711 

Dyfynna’r  awdwr  rybudd  a  roddodd  rhywun  arall  i 
Israel  ar  gyfrif  eu  hanghredinaeth  yn  yr  anialwch ;  mab- 
wysiada  ef  i’w  amcan  presennol  fel  wedi  ei  lefaru  gyda 
golwg  ar  y  cyfnod  Cristionogol ;  cymer  eiriau’r  Salm  fel 
proffwydoliaeth  rybuddiol,  ac  yn  rhan  olaf  y  bennod, 
cymhwysa’r  geiriau  mewn  modd  personol  at  yr  Heb- 
reaid. 

Dyfynnir  Salm  957b  lla-  gan  ddilyn  yn  lled  agos,  er 
nad  yn  llythyrennol,  gyfìeithad  yr  LXX,  yr  hwn  a 
wahaniaetha  gryn  dipyn  oddiwrth  yr  Hebraeg.  Yn  47 
cyfeirir  at  y  Salm  hon  fel  eiddo  Dafydd,  a  cheir  nodyn  i’r 
un  perwyl  yn  un  o  lawysgrifau  yr  LXX,  ond  nid  yn  yr 
Hebraeg.  Daethai  yn  arferiad  gan  yr  Iddewon  i  briod- 
oli’r  Salmau  yn  gyffredinol  i  Dafydd,  ond  y  mae  yn  sicr 
nad  Dafydd  oedd  awdwr  y  Salm  hon.  Priodola  Davidson 
hi  i  gyfnod  olaf  y  gaethglud,  tua  diwedd  y  bumed  ganrif 
CC,  a  thybia  y  perthynai  i’r  un  cylch  ag  Es.  40-66. 
Cyfnod  o  obaith  oedd  hwn  i  Israel,  cyfnod  proffwydoliaeth 
y  cyfamod  newydd  (Jer.  3188)  a’r  addewid  i  Israel  y 
byddai  yn  oleuni  i’r  cenhedloedd  (Es.  42®).  Tyrr  y 
gobaith  allan  yn  llawenydd  a  moliant  yn  rhan  gyntaf 
Salm  95  :  ond  po  ddisgleiriaf  y  gobaith,  mwyaf  oll  o 
angen  sydd  i  rybuddio’r  genedl  rhag  syrthio  eto  i 
anghrediniaeth,  a  methu,  megis  cynt,  sylweddoli  ei 
gobeithion.  Gesyd  Briggs  y  Salm  yn  ddiweddarach,  yn 
niwedd  y  cyfnod  Persiaidd,  neu  ddechreu  y  cyfnod 
Groegaidd,  h.y.  yn  hanner  olaf  y  bedwaredd  ganrif  CC. 
Cyfnod  o  lawer  o  obeithion  a  pheryglon  i  Iddewaeth 
oedd  hwnnw  hefyd.  Cyffelyb  oedd  sefyllfa’r  “Hebreaid,” 
yn  uchel  eu  breintiau  gan  fod  Duw  wedi  llefaru  wrthynt 
yng  Nghrist,  a’u  gwneud  yn  “gyfranogion  o’r  galwedig- 
aeth  nefol,”  ond  mewn  pérygl  o  golli  eu  gobaith  trwy 
anghrediniaeth,  o  dan  ddylanwad  galluoedd  croes  o’u 
hamgylch. 

7.  Am  hynny  :  Gan  eich  bod  yn  dŷ  Dduw  os  daliwch 
eich  gobaith  :  cysylltiad  cyffelyb  sydd  yn  Salm  95; 
rhagflaenir  y  geiriau  a  ddyfynnir  gan  y  geiriau  : 


Pennod  3’]  AT  YR  HEBRÈAID  77 

7  Am  hynny,  megis  y  mae  yr  Yspryd  Glân  yn  dywedyd,  Heddyw, 
os  gwrandewch  ar  ei  leferydd  ef, 


“  Canys  efe  yw  ein  Duw  ni ; 

A  ninnau  ym  bobl  ei  borfa,  a  defaid  ei  law.” 

Yn  llai  uniongyrchol  gall  yr  arn  hynny  gymeryd  ei  rym  o’r 
holl  adran  flaenorol ;  am  hynny,  ar  gyfrif  rhagoriaeth  a 
ffyddlondeb  Crist  fel  apostol  ac  offeiriad. 

Nid  yw  yn  eglur  ychwaith  beth  yw  cysylltiad  yr ~am 
hynny  â’r  hyn  sydd  yn  dilyn.  (i)  Gesyd  y  C.S.A.  yr  holl 
ddyfynniad  mewn  cromfachau,  gan  gysylltu’r  am  hynny  âg 
edrychwch  yn  adn.  12,  ond  y  mae  yn  dra  anaturiol,  er  nad 
yn  amhosibl,  gosod  darn  cyhyd  rhwng  cromfachau.  Fe 
gofìa’r  darllenydd  nad  oedd  atalnodau  na  chromfachau 
nac  unrhyw  arwyddnodau  o’r  fath  yn  y  Groeg  gwreiddiol. 

(2)  Tybia  rhai  esbonwyr  fod  y  frawddeg  a  ddechreua 
gyda g  am  hynny  heb  byth  ei  gorphen,  i’r  awdwr  ei  anghofìo 
ar  ol  dwyn  y  dyfynniad  i  fewn,  ac  ail-ddechreu  yn  adn.  12. 

(3)  Y  gwrthwynebiad  a  deimlir  i  gymeryd  y  cysylltiad 
naturiol,  “  am  hynny  .  .  .  na  chaledwch  eich  calonnau  "  yw, 
fod  yr  awdwr  felly  yn  mabwysiadu  fel  ei  eiddo  ei  hunan 
eiriau  yr  Yspryd  Glan,  a  geiriau  Duw  (9-1 1),  ond  nid  yw 
hynny  o  gwbl  yn  amhosibl,  oblegyd  cymer  yr  awdwr  yn 
gyson  lawn  ryddid  i  ddefnyddio  geiriau’r  Ysgrythyr  i 
amcanion  ei  bwnc  (gwel  Adnodiad  C). 

Megis  y  mae'iY  Yspryd  Glan  yn  dywedyd :  Edrycha  He 
yn  gyson  heibio  i  Ysgrifenwyr  yr  HD  at  ei  Awdwr 
dwyfol  (9®  io13  1  Tim.  41;  gwel  Adnodiad  C). 

Heddyw  :  Yn  gyntaf,  pan  lefarai’r  Salmydd.  Gwelsai 
ef  ryw  gyfle  newydd  yn  agor  o  flaen  y  genedl.  Feallai 
y  gwelai  fel  proffwyd  ddydd  dyfodiad  y  Messiah  a  gwar^ 
edigaeth  y  cyfamod  newydd  yn  ymyl.  Yn  He  y  mae’r 
cyfle  hwn  wedi  dod  yn  bresennol,  a  pherygl  i’r  “  Heb- 
reaid”  i  golli  eu  cyfle,  fel  yr  Israeliaid  yn  yr  anialwch. 

Os  gwrandewch  ar  ei  leferydd  ef :  Gall  olygu  (1) 
gwrando  i  ufuddhau,  neu  (2)  yn  syml  “glywed  ei  lais,” 
oblegyd  gall  fod  anufudd-dod  wedi  peri  i  Dduw  dewi,  neu 
wedi  anghymwyso  dynion  i  glywed  (64  6).  Ond  yr  ystyr 


78  AT  ŸR  HEÈRËAID  [Pennod  ÿ 

8  Na  chaledwch  eich  calonnau,  megis  yn  y  cyffrôad,  yn  nydd  y 
profedígaeth  yn  y  diffaethwch  : 


flaenaf  sydd  yn  ateb  y  cysylltiadau  oreu,  oblegyd  ofer  rhy- 
buddio  a  gobeithio  os  na  ellir  mwyach  glywed  DuW. 
Gallesid  cyfieithu’r  Hebraeg  “O  na  wrandawech  ar  ei 
lais  ef !  ” 

8.  Na  chaledwch  eich  calonnau :  Y  syniad  cyffredin  yn  yr 
HD  a’r  TN  yw  mai’r  galon  yw  sedd  holl  fywyd  mewnol 
ac  ymwybodol  dyn  ;  cynhwysa’r  deall,  yr  ewyllys  a’r 
teimlad.  Y  mae’r  gaion  yn  ei  hiechyd  a’i  gweithrediad 
naturiol  yn  dyner  fel  cig,  a  phed  aethai  yn  galed  fel 
carreg  nis  gallasai  wneud  ei  gwaith  (Ezek.  ii19)  ;  felly 
dynoda’r  galon  galed  y  bywyd  mewnol  sydd  yn  gwrthod, 
neu  nas  gall,  ddeall,  teimlo  ac  ufuddhau,  yspryd  gwrth- 
nysig  yn  gwrthod  sylw  ac  ufudd-dod.  Gall  dyn  galedu 
ei  galon  ei  hun  trwy  anufudd-dod  bwriadol,  megis 
Pharaoh  (Ex.  815,32  934),  ond  dywedir  hefyd  fod  Duw  wedi 
caledu  calon  Pharaoh  yn  gosp  ara  ei  anufudd-dod  (Ex.  421 

gl2  j  q1,20,27  jjIO  I44’8). 

Megis  yn  y  cyffroad :  Yn  ol  yr  Hebraeg  fel  yn  Meribah, 
fel  yn  nydd  Massah  yn  y  diffaethwch  (gwel  C.S.D.). 
Cyfeiriad  sydd  yn  y  Salm  at  yr  Israeliaid  yn  cwyno  yn 
erbyn  Moses  am  nad  oedd  ganddynt  ddwfr,  a  dywedir  i 
Moses  “  alw  y  lie  Massah  a  Meribah  *o  achos  cynnen 
meibion  Israel,  ac  oblegyd  iddynt  demtio  yr  Arglwydd  ” 
(Ex.  177  cf.  Num.  2o13).  Nid  oes  gyfeiriad  arbennig  at  y 
digwyddiadau  na’r  lleoedd  hyn  yn  He ;  golygir  yma  fod 
y  ddwy  weithred  o  anufudd-dod  a  nodir  yn  estyn  dros  y 
deugain  mlynedd.  Ac  yr  oedd  y  syniad  yn  gyson  â’r 
hanes  fel  y’i  ceir  ar  y  wyneb  yn  y  Pentateuch.  Yn  ol 
Ex.  177  digwyddodd  cynnen  Meribah  a  phrofedigaeth 
Massah  ar  ddechreu  taith  yr  anialwch ;  ac  yn  ol 
Num.  2ols  bu  cynnen  Meribah  drachefn  ar  ddiwedd  y 
daith.  Tebyg  mai  yr  un  traddodiad  sydd  wrth  wraidd 
y  ddau  hanes,  ond  ni  wyddai  awdwr  He  hynny,  ac  nid 
oedd  enwau’r  lleoedd  ger  ei  fron,  oblegyd  dilyn  yr  oedd 
ef  yr  LXX.,  lle  y  cyfieithir  y  gair  Hebraeg  “  Meribah  ” 


Pennod  39]  AT  YR  HEBREAID  79 

9  Lle  y  temtiodd  eich  tadau  fyfl,  y  profasant  fi,  ac  y  gwelsant  fy 
ngweithredoedd  ddeugain  mlynedd. 


i  air  Groeg  sydd  yn  golygu  chwerwder  neu  lid :  y  mae’r 
Cyf.  Cym.  cyffroad  yn  rhy  wan.  Y  mae  profedîgaeth  yn 
gyfìeithad  cywir  o’r  Groeg,  ac  o’r  Hebraeg  <k  Massah.” 

Yn  nydd  y  profedigaeth :  llyth.  yn  ol  dyddh.y.  fely 
gwnaed  yn  nydd  y  profedigaeth. 

9.  Lle  y  temtiodd ,  &=c. :  Gwahaniaetha  He  ychydig 
yn  y  fan  hon  oddiwrth  yr  Hebraeg  a’r  LXX.  a  dylid 
cyfìeithu,  “  Lle  y  profodd  eich  tadau  [fi]  mewn  prawf.” 
(C.S.D.).  Nid  yw’r  gair  “  fi  ”  yn  y  Groeg,  ac  feallai  y 
dylid  cysylltu’r/^ö/í  yn  ogystal  a’r  gweled  â’r  gweithredoedd , 
a  chyfieithu’r  holl  adn.  “  Lle  mewn  prawf  y  profodd  ac  y 
gwelodd  eich  tadau  fy  ngweithredoedd  ddeugaiu  mlynedd.” 
Yr  un  yw’r  syniad  yn  y  ddau  gyfieithad,  sef  fod  yr  Israel- 
iaid,  yn  lle  ymddiried  yn  Nuw,  yn  gofyn  o  hyd  am 
brawfion  o’i  allu  a’i  ffyddlondeb  ef  mewn  gweithredoedd. 

Deugain  mlynedd :  Yn  yr  Hebraeg  ar  LXX.  cymer 
y  geiriau  hyn  le  “  am  hynny  ”  yn  yr  adn.  nesaf.  Gwna’r 
awdwr  y  cyfnewidiad  yn  y  fan  hon  yn  fwriadol  i  ddangos 
fod  yr  un  yspryd  gwrthnysig  wedi  nodweddu’r  genedl  ar 
hyd  y  deugain  mlynedd  yn  yr  anialwch  (cf.  Dt.  97). 
Gwelir  oddiwrth  adn.  17  fod  yr  awdwr  yn  gyfarwydd  â’r 
frawddeg  yn  ei  chysylltiad  gwreiddiol. 

Yr  oedd  syniad  ymhlith  y  Rabbiniaid  mai  deugain 
mlynedd  fyddai  oes  y  Messiah,  i  gyfateb  i  ymdaith  y 
genedl  yn  yr  anialwch.  Tybia  rhai  fod  yr  awdwr  yn 
ysgrifennu  He  tua  70  OC,  ac  felly  a’i  olwg  ar  y  ffaith 
mai  tua  deugain  mlynedd  oedd  er  esgyniad  Crist,  ac  fod 
cyfnod  prawf  yr  “  Hebreaid,”  fel  eiddo  eu  hynafiaid 
ymron  dirwyn  i  ben.  Nid  oes  fawr  sail  i’r  dybiaeth. 

10.  Digiais  ;  Hebraeg  “  caseais.” 

« 

Y  genhedlaetli  honno :  Cywirach,  Y  genhedlaeth  hon. 
Newidioddyr  awdwr  “honno”  yr  LXX.  i  “hon.”  Nid 
yw’r  naill  na’r  llall  yn  yr  HeBraeg.  Ffynnai  y  syniad  o 


AT  YR  HEBREAID  [Pennod  310-11 


80 

\  -  . 

10  Am  hynny  y  digiais  wrth  y  genhedlaeth  honno,  ac  y  dywedais, 
Y  maent  bob  amser  yn  cyfeiliorni  yn  eu  calonnau  ;  ac  ni  adnabuant 
fy  ffyrdd  i  : 

11  Fel  y  tyngais  yn  fy  llid,  na  chaent  ddyfod  i  mewn  i’m 
gorphwysfa. 


gyfrifoldeb  cynulliadol  ( 'collective ) ,  cyfrifoldeb  y  dorf, 
trwy  yr  HD,  ac  er  i  Ezekiel  wrthdystio  yn  ei  erbyn,  a 
dysgu  mai’r  “  enaid  a  becho,  hwnnw  a  fydd  marw  ” 
(Ezek.  18),  parhaodd  yr  Iddewon  hyd  amser  Crist  i 
gyfrif  rhinwedd  a  phechod  i’r  genedl  fel  cyfanswm 
(Mt.  39  Ioan  883).  Ond  dysga’r  awdwr  hwn  fod  pob  un 
yn  gyfrifol  yn  bersonol  ac  unigol  (adn.  12). 

Yn  cyfeiliomi yn  eu  calonnau;  Yn  crwydro  yn  eu  bywyd 
mewnol  oddiar  ffordd  Duw,  fel  y  crwydrasant  ddeugain 
rnlynedd  yn  yr  anialwch,  yn  lle  cael  llwybr  uniawn  i 
Ganaan. 

Ac  ni  adnabuant :  Gwell,  ond  ni  adnabuant.  Nid  yw’r 
frawddeg  hon  fel  yr  un  o’r  blaen  yn  dibynnu  ar  “  dywed- 
ais.”  Ni  ddysgasant  wybod  ffyrdd  Duw,  na  rhodio 
ynddynt. 

11.  Fel :  Yn  dynodi  cyfatebiaeth  rhwng  anufudd-dod 
y  bobl  a  llw  Duw. 

Tyngais :  Rhoddir  pwys  mawr  ar  dyngu  yn  yr  HD. 
Mewn  cyfnod  boreuol,  pan  nad  oedd  yn  arferiad  gosod 
cytundebau  ar  bapur,  a  phan  nad  oedd  llywodraeth  a 
llysoedd  i  sicrhau  eu  cyflawniad,  arferid  galw  y  Goruch- 
natuiiol  i  fewn  i  sicrhau  gwirionedd  tystiolaeth,  neu 
gyflawniad  cytundeb  (Gen.  3149).  Y  dybiaeth  oedd  na 
chymerai  Duw,  neu’r  duwiau,  un  sylw  o  dystiolaeth  gau, 
neu  dorri  cytundeb,  os  na  byddent  wedi  eu  galw  yn 
árbennig  i  wneud  hynny.  (Condemnia  Crist  yr  arferiad, 
oblegyd  deil  Duw  ni  yn  gyfrifol  am  ein  holl  fywyd  a’n 
geiriau,  Mt.  534).  Tystiolaeth  trwy  lw  felly  oedd  tystiol- 
aeth  sicr  ;  a  daeth  yn  arferiad  i  son  am  Dduw  yn  tyngu 
neu  dystiolaethu  trwy  lw,  er  nas  gaJLlai  ef  dyngu  i  neb 
oedd  fwy  nag  ef  ei  hunan  (613).  Dull  o  ymadrodd  ydyw 
yn  golygu  sicrwydd  geiriau  Duw.  Ceir  y  llw  hwn  yn 
Num.  I42129  a  Dt.  i34'33. 


Pennod  212] 


AT  YR  HEBREAID 


81 


12  Edrychwch,  frodyr,  na  byddo  un  araser  yn  neb  o  honoch 
galon  ddrwg  anghrediniaeth,  gan  ymadaw  oddi  wrth  Dduw  byw. 


Na  chaent :  Groeg  os  cant,  ond  rhydd  y  Cyf.  Cym. 
yr  ystyr  yn  gywir.  Ffurf  gyffredin  ar  lw  oedd  “  Fel 
hyn  y  gwnelo  Duw  â  mi,  os  archwaethaf  fara  ”  (2  Sam. 
385,  1  Sam.  317).  Rhan  olaf  y  llw  yn  unig  sydd  yma,  ac 
y  mae  yn  gyfystyr  â  gwadiad  cryf.  “  Ni  chant.” 

Gorphwysfa :  Gwlad  Canaan  yn  gyntáf  (Dt.  129’10). 
Ond  gwelir  yn  y  bennod  nesaf  fod  ym  meddwl  yr  awdwr 
syniad  uwch,  oblegyd  er  i  Israel  gyrraedd  Canaan  “  y 
mae  gorffwysfa  eto  yn  ol  i  bobl  Dduw.”  (Gwel  Adnod- 
iad  E). 

iii.  Rhybuddion  rhag  Anghrediniaeth.  312,19. 

12.  Edrychwch  :  Gwel  o’r  adn.  7. 

Na  hyddo  un  amser.  Cywirach,  rhag  digwydd  y  bydd: 
y  mae  lle  i  ofni. 

Yn  neh  0  honoch  :  Gwylied  pob  un  drosto  ei  hun; 
oblegyd  bernir  pob  un  yn  bersonol ;  ond  gwylied  pawb 
hefyd  dros  bob  un. 

Galon  ddrwg  angìirediniaeih:  gall  olygu  “calon  ddrwg 
a’i  drygioni  yn  codi  o  anghrediniaeth,”  neu  “galon  ddrwg 
yn  cynhyrchu  anghrediniaeth,”  neu  “galon  ddrwg 
anghrediniol  a’i  drygiohi  yn  gynhwysedig  yn  ei  hanghre- 
diniaeth.”  Pechod  yr  Israeliaid  oedd  anghrediniaeth, 
diffyg  ymddiriedaeth  yn  Nuw,  a  hyny  oedd  perygl  yr 
“  Hebreaid.”  Yng  ngolwg  yr  awdwr,  anghrediniaeth  yw 
y  pechod  mwyaf,  gwraidd  pob  pechod,  a  ffydd  yw  y  rhin- 
wedd  bwysicaf  (pen.  n). 

Ganymadaw:  llyth.  yn  y  syrthio  ymaith:  yn  yr 
ymadawiad.  Gwrthgiliad  yw  anghrediniaeth  yn  troi’n. 
weithred.  ,• 

Oddiwrth  Dduw  hyw :  Gadewir  allan  y  fanod  er 
rhoddi’r  pwyslais  ar  natur  yn  hytrach  nag  ar  berson  Duw. 
Un  hyw  yw  Ef,  yn  abl  i  waredu’r  ffyddlon,  ac  i  ganfod 
a  chosbi’r  anufudd  (41213).  Çeir  y  frawddeg  eto  yn  914 


82 


AT  YR  HEBREAID  [Pennod  318 


13  Eithr  cynghorwch  eich  gilydd  bob  dydd  tra  y  gelwir  hi 
Heddyw  ;  fel  na  chaleder  neb  o  honoch  trwy  dwyll  pechod. 


io81  1 222.  Felly  yn  aml  y  gwahaniaetha’r  HD  rhwng 
Jehofa  a  duwiau  meirwon  y  cenhedloedd  (1  Sam.  iy26>36 
2  Bren.  ig4>16  Jer.  io10  2336  Dt.  526  Dan.  620,26).  Tybia 
rhai  ar  sail  y  frawddeg  hon  na  allai  darllenwyr 
He  fod  yn  Iddewon,  oblegyd  na  byddai  syrthio  yn 
ol  i  Iddewaeth  yn  syrthio  oddiwrth  Dduw  byw.  Dadleua 
eraill  y  byddai  syrthio  yn  ol  i  Iddewaeth  ar  ol  cael  y  dat- 
guddiad  o  Dduw  yng  Nghrist  yn  gyfystyr  á  gwrthgilio 
oddiwrth  Dduw  byw,oblegyd  maisyrthio  yn  ol  at  Dduw 
traddodiad  a  ffurfiau  meirw  a  wnaent.  Anawdd  barnu 
perthynas  dynion  â  Duw  cyhyd  y  bo  ganddynt  ryw  fath 
o  grefydd,  ac  nid  oes  un  prawf  nas  gallasai’r  rhai  hyn 
fod  yn  Iddewon  mewn  perygl  o  syrthio  i  anuwiaeth. 
(Gwel  Rhag.  IV.). 

13.  Cynghorwch  eich  gilydd :  llyth.  atiogwch  eich 
hunain  :  ond  cyfieither  anogwch  eich  gilydd.  Defnyddir 
“hunain”  am  “gilydd”  droion  yn  y  T  N.  Gall  fod  yma 
yn  awgrymu  undeb  agos  aelodau’r  eglwys  a’u  gilydd,  ond 
mwy  tebyg  yw  mai  priod-ddull  damweiniol  ydyw.  Y 
mae’r  gair  a  gyfieithir  “anogwch”  o’r  un  gwraidd  â’r 
gair  am  yr  Yspryd  Glan  yn  Ioan  1416  167,  a  gyfieithir 
“Dyddanydd”  neu  “Ddadleuydd.” 

Tray  gelwir  hi  Heddyw :  neu  cyhyd  ag  y  cyhoeddir 
“  Heddyw Cyfle  newydd  y  genedi  oedd  Heddyw’r 
Salmydd,  a  phery  Heddyw  Duw  yn  gyfle  i’r  “Hebreaid” 
cyhyd  ag  y  gallant  glywed  ei  lais.  Gall  yr  Heddyw  a’r 
cyfle  ddod  i’w  terfyn  naill  ai  (1)  trwy  iddynt  galedu  eu 
calonnau  hyd  nes  methu  clywed,  neu  (2)  trwy  farwolaeth, 
neu  (3)  trwy  ail-ddyfodiad  Crist,  yr  hyn  a  ddisgwyliai  oes 
gyntaf  yr  eglwys  i  ddigwydd  yn  fuan  a  sydyn  ;  ond  y 
blaenaf  welai’r  awdwr  yn  fwyaf  uniongyrchol,  fel  na 
chaleder. 

Trwy  dwyll  pechod :  Y  pechod  (gyda’r  fanod)  o  anghred- 
iniaeth  ac  anffyddlondeb.  Dalla  lygaid  y  meddwl  fel 
na  welont  fyd  na  Duw  yn  iawn :  cynhyrcha  fwy  o 
anghrediniaeth,  gan  galedu’r  galon  i  anymwybyddiaeth 
ysprydol. 


Pennod  314]  AT  YR  HEBREAID  83 

14  Canys  fe  a’n  gwnaed  ni  yn  gyfrannogion  o  Grist,  os  daliwn 
ddechreuad  ein  hyder  yn  sicr  hyd  y  diwedd  ; 


14.  Canys :  Rhoddir  rheswm  dros  yr  anogaethau 
blaenorol  ;  y  mae  gennym  rywbeth  gwerth  ei  ddal. 

Yn  gyfranogion  0  Grist:  Neu  gellir  cyíìeithu  yn  gyf”  . 
ranogion  gyda  Christ.  Golyga’r  cyntaf  fod  y  credinwyr 
fel  aelodau  o  goríf  dirgeledig  Crist  yn  byw  ynddo  a 
thrwyddo  mewn  undeb  mewnol  ag  Ef ;  syniad  cyífredin 
yw  hwn  yn  Epistolau  Paul  (1  Cor.  121218;  Rhuf.  125; 
Eph.  221'22),  ond  nid  yw  mor  gartrefol  yn  He.  Gwell  yw 
yr  ail  gyfieithad,  fod  y  saint  yn  cael  cymdeithas  â  Christ; 
yn  ol  adn.  6,  tŷ  Dduw  yw’r  saint,  a  Christ  drosto  fel  Mab, 
ac  yma  dywedir  fod  y  Mab  yn  gwneud  yr  aelodau  eraill 
o’r  teulu  yn  gyfranogion  o’i  gymdeithas  Ef. 

Os  :  Os  yn  wir  (gyda  phwyslais)  Y  daliwn.  Gwel  ar 
adn.  6,  “os  nyni  a  geidw.”  Er  wedi  eu  gwneud  yn  gyf- 
•  ranogion  â  Christ,  eto  nis  gallant  sylweddoli’r  fendith  o’i 
gymdeithas  Ef  heb  ddal  gobaith  yr  Efengyl.  Gwel  yr 
awdwr  o  hyd  y  gwrthgyferbyniad  rhwng  y  ffaith  ddel- 
frydol  a’i  sylweddoliad  mewn  profiad.  Y  mae  yn  bod,  ac 
eto  y  mae  i  ddod,  a  hynny  ar  amodau. 

Ddechreuad  ein  hyder  :  Naill  ai  yr  hyder  oedd  gennym 
ar  y  dechreuad,  neu  ynte  yr  hyder  amherffaith  sydd  wedi 
dechreu,  ac  sydd  i  gynhyddu  hyd  nes  cyrraeddei  ddiwedd 
a’i  nôd.  Feallai  mai  dynodi  yn  syml  ddau  eithaf-bwynt 
y  bywyd  ysprydol  y  mae’r  geiriau  dechreuad  a  diwedd.  Y 
gair  a  gyfieithir  hyder  a  gyfieithir  yn  herson  yn  i3  (Gwel 
nodiad).  O’r  ystyr  o  sylwedd  daeth  yr  ystyr  o  gryfder  a 
hyder.  Ceir  y  gair  yn  yr  un  ystyr  yn  2  Cor.  g4  n7,  ac  yn 
aml  mewn  Groeg  diweddar. 

Hyd  y  diwedd :  Gwel  ar  adn.  6. 

15.  Tra  y  dywedir,  &*c.  Gwel  ar  adn.  7  a  8.  An- 
hawstra  yr  adnod  hon  yw  ei  chysylltiad  â  rhediad  yr 
ymresymiad.  Cynhygir  llawer  ffordd:  (1)  Ei  gwneud  i 
ddechreu  paragraph  a’i  chysylltu  â  41,  gan  osod  16-19 

L 


84  AT  YR  HEBREAID  [Petmod  315 

15  Tra  y  dywedir,  Heddyw,  os  gwrandewch  ar  ei  leferydd  ef,  na 
chaledwch  eich  calonnau,  megis  yn  y  cyíîrôad. 


rhwng  cromfachau  :  hollol  anaturiol.  (2)  Ei  chysylltu 
â’r  adnod  ddilynol:  “Tra  y  dywedir  ....  canys  hwy  a’i 
,  digiasant  Ef  ?”  Y  mae  “canys”  yn  adnod  16  yn  erbyn 
hyn.  (3)  Cymeryd  yr  adnod  ar  ei  phen  ei  hun,  y  rhan 
gyntaf  fel  dyfyniad,  a’r  ail  fel  cymhelliad  yr  awdwr  : 
“Traydywedir  .  .  .  na  chaledwch,’’  &c.  Ond  nid 
yw  yn  debyg  y  gwahanai’r  awdwr  felly  ddwy  ran  y  dy- 
fynniad.  (4)  Ei  chysylltu  ag  adnod  13,  gan  osod  adnod 
14  rhwng  cromfachau.  Tipyn  o  ail-adrodd  yw  hi  felly  ; 
ac  ni  ddylid  gosod  cromfachau  os  gellir  eu  hosgoi,  (5) 
Ei  chysylltu  â’r  adnod  flaenorol :  “Canys  fe  a’n  gwnaed, 
&c.  .  .  .  os  daliwn  .  .  .  tra  y  dywedir,”  h.y.,  os 
parhawn  yn  ffyddlon  cyhyd  ag  y  bo  rhybudd  Duw  yn 
swnio  yn  ein  clustiau  :  anogaeth  ydyw  i  ddal  yn  ffyddlon, 
oblegyd  fod  rhybudd  Duw  i’n  cynorthwyo.  Y  mae’r 
cysylltiad  yn  ddigon  naturiol,  ac  nid  oes  un  rhwystr  i, 
dderbyn  hwn.  Felly  y  golygai’r  Cyf.  Cym.  a’r  C.S. 

^  16=19.  Mewn  cyfres  o  ofyniadau  ac  atebion,  cym- 

hwysir  yn  awr  hanes  y  genedl  yn  yr  anialwch  at  achos 
yr  “Hebreaid,”  i  ategu  cymhellion  arhybuddion  adnodau 
12-15.  Dychwel  yr  awdwr  drachefn  a  thrachefn  at  y 
mater,  oblegyd  y  gwelai  yn  ymddygiad  a  thynged  y  gen- 
hedlaeth  gyntaf  o  Israeliaid  a  waredwyd  o’r  Aifft  berygl 
y  genhedlaeth  gyntaf  o  Gristionogion  yn  yr  eglwys  hon. 
Sylwa  Peake,  fel  y  mae’r  meddwl  (sef  y  desgrifiad  o 
bechod  a  chosb  Israel)  yn  symud  ymlaen  o  ddrwg  i  waeth 
trwy’r  pedair  adnod.  “  (1)  Digiodd  holl  Israel  yr  Ar- 
glwydd  er  iddi  glywed  ei  lais,  a  chymeryd  y  cam  cyntaf 
meẃn  ufudd-dod  ;  yr  oedd  y  pechod  yn  dduach  am  fod 
y  troseddwyr  wedi  eu  gwaredu  o’r  Aifft,  ac  wedi  g  weled 
rhyfeddodau  eu  mynediad  allan  (adnod  16).  (2)  Am  eu 

pechodau  gorffwysodd  digofaint  Duw  arnynt  ddeugain 
mlynedd,  hyd  nes  llanw’r  anialwch  a’u  celaneddau  (adn. 
17).  (3)  Parodd  eu  hanufudd-dod  i  Dduw  dyngu  na  chaent 
fyned  i  fewn  i’w  orffwysfa  Ef  (adn.  18).  (4)  Gwraidd 

yr  holl  fethiant  oedd  anghrediniaeth  (adn.  19).” 


Pennod  31619]  AT  YR  HEBREAID  85 

16  Canys  rhai,  wedi  gwrandaw,  a 'i  digiasant  ef :  ond  nid  pawb 
a’r  a  ddaethant  o’r  Aipht  trwy  Moses. 

17  Ond  wrth  bwy  y  digiodd  efe  ddeugain  mlynedd  ?  onid  wrth  y 
rhai  a  bechasant,  y  rhai  y  syrthiodd  eu  cyrph  yn  y  diffaethwch. 

18  Ac  wrth  bwy  y  tyngodd  efe,  na  chaent  hwy  fyned  i  mewn  i’w 
orphwysfa  ef ;  onid  wrtjj^y  rhai  ni  chredasant  ? 

19  Ac  yr  ydym  ni  yn  gweled  na  allent  hwy  fyned  i  mewn  o 
herwydd  anghrediniaeth. 


16.  Canys  rhai.  Llawer  gwell  cyfieithu  fel  y  C.S.D. 
“  Oblegyd  pwy  wedi  gwrandaw  a  enynasant  lid  [Duw]  ? 
Onid  pawb  ar  a  ddaethaní  o’r  Aifft  trwy  Moses?”  Yn  y 
Groeg  gwreiddiol  ysgrifenasid  y  geiriau  am  “rhai”  ac  am 
“hwy”  yn  hollol  yr  un  fath.  Anghyson  â  rhediad  yr 
ymresymiad  yw  dweyd  mai  rhai  neu  ychydig  allan  o 
lawer  a  bechasant ;  dy wedasid  o’r  blaen  fod  Duw  wedi 
digio  wrth  y  “genhedlaeth  honno”  (adn.  io),  a’r  pwynt 
yw  fod  yr  holl  dyrfa  a  gafodd  y  breintiau  ac  a  ddechreu- 
odd  ufuddhau,  wedi  pechu  a  chael  ei  chosbi.  Mewn 
cynifer  nid  oedd  y  ddau  eithriad,  Caleb  a  Joshua,  yn 
ddigon  pwysig  i  son  am  danynt. 

17.  Deugain  mlynedd'.  Y  mae’r  geiriau  yn  eu  lle  pri- 
odol  fel  yn  Salm  96,10;  gwel  ar  adn.  8  a  9. 

Y  rhai  a  bechasant :  deffiniad  mwy  pendant  o  ddigio 
Duw  (adn.  16),  a’r  rheswm  paham  y  digiodd  Duw  wrth- 
ynt  hwythau. 

Cyrff:  llyth.  Aelodau,  gydag  awgrym,  fealiai  eu 
bod  wedi  marw  trwy  ddadfeiliad  graddol,  a’u  haelodau 
wedi  syrthio  bob  yn  un  ac  un  oddiwrth  eu  cyrff.  Ystyr 
y  gair  yn  yr  Hebraeg  yw  celain.  Ceir  y  frawddeg  yn 
gyfan  yn  Num.  1429. 

18.  Ni  chredasant :  Yn  hytrach  nid  ufuddhasant, 
deffiniad  mwy  arbennig  o’r  pechu  (adn.  17).  Gwel  ar 
adn.  11. 

19.  Ac  yrydym  ni  yn gweled :  Oddiwrth  yr  hanes  trwy 
yr  ymresymiad  blaenorol. 


86 


AT  YR  HEBREAID  [Pennod  41 

IV.  1  Ofnwn  gan  hynny,  gan  fod  addewid  wedi  ei  adael  i  ni  i 
fyned  i  mewn  i’w  orphwysfa  ef,  rhag  bod  neb  o  honoch  yn  debyg  o 
fod  yn  ol. 


Na  allent :  O  herwydd  anghrediniaeth,  yr  oeddynt  yn 
rhy  wan  a  llwfr  i  oresgyn  yr  anhawsterau  a’r  gelynion 
oedd  ar  eu  ífordd  i  Ganaan.  Ni  enillir  gwlad  ar  y  ddaear 
nac  yn  y  nefoedd  heb  y  gwroldeb  sydd  yn  codi  o  ífydd. 

Anghrediniaeth  yw  ffurf  fwyaf  arbennig  ac  egwyddor 
hanfodol  yr  oll  a  grybwyllwyd  yn  barod,  digio  Duw, 
pechu,  ac  anufuddhau. 

iv.  Anogaethau  i  Ffyddlondeb.  41 1S. 

Methodd  yr  Israeliaid  fyned  i  mewn  i’r  orffwysfa 
addawedig  o  herwydd  eu  hanghrediniaeth,  ond  nid  yw’r 
addewid  wedi  ei  thynnu  yn  ol,  nac  ychwaith  wedi  ei 
chyflawni.  Y  mae  yn  aros  i  ni.  Nid  yw  methiant  hir  yr 
Israeliaid  yn  golygu  nad  oes  orffwysfa.  Yn  hytrach  y 
mae’r  credinwyr  yn  awr  yng  ngafael  â  hi ;  a  dengys  Duw 
ei  bod  i’w  chael  wrth  ei  fod  yn  gomedd  i’r  Israeliaid  fyned 
i  mewn  iddi.  Heblaw  hynny,  gorffwysodd  Duw  ei  hun 
ar  ol  creu’r  byd.  A  chan  nad  aeth  y  rhai  gafodd  yr 
addewid  gyntaf  i  fewn  iddi,  rhydd  Duw  eto  gyfle  arall. 
Gwir  i  Joshua  arwain  y  Genedl  i  Ganaan,  ond  nid  honno 
oedd  y  wir  orffwysfa,  oblegyd  ymhen  amser  maith  wedi 
hynny,  cyhoedda  Duw  ei  addewid  drachefn,  ac  y  mae’r 
orffwysfa  yn  aros  yn  ystôr  i’r  credinwyr,  gorffwysfa  fel 
eiddo  Duw  ei  hunan.  Ond  y  mae  eto  berygl  ei  cholli 
trwy  anghrediniaeth,  oblegyd  y  mae  gair  Duw  yn  graff  a 
grymus  i  ganfod  a  chosbi  pob  anghrediniaeth.  Dengys 
yr  ymresymiad  gofalus  yn  y  bennod  hon  fod  He  wedi  ei 
ysgrifennu  at  ddynion  oedd  mewn  perygl,  nid  o  syrthio 
yn  ol  i  Iddewaeth,  ond  o  golli  gafael  ar  bob  gobaith 
ysprydol. 

1.  Ofnwn  gan  hynny  :  Gwyliwn  yn  bryderus,  oblegyd 
i’r  Israeliaid  trwy  anghrediniaeth  golli’r  orffwysfa,  ac 
oblegyd  fod  addewid  am  dani  yn  aros  i  ni,  a’r  un  pergyl 
i  ninnau  ei  cholli.  Ofnwn  ni  y  genhedlaeth  bresennol, 
cyfangorff  y  credinwyr. 


Pennod  42]  AT  YR  HEBRÉAID  87 

2  Canys  i  ninnau  y  pregethwyd  yr  efengyl  megis  ag  iddynt 


Addewid  wedi  ei  adael :  Wedi  ei  rhoddi  ac  yn  aros, 
ond  heb  ei  chyflawni,  oblegyd  nad  aeth  Israel  i  fewn  i’r 
wir  orffwysfa  (cf.  n39,40j.  Profìr  y  gosodiad  hwn  yn  yr 
adnodau  dilynol. 

I  fyned  i  mewn  iyw  orjfwysfa  ef :  Hon  yw  y  brif 
addewid,  yr  hon  a  gynnwys  bob  peth,  oblegyd  yn  y 
syniad  o  orfỳwysfa  gesyd  yr  awdwr  yn  awr  swm  iachaw- 
dwriaeth,  nôd  uchaf  y  bywyd  ysprydol  a’r  daioni  pennaf. 
Nid  Canaan  mwyach,  canys  fe  aeth  Joshua  a’r  genedl  i 
Ganaan,  ond  ni  chawsant  orffwysfa  (adn.  8),  Oblegyd 
ymhen  canrifoedd  wedi  hynny  y  mae  Duw  “yn  Dafydd” 
yn  ei  chynnyg  hi  drachefn  (adn.  j).  Gwel  Adnodiad  E. 

Neb  0  honoch  :  Gwel  ar  312 :  Chwi,  nid  ni  yma.  Am 
ei  ddarllenwyr  y  prydera. 

Yn  debyg  i  fod  yn  ol :  Anawdd  cyfìeìthu  na  deall  y 
frawddeg  wreiddiol.  Beth  sydd  i’w  ofni  ?  Cynhygir 
pedwar  atebiad  : 

(1)  Syrthio’n  fyrr  o’r  addewid.  Cyfìeithir  “  Rhag 
bod  neb  0  honoch  yo  debyg  i  fod  wedi  syrthio’n  fyrr 
[ohoni] ;  a  golygir  mai  ffordd  dyner  o  ddweyd,  “ofnwn 
rhag  bod  un  o  honoch  wedi  methu,”  yw  dwyn  i  fewn  y 
gair  “yn  debyg ond  rhy  ddiweddar  yw  ofni  wedi  methu. 

(2)  Ymddangos  fel  pe  wedi  syrthio’n  fyrr  ;  gochel- 
wch  bob  rhith  anghrediniaeth ;  cyfìeithir  fel  (1).  Ond 
delia’r  awdwr  â  chyflwr  ac  nid  â  rhith. 

(3)  “  Rhag  i  neb  0  hoooch  dybied  ei  fod  wedi  syrthio’n 
fyrr:”  h.y.  rhag  i  chwi  anobeithio  ac  anghredu,  athybied 
ei  bod  yn  rhy  ddiweddar  i  dderbyn  yr  addewid. 

(4)  “  Rhag  barnu  neb  0  honoch  (yn  y  dydd  diweddaf) 
ei  fod  wedi  syrthio’n  fyrr.”  Caniata’r  Groeg  unrhyw  un 
o’r  cyfieithadau  hyn,  a  rhydd  y  ddau  olaf  synwyr  da,  a’r 
olaf  feallai  sydd  yn  ateb  oreu  i  sobrwydd  y  rhybudd. 

2.  Pregethwyd  yr  Efengyl :  llyth.  Cyhoeddwyd  new= 
yddion  da :  efengylwyd  ninnau  hefyd  megis  hwythau  :  Yn 
ei  hanfod  ysprydol  y  mae’r  un  addewid  ac  efengyl  mewn 
grym  o  ddyddiau’r  Israeliaid  hyd  yn  awr. 


88 


AT  YR  HEBREAID 


[. Pennod  42 


hwythau ;  eithr  y  gair  a  glybuwyd  ni  bu  fuddiol  iddynt  hwy,  am 
nad  oedd  wedi  ei  gyd-dymheru  â  ffydd  yn  y  rhai  a 'i  clywsant. 


Ni  bu  fuddiol :  Ni  chawsant  elw  o  hono. 

Am  nad  oedd  wedi  ei  gyd-dymheru  â  ffydd  yn  y  rhai  a'i 
clywsant'.  Ceir  dau  ddarlleniad  Groeg  yn  y  fan  hon  :  (i) 
Un  a  gyfieithir  am  nad  ydynt  wedi  en  îiuiio  trwy  ífydd  â’r 
rhai  a  gîywsant  (felly  C.S.D.) :  Ategir  y  darlleniad  hwn 
gan  y  mwyafrif  o’r  hen  lawysgrifau  ;  golyga  felly  fod  yr 
Israeliaid  anufudd  heb  eu  huno  trwy  ífydd  â’r  rhai  ufudd 
(y  rhai  a  glywsant),  sef  â  Caleb  a  Joshua.  Ond  nid 
“ufuddhau”  yw  ystyr  y  gair  a  gyfieithir  “clywed  ”  yn  y 
mannau  ereill  lle  y  ceir  ef  yn  y  bennod  hon.  Ac  yn  y  ben- 
nod  flaenorol,dywedodd  yr  awdwr  fod  yr  holl  genhedlaeth 
honno  o  Israeliaid  yn  anufudd,  heb  wneud  cyfrif  o’r  eith- 
riadau,  ac  anhebyg  yw  y  buasai  yn  awr  yn  gwneud  sylw 
mor  arbennig  o  honynt.  (2)  Cyfieithir  yr  ail  ddarlleniad: 
am  nad  oedd  [y  gair]  wedi  ei  uno  (a)  â  ffydd  yn  y  rhai  a 
glywsant  (fel  y  Cyf.  Cym.)  neu  (b)  trwy  ffydd  â’r  rhai  a 
glywsant.  Golyga’r  cyntaf  (a)  y  buasai  fFydd  yn  y  gwran- 
dawyr  wedi  gafaelu  yn  y  gair,  a’r  ail  (b)  y  buasai  ífydd  fel 
cyfrwng  yn  cymhathu’r  gair  â’r  gwrandawyr.  Yr  olaf 
yw’r  cyfieithad  mwyaf  naturiol,  er  nad  yw’r  naill  na’r  llall 
heb  anhawster.  Ychydig  lawysgrifau  sydd  yn  ategu’r 
darlleniad  hwn,  ond  y  mae  eu  hawdurdod  yn  lled  dda,  a 
rhydd  lawer  gwell  synwyr  na’r  darlleniad  cyntaf.  Ond 
gall  fod  y  darlleniad  gwreiddiol  wedi  ei  golli  yn  llwyr.  Y 
mae  ystyr  gyfFredinol  y  frawddeg  yn  ddigon  eglur,  sef  fod 
diffyg  ffydd  yn  yr  Israeliaid  wedi  eu  hatal  i  gael  elw  o’r 
gair  a  glywsant. 

3.  Nid  yw  cysylltiadau’r  adn.  hon  yn  glir  iawn  ar  y 
wyneb.  Dilyna’r  frawddeg  yn  ddigon  naturiol  ar  ol  adn. 
2,  ond  nid  yw  mor  eglur  sut  y  mae’r  dyfynniad  o  Salm  95 
yn  profi  gwirionedd  yr  adran  gyntaf  fel  yr  awgryma’r 
geiriau  megisy  dywedodd  Efe.  Daw  yr  ystyr  i’r  golwg  wrth 
sylwi  ar  y  defnydd  a  wna  yr  awdwr  o’r  dyfynniad  yn  nes 
ymlaen  (adn.  5,  7,  8),  sef  fod  gwaharddiad  digofus  Duw 


Ptnnod  43] 


AT  YR  HEBRÈAID 


89 


3  Canys  yr  ydym  ni,  y  rhai  a  gredasom,  yn  myned  i  mewn  i’r 
orphwysfa,  megis  y  dywedodd  efe,  Fel  y  tyngais  yn  fy  llid,  Os  ânt 
i  mewn  i’m  gorphwysfa  i :  er  bod  y  gweithredoedd  wedi  eu 
gwneuthur  er  seiliad  y  byd. 


i’r  Israeliaid  diífydd  fyned  i  mewn,  yn  tybied  ac  yn  profi 
fod  gorffwysfa  i’r  ffyddiog,  Dysga  adn.  3  ddau  wirion- 
edd,  sef  (1)  fod  gorffwysfa,  ac  (2)  mai  credinwyr  sydd  yn 
ei  chael  hi.  Gosodir  y  ddau  wirionedd  yn  gyntaf  mewn 
ffordd  gadarnhaol  :  (1)  Yr  ydym  ni  yn  myned  i  mewn ,  (2) 
ni  y  rhai  a  gredasom  ;  ac  yn  ail  mewn  ffordd  nac-haol.  (1) 
Ataliodd  Duw  yn  ei  lid  yr  Israeliaid  i  fyned  i  mewn  i’w 
orffwysfa  Ef,  a  thybia  hynny  fod  gorffwysfa,  ac  mewn 
gwirionedd  yr  oedd  hi  yn  barod  er  seiliad  y  byd.  (2) 
Anghrediniaeth  yr  Israeliaid  a’u  hamddifadodd  o  honi. 

Yn  myned  i  mewn  :  Dyma  engraifît  arall  o  ddeuoliaeth 
Blatonaidd  yr  awdwr  ;  y  mae’r  orffwysfa  yn  berffaith 
erioed  yn  myd  y  sylweddau  delfrydol,  ond  Duw  yn  unig 
sydd  wedi  ei  sylweddoli  hi ;  o’r  tu  arall  y  mae’r  cre- 
dinwyr,  er  heb  ei  chael,  yn  gyson  a  graddol  yn  myned  i 
fewn  iddi.  (Gwel  Adnodiad  E). 

I'r  orffwysfa  :  Diau  fod  yr  “Hebreaid”  mewn  perygl 
o  ameu  a  oedd  gorffwysfa  o  gwbl.  Pan  edrychent  yn  ol 
dros  ganrifoedd  anesmwyth  hanes  eu  cenedl,  brwydrau 
ac  ymdrechion,  methiant  a  siomiant  yn  unig  a  welent  ; 
ac  nid  oedd  Cristionogaeth  wedi  dwyn  iddynt  brofiad 
gwell ;  er  disgwyl  teyrnas  y  Messiah  ac  ail-ddyfodiad 
buan  yr  Arglwydd,  dieithriaid  a  phererinion  oeddynt, 
mewn  pryder  a  phoen  o  dan  erlidigaethau  blinion.  Dyna 
paham  y  cymer  yr  awdwr  gymaint  trafferth  i  brofi  fod 
gorffwysfa,  a  rhydd  dri  rheswm  :  (1)  fod  y  rhai  sydd  yn 
credu  mewn  meddiant  o  honi  yn  barod ;  (2)  fod  yr 
ysgrythyr  yn  dangos  y  buasai’r  Israeliaid  wedi  ei  medd- 
iannu  oni  buasai  am  eu  hanghrediniaeth  ;  (3)  fod  Duw 
ei  hun  wedi  gorffwys. 

Os  ant :  h.y.  nid  ant;  gwel  ar  311  lle  y  mae’r  Groeg  yn 
hollol  yr  un  fath. 

Y  gweithredoedd  wedi  eu  gwneuthur  :  Creadigaetb  y 
byd  wedi  ei  orffen  a’r  orffwysfa’n  barod  (Gen.  22). 


go 


AT  YR  HEBREAID  [Pennod  4* * * 4 5'6 


4  Canys  efe  a  ddywedodd  mewn  man  am  y  seithfed  dydd  fel  hyn  : 
A  gorphwysodd  Duw  y  seithfed  dydd  oddi  wrth  ei  holl  weithredoedd. 

5  Ac  yma  drachefn,  Os  ânt  i  mewn  i’m  gorphwysfa  i. 

6  Gan  hynny,  gan  fod  hyn  wedi  ei  adael,  fod  rhai  yn  myned  i 
mewn  iddi,  ac  nad  aeth  y  rhai  y  pregethwyd  yn  gyntaf  iddynt  i 
mewn,  o  herwydd  anghrediniaeth  ; 


Er  seiliad  y  byd  :  Gwel  yr  un  frawddeg  yn  926  “er 
dechreuad  y  byd,”  ac  hefyd  yn  Mt.  1385  2524  Luc  ii60 
Dat.  138  178.  Sonir  am  y  cread  o  dan  y  ffigyr  o  adeiladu 
tý,  ac  yn  fanwl,  golyga’r  frawddeg  ddechreu  creu  trwy 

osod  i  lawr  y  sylfaen,  ond  defnyddid  hi  yn  gyífredinol  am 

lioll  waith  y  creu. 

4.  Efe  sef  Duw  :  gwel  ar  26,  ac  Adnodiad  C. 

Y  seithfed  [dydd] :  Nid  y  Saboth  fel  sefydliad  cref- 
yddol  sydd  ym  meddwl  yr  awdwr,  ond  y  seithfed  dydd 
yn  nhrefn  creadigaeth  y  byd — y  Saboth  fel  ffaith  drag- 
wyddol  am  Dduw  ei  hunan. 

A  gorfjwysodd ,  :  Gen.  22,  cf.  Ex.  2011,  3117 :  Dyma 

engraifft  nodedig  o’r  dull  Alecsandraidd  o  ddyfynnu  a 
defnyddio  geiriau’r  Ysgrythyr.  Amcan  y  geiriau  yn  Gen. 
2  yw  dweyd  fod  Duw  wedi  gorffen  creu  ac  wedi  sefydlu’r 
Saboth,  ond  darllena’r  awdwr  i  fewn  i’r  geiriau  ei  holl 
athrawiaeth  am  yr  orffwysfa  dragwyddol.  Gwel  Adnod- 
iadau  C  ac  E. 

5.  Drachefn  :  o’r  ochor  arall :  Dyma  gymal  arall  yr 
ymresymiad,  ac  ail-adroddir  ef  (o  adn.  3),  nid  yn  unig  am 
ei  fod  yn  ategu  adn.  4  fod  gorffwysfa,  ond  am  y  dengys 
hefyd  nad  aeth  yr  Israeliaid  i  fewn  iddi,  ac  felly  arweinia 
ymlaen  i’r  casgliad  pellach  fod  yr  orffwysfa  eto  yn  aros  i 
bobl  Dduw  i’w  meddiannu  hi. 

6.  Gan  fod  hyn  wedi  ei  adael :  Wedi  ei  roddi  heibio, 

ac  felly  yn  aros  fel  cynhysgaeth  yr  addewid  heb  ei  ddi- 

hysbyddu,  sef  fod  yr  addewid  yn  parhau  yn  ei  grym  ond 

heb  ei  chyflawni,  fel  y  dengys  y  geiriau  dilynol :  ' 


Pennod  47]  AT  YR  HEBREAlD  gî 

7  Trachefn,  y  mae  efe  yn  pennu  rhyw  ddiwrnod,  gan  ddywedyd 
yn  Dafydd,  Heddyw,  ar  ol  cymmaint  o  amser ;  megis  y  dywedir, 
Heddyw,  os  gwrandewch  ar  ei  leferydd  ef,  na  chaledwch  eich 
calonnau. 


Fod  rhai  yn  myned  i  mewn  iddi ,  sef  y  credinwyr,  adn. 
3  ;  neu  gellir  cyfieithu  Fod  rhai  i  fyned  i  mewn  iddi, 
oblegyd  nas  gall  addewidion  a  pharatoadau  Duw  fethu  ; 
er 

Nad  aeth  y  rhai  y  pregethwyd  yn  gyntaf  iddynt  i  mewn  : 

Gwel  ar  adn.  2. 

Anghndiniaeth:  Ánufudd=dod :  Y  gweithredoedd 
neu’r  yspryd  gwrthryfelgar  sydd  yn  ffrwyth  anghredin- 
iaeth. 

7.  Trachefn  y  mae  efe  yn  pennu :  Yn  hytrach,  y  mae 
efe  yn  pennu  drachefn  :  Rhed  adn.  7  yn  gyfatebol  i  adn. 
6,  gan  ddibynnu  ar  “am  hynny”  ar  ddechreu  adn.  6. 
“Am  hynny,”  gan  fod  yr  addewid  yn  ei  grym,  ac  heb  ei 
chyflawni,  “y  mae  efe  yn  pennu”  cyfle  newydd. 

Pennu  rhyw  ddiwrnod :  Gosod  terfynau  neu  farcio 
allan  rhyw  ddiwrnod,  rhyw  “  Heddyw  ”  newydd,  yn 
gyfleustra  presennol  i  dderbyn  yr  addewid,  h.y.,  yn  amser 
ysgrifeniad  y  Salm,  ond  diau  fod  yr  awdwr  hefyd  yn 
cario’r  “Heddyw”  ymlaen  i  gyfnod  yr  efengyl.  Gwel 
ar  37. 

Gwell  cyfieithu’r  frawddeg  nesaf  fel  y  gwna’r  C.S.D. 
ar  ymyl  y  ddalen :  Heddyw,  gan  ddywedyd  yn  Dafydd,  ar 
ol  cymaint  0  amser,  &c. 

Yn  Dafydd :  Naill  ai  derbynia’r  awdwr  draddodiad 
yr  LXX.  am  awduraeth  y  Salm,  neu  cymer  enw  Dafydd 
fel  desgrifiad  cyffredinol  o’r  Salmau.  Gwel  ar  3711  ac 
Adnodiad  C. 

Av  ol  cymaint  0  amser:  Sef  o  adeg  anghrediniaeth  yr 
Israeliaid  ýn  yr  anialwch  hyd  amser  cyfansoddiad  y  Salm, 
neu,  gan  fod  yr  awdwr  yn  cario’r  “Heddyw”  i  lawr  i’w 
amser  ei  hunan,  golyga  na  chaed  yr  orffwysfa  o  Moses 
hyd  Grist. 

Megis  y  dywedir :  fel  y  dywedwyd  o’r  blaen.  37’15. 


92 


ÁT  YR  HEBREAID  \Pennod  48>ö 


8  Canys  pe  dygasai  Jesus  hwynt  i  orphwysfa,  ni  soniasai  efe  ar  ol 
hynny  am  ddiwrnod  arall. 

9  Y  mae  gan  hynny  orphwysfa  etto  yn  ol  i  bobl  Dduw. 


8.  Gwrth-ddadl  naturiol  i  haeriad  yr  awdwr,  fod  yr 
orífwysfa  yn  aros  am  nad  aeth  yr  Israeliaid  anufudd  i 
fewn  iddi,  fyddai  cyfeirio  at  y  ffaith  hanesyddol  i’r  gen- 
hedlaeth  nesaf  o  Israeliaid  fyned  i  Ganaan  ;  ac  atebiad 
i’r  fath  wrth-ddadl  yw  adn.  8.  Er  i  Joshua  eu  harwain  i 
Ganaan,  nid  arweiniodd  hwynt  i’r  wir  orífwysfa,  neu  ni 
buasai  Duw  yn  cynnyg  cyfle  newydd  ar  ol  cyinaint  o 
amser  yn  Salm  95.  Y  mae  ffordd  yr  awdwr  o  ddadleu’r 
pwynt  hwn  yn  nodweddiadol.  Gallasai  fod  wedi  cyfeirio 
at  hanes  Israel  o  Joshua  hyd  Grist,  ei  rhyfeloedd,  èi 
chaethglud,  ei  dinystr  a’i  gwasgariad,  fel  prawf  ná 
chawsant  wir  orffwysfa  yng  Nghanaan  ;  ond  nid  oedd 
iddo  ef  fawr  ddyddordeb  mewn  hanes.  Wedi  cael 
syniadau  boddhaol,  digon  oedd  ganddo  eu  hategu  yn  y 
dull  Alecsandraidd  o’u  cysylltu  â  rhyw  ddarn  o’r  HD. 

Jesus :  Mae  yn  eglur  wrth  y  cysylltiadau  mai  Joshua 
a  olygir,  a  llawer  gwell  fyddai  gosod  yr  enw  yn  y  ffurf 
hon.  Ffurf  Ladinaidd  yw  Jesus  ar  y  gair  Groeg  a 
gyfìeithir  Iesu,  a  ffurf  Roegaidd  yw  hwnnw  ar  yr  Hebraeg 

Joshua. 

9.  Pen  ar  yr  holl  ymresymiad  yw :  Y  mae  cadw 
Saboth  yn  aros  yn  ystôr  i^bobl  Dduw.  Wedi  cysylltu 
gorffwysfa  Duw  â’r  seithfed  dydd  yn  nhrefn  y  creu  yn 
adn.  4,  gelwir  gorffwysfa’r  saint  yn  awr  yn  gadw  Saboth 
(Sabbatismos).  Ni  cheir  y  gair  hwn  yn  unlle  arall  yn  yr 
LXX.  na’r  TN.  Er  fod  y  Saboth  Iddewig  yn  ddiau  ym 
meddwl  yr  awdwr,  nid  cymharu  gorffwysfa’r  saint  â 
hwnnw  yw  ei  amcan,  ond  ei  hunoli  â  gorffwysfa  Duw 
(cf.  adn.  4  a  10).  Arferai’r  Rabbiniaid  son  ara  y  Saboth 
fel  patrwm  o’r  byd  a  ddaw.  Ond  yma,  nid  y  nefoedd 
tudraw  i’r  bedd  a  olygir.  Gwel  Adnodiad  E. 

Ynol\  yn  aros  heb  ei  dihysbyddu:  yr  un  gair  a 
gyfieithir  wedi  ei  adael  yn  adn.  5. 


93 


Pennod  410’* 11]  AT  YR  HEBREAID 

10  Canys  yr  hwn  a  aeth  i  mewn  i’w  orphwysfa  ef,  hwnnw  hefyd 
a  orphwysodd  oddi  wrth  ei  weithredoedd  ei  hun,  megis  y  gwnaeth 
Duw  oddi  wrth  yr  eiddo  yntau. 

11  Byddwn  ddyfal  gan  hynny  i  fyned  i  mewn  i’r  orphwysfa 
honno,  fel  na  syrthio  neb  yn  ol  yr  un  siampl  o  anghrediniaeth. 


I  bobl  Dduw  :  Y  gwir  Israel,  y  credinwyr  Cristion- 
ogol  a  aethent  i  fewn  i  etifeddiaeth  pobl  etholedig  yr  HD. 
Nid  mewn  cyflwr  unigol,  ond  mewn  cymdeithas  ysprydol 
o  bobl  y  sylweddolir  yr  orffwysfa. 

10.  Eglura’r  adn.  hon  paham  y  gelwir  gorffwysfa’r 
saint  yn  “gadw  Saboth,”  a  dengys  ar  yr  un  pryd  ryw- 
beth  o’i  natur. 

í' 

Tw  0Yphivysfa  ef,  sef  Duw.  Fel  y  sylweddolodd 
Duw  ei  amcan  yng  ngwaith  y  cread,  ac  y  gorffwysodd  yn 
y  sylweddoliad,  felly  y  gwna  dyn  pan  sylweddolo  yntau 
nôd  ei  fywyd,  ei  ddaioni  pennaf  yng  ngorffwysfa  Duw. 
Gosodir  myned  i  fewn  a  gorffwys  fel  dwy  weithred  sydd 
yn  digwydd  gyda’u  gilydd  ar  un  amrantiad  (aorist  tenses). 
Mynegi  egwyddor  gyffredinol  a  wna’r  adn.,  ac  nid  oes 
sail  i  dybied  fod  ynddi  un  cyfeiriad  at  saint  yr  HD,  nac 
at  lesu  Grist.  Pe  bwriadasai’r  awdwr  ddweyd  hyn  am 
Grist,  gwnaethai  hynny  yn  ddiamwys,  fel  mewn  gwir- 
ionedd  y  gwna  yn  adn.  14. 

11.  Yn  adn.  1  rhybuddiwyd  yr  “Hebreaid”  i  “ofni 
bod  yn  ol,”  ac  yn  awr  wedi  cael  golwg  well  ar  yr  or- 
ff’wysfa,  cymhellir  hwy  i  “fod  yn  ddyfal,”  i  frysio  myned 
i  fewn  i’r  fath  orffwysfa. 

Fel  na  syrthio  neb  yn  ol  yr  un  siampl  ;  h.y.,  fel  na 
syrthio  neb  i  ddinystr  trwy  fethu  myned  i’r  orffwysfa,  fel 
y  syrthiodd  yr  Israeliaid  yn  yr  anialwch,  ac  felly  roddi 
yr  un  fath  siampl  ag  a  roisant  hwy.  Cyfieitha’r  C.S.D. 
ar  ymyl  y  ddalen,  gyda  llawer  o  esbonwyr:  Fel  na  syrthio 
neb  i’r  un  siampl,  h.y.,  fel  na  bo  neb  yn  syrthio  i  anufudd- 
dod  yr  Israeliaid,  ac  felly  yn  rhoddi  yr  un  fath  siampl  â 
hwy.  Y  cyntaf  sydd  fwyaf  naturiol. 

Anghrediniaeth  :  Aiiufudci-dod.  Gwel  ar  adn.  6. 


94 


AT  YR  HËBRËAID  [Pennod  4^ 


12  Canys  bywiol  yw  gair  Duw,  a  nerthol,  a  llymach  nag  un 
cleddyf  dau-finiog,  ac  yn  cyrhaeddyd  trwodd  hyd  wahaniad  yr 


12,13.  Mewn  geiriau  sobr  a  grymus,  atega’r  awdwr 
ei  holl  rybuddion  trwy  ddangos  fod  yn  amhosibl  twyllo 
Duw,  oblegyd  fod  ei  air  ef  yn  canfod  ac  yn  barnu  syn- 
iadau  mwyaf  dirgel  y  bywyd  mewnol. 

Gair  Duw  :  Trwy  yr  hwn  y  llefarodd  efe  gynt  trwy 
y  proíFwydi,  ac  yn  y  dyddiau  diweddaf  trwy  ei  Fab  (i1), 
y  gair  cadarn  a  lefarwyd  trwy  angylion  (22),  y  gair  a  gly- 
buwyd  gan  yr  Israeliaid  (42),  hwn  oedd  cyfrwng  addewid- 
ion  a  rhybuddion  Duw,  ac  efe  hefyd  yw  cyfrwng  ei  farn. 
Tybiai’r  hen  esbonwyr  Groeg  a  Lladin  mai’r  gair  per- 
sonol,  Iesu  Grist,  a  olygir.  Ond  nid  yw  He  wedi  cyrraedd 
yn  hollol  safbwynt  Ioan,  ac  unoli  Crist  â’r  gair,  er  ei  fod 
yn  lled  agos.  Priodola  i’r  gair  fywyd,  ewyllys  a  barn,  ac 
mor  agos  yw  i  fod  yn  berson  fel  y  llithra  yn  anymwybodol 
oddiwrtho  at  Dduw  ei  hunan  yn  adn.  13.  Ond  datgudd- 
iad  a  gweithrediad  Duw  ydyw.  Cyflawna  waith  a  bri- 
odolir  i’r  Mab  mewn  rhannau  ereill  o’r  T.N.,  ond  nid  yw 
He  wedi  gorffen  deffìnio  cylch  swyddogaeth  y  Mab  i  gyn- 
nwys  holl  weithrediadau’r  gair  hwn.  Ni  phriodola  i’r 
Mab  le’r  barnwr  fel  y  gwneir  yn  yr  Efengylau,  na’r  han- 
fodaeth  ddirgeledig  o  fewn  dynion  a  briodolir  iddo  gan 
Paul  a  Ioan,  ac  felly  y  mae  cylch  gweithrediad  gair  Duw 
yn  ehangach  ac  yn  fwy  mewnol  nag  eiddo’r  Mab.  Er 
hynny,  y  mae  llawer  o  ddelw  athrawiaeth  y  gair  yn  Philo 
ar  yr  adnodau  hyn.  Priodolai  yntau  i’r  Gair  neu’r 
Rheswm  dwyfol  fywyd,  ewyllys  a  deall ;  personolai  ef  a 
gwnai  ef  yn  gyfrwng  ymwneud  Duw  â  dynion.  Elfen 
oedd  a  lifai  allan  o  Dduw  ac  a  drigai  mewn  dynion,  ar 
unwaith  yn  egwyddor  eu  bywyd  rhesymol,  ac  yn  rhyw- 
beth  mwy  ac  uwchlaw  iddi.  Mewn  un  man  arbennig, 
desgrifia  Philo  y  Gair  fel  torrwr  llym  oedd  yn  gwahanu' 
holl  rannau’r  crëad  oddiwrth  eu  gilydd.  Y  mae  ol  dylan- 
wad  “DoethinebSolomon  ”  hefyd  i’w  weled  ar  yr  adnodau 
hyn.  Dywed  hwnnw  am  ddoethineb,  ei  bod  yn  “yspryd 
tenau,  cyflym,  llym,  yn  myned  trwy  bob  yspryd  deallgar, 
bywiocach  na  dim  bywiog,  ac  a  dreiddia  trwy  bob  peth,” 


AT  YR  HEBREAID 


Pennod  412] 


95 


enaid  a’r  yspryd,  a’r  cymalau  a’r  mêr  ;  ac  yn  barnu  meddyliau  a 
bwriadau  y  galon. 


&c.  (722-24).  Trachefn  :  “Dy  hollalluog  air  di  a  neidiodd  o’r 

nef . gan  arwain  dy  orchymyn  diragrith  di  yn  lle 

cleddyf  llym”  (181516).  (Gwel  Adnodiadau  A  a  D,  a 
Rhag.  VI. 3 

•  •  \  •  -  -  -  v 

Sylwa  Westcott*  fod  y  nodweddion  a  briodolir  i’r 
gair  yn  y  fan  hon  yn  datblygu  o’r  cyffredinol  i’r  personol 
yn  yr  enaid — bywyd,  gweithrediad,  treiddgarwch  a  barn. 

Bywiol :  byw  :  Oblegyd  bywyd  Duw  yn  mynegi  ei 
hunan  ydyw.  Y  mae  yn  anfarwol,  ac  felly  yn  parhau  yn  ei 
rym  trwy  yr  holl  oesau,  ac  hefyd  yn  meddu  holl  adnoddau 
ac  effeithiolrwydd  by  wyd,  a  dengys  y  geiriau  dilynol  beth 
yw  rhai  o  honynt.  (cf.  1  Pedr,  i28-25  :  Duw  byw  :  He 
312,  914,  io31,  1222;  Oraclau  byw:  Act  788  ;  bara  byw:  Ioan 
651 ;  geiriau  y  bywyd  :  Ioan  668'68). 

NertìwT.  llyth.  yn  gweithredu  gallu  :  Nid  yn  unigyn 
meddu  nerth,  ond  yn  ei  roddi  allan  mewn  gwaith  :  efe 
sydd  yn  cynhyrchu  argyhoeddiadau  ac  euogrwydd,  ofnau 
a  gobeithion  ym  meddwl  dyn. 

Llymmach ,  &c.  :  llyth.  yn  torri  yn  fwy  :  Cleddyf 
dau-fìniog  yw  cleddyf  a  min  ar  bob  ochr  iddo,  ac  felly  yn 
torri  yn  hawdd  i  bob  cyfeiriad.  (cf.  Dat.  i16,  212 ;  Es. 
492;  Eph.  617J.  Ceir  y  syniad  yn  Philo,  a  lled  debyg  mai 
ei  fenthyca  a  wnaeth  He  oddiwrtho  ;  dywed  fod  Duw 
trwy  ei  air  “yn  torriac  yn  gwahanu  rhannau  cyfansawdd 
pob  corff  a  phob  gwrthrych  sydd  yn  ymddangos  yn  un- 
edig,  a  chan  ei  fod  wedi  ei  awchlymu  hyd  yr  eithaf,  ni 
pheidia  byth  a  threiddio  trwy  bob  gwrthrych  teimladwy, 
ac  wedi  iddo  fyned  trwyddynt  at  y  pethau  a  elwir  yn 
ronynau,  ac  yn  anwahanedig,  yna  drachefn  tyrr  yr 
offeryn  awch  hwn  y  pethau  a  genfydd  y  rheswm  yn 
rhannau  aneirif.” 

Yn  cyrhaeddydd  trwodd :  Yn  treiddio  neu  yn  gwanu 
trwodd, 


96 


AT  YR  HEBREAID  [Pennod  412 


Hyd  wahaniad ,  :  sef  i  leoedd  mwyaf  dirgel  bywyd 

dyn.  Ceir  llu  o  wahanol  farnau  am  ystyr  fanylach  y 
frawddeg.  Y  ddau  brif  gwestiwn  ydynt  :  (1)  pa  un  ai 
gwahanu  rhwng  enaid  ac  yspryd  a  chymalau  a  mer  a 
%olygir,  neu  wahanu  neu  ddadansoddi  pob  un  0  honynt  i’w 
rannau  cyfansawdd?  Yr  olaf  yw  syniad  Philo,  a  hwn 
ddaw  yn  fwyaf  naturiol  o’r  geiriau  hyn.  (2)  Pa  un  a 
ddylid  cymeryd  cymalau  a  mer  yn  llythyrennol  neu  yn 
ffigurol,  ac,  os  y  blaenaf,  ai  ni  ddylid  newid  y  drefn  a 
chyfieithu,  yn  treiddio  trwy  y  cymalau  a’r  mer  hyd  nes 
dadansoddi  yr  enaid  a’r  yspryd?  Hwn  yw’r  ystyr  gyfetyb 
i  syniad  Philo.  Fel  arall,  y  mae  disgynneb  anaturiol  o 
yspryd  i  gymalau  a  mèr  ;  ond  osgoir  hi  wrth  gymeryd  y 
geiriau  oiaf  yn  ffigurol,  a  chyfieithu  yn  treiddio  hyd  ddad= 
ansoddiad  yr  enaid  a’r  yspryd,  îe,  eu  cymalau  a’u  mêr,  sef 
eu  rhannau  mwyaf  mewnol.  Lled  debyg  nad  oedd  gwa- 
haniaethau  cywrain  yr  esbonwyr  o  flaen  meddwl  yr 
awdwr  o  gwbl,  ac  mai  defnyddio  brawddeg  hyawdl  a 
wnaeth  i  fynegi  syniad  oedd  wedi  ddysgu  gan  Philo,  fod 
gair  Duw  yn  treiddio  trwy  holl  natur  dyn,  yn  ysprydol  a 
materol.  (Gwel  nodiad  manwl  T.  C.  Edwards). 

Enaid  ac  yspryd :  Ymddengys  y  mabwysiadir  yr  un 
rhaniad  o  natur  dyn  ag  eiddo  Paul  yn  1  Thess.  523,  corff, 
enaid  ac  yspryd.  Y  rhan  faterol  yw’r  corff.  Yr  enaid  yw 
egwyddor  gyffredinol  bywyd,  yr  hon  sydd  gyffredin  i 
ddyn  ac  anifail,  ond  cyrhaedda  i  gylch  uwch  mewn  dyn; 
yr  yspryd  yw  yr  egwyddor  resymol  mewn  dyn,  yr  hon 
sydd  yn  ei  godi  uwchlaw’r  anifail  i  gymundeb  â  Duw. 
Nì  chedwir  y  gwahaniaeth  hwn  rhwng  enaid  ac  yspryd  o 
hyd  yn  glir  yn  y  T.N.;  ac  yn  athroniaeth  Groeg  hyd  y 
drydedd  ganrif  CC.  yr  oedd  iddynt  yr  ystyrron  gwrthgy- 
ferbyniol ;  yr  yspryd  oedd  yr  egwyddor  isaf,  a’r  enaid  yr 
uchaf.  Ystyr  wreiddiol  y  ddau  air  yn  y  Gymraeg  a’r 
Groeg  oedd  “anadl”  neu  “wynt.” 

Yn  harnu :  yn  abl  i  farnu :  C.S.D.,  yn  gyflym  i 

ganfod.  Meddyliau  a  hwriadau  neu  syniadau  ;  brawddeg 
gyff'redinol  i  fynegi  holl  gynnwys  a  gweithrediad  yspryd 
dyn. 


Y  galon.  Gwel  ar  310. 


Pennod  413] 


AT  YR  HEBREAID 


97 


13  Ac  nid  oes  greadur  anamlwg  yn  ei  olwg  ef :  eithr  pob  peth 
sydd  yn  noeth  ac  yn  agored  i’w  lygaid  ef  am  yr  hwn  yr  ydym  yn 
sôn. 


13.  Newidir  y  ffigyr  yn  awr  i  ddangos  agwedd  arall 
ar  hollwybodaeth  Duw.  Ei  air  oedd  yn  holi,  canfod  a 
a  barnu  holl  ddirgelion  bywyd  mewnol  dyn,  ond  ei  lygaid 
sydd  yn  cynywair  trwy  yr  holl  grëad  ac  yn  gweled  pob 
peth  fel  y  maent. 

Greaduy :  peth  crëedig. 

Anamlwg :  cuddiedig  o’i  olwg. 

Yn  ei  olwg  :  llyth.  0  flaen  ei  wyneb. 

Ef,  sef  Duw  yn  ol  y  farn  gyffredin,  oblegyd  fod  y 
tair  brawddeg  yn  ei  olug ,  i'w  lygaid,  ac  am  yr  hwn  yr  ydym 
yn  son,  oll  yn  tybied  person.  Ond  nid  yw  yn  amhosibl 
fod  yr  awdwr  yn  personoli’r  gair  i’r  graddau  hyn.  Yn 
Philo,  saif  y  gair  yn  aml  ar  ryw  dir  canol,  rhwng  bod  yn 
berson  a  pheidio,  ac  hefyd  rhwng  bod  yn  un  â  Duwac  ar 
wahan  iddo  ;  ac  felly  yma,  llithra'r  gair  i  fod  yn  berson, 
a’r  hyn  a  wahaniaethir  oddiwrth  Dduw  yn  adn.  12,  i  fod 
yn  un  ag  ef  yn  yr  adn.  hon.  Gan  nad  yw  yr  awdwr  wedi 
gwneud  y  llinelí  wahaniaethol  yn  glir,  cam  fyddaigwneud 
hynny  drosto. 

Noeth :  Nid  oes  lèn  na  gorchudd  i  atal  Duw  i  weled 
pethau  fel  y  maent. 

Agored  :  llyth.  wedi  gafael  yn  eu  gwddf  {seized  hy  the 
throat),  fel  y  gwna  ymladdwyr  yng  ngyddfan  eu  gilydd. 
Ond  sut  daw  hynny  i  olygu  agored?  Dywed  rhai  mai 
cyfeiriad  sydd  at  flingo  gyddfau  anifeiliaid  i’w  haberthu : 
eraill,  mai  at  gydio  yng  ngwddf  troseddwr  yn  y  ddien- 
yddfa  a’i  wasgu  yn  ol  hyd  nes  peri  iddo  ddangos  ei  wyneb. 
Diau  i  He  gael  y  gair  o  Philo,  yr  hwn  a’i  aefnyddia  yn 
aml  gyda’r  ystyr  o  “daflu  un  ar  ei  hyd  ar  y  llawr 
fel  y  gwna  codymwr”  (“lloíio”  T.C.E.,  llawer  gwell 
na  “gwargrymu”  a  geir  yn  ei  gyfieithad  !),  ac  yn 
ffigurol  am  fod  yng  ngallu  neu  at  drugaredd  unrhyw  beth. 


98 


AT  YR  HEBREAID  [Adnodiad  E 


fel  y  mae’r  gwr  ar  lawr  mewn  ymladdfa,  Felly  golyga 
yma  fod  pob  peth  yn  gorwedd  at  drugaredd  llygaid  Duw, 
yn  agored  iddynt  edrych  arno.  Ni  ddylid  priodoli’r  holl 
ffigyr,  ond  ei  diwedd  yn  unig,  i  Dduw.  Nid  oes  awgrym 
(fel  y  tybia  T.C.E.)  fod  Duw  fel  geîyn  “wedi  rhedeg  yn 
y  gwddf  i’w  wrthwynebydd,”  ond  yn  unig  nad  oes  dim  a 
fedr  rwystro  ei  edrychiad  ef. 

if  ' 

Am  yv  hwn  yr  ydym  yn  son  :  Caniata’r  Groeg  y 
cyfieithad  hwn,  ond  y  mae  yn  hollol  ddibwynt.  Llyth. 
tua’r  hwn  y  mae  i  ni  air:  gellir  dewis  un  o  ddau 
gyfieithad  :  â’r  hwn  y  mae  a  wnelom  (C.S.),  h.y.  â’r 
Duw  hollwybodol  hwn  y  mae  holl  berthynas  a  thrafod- 
aeth  bywyd  dyn  ;  neu  i’r  hwn  y  rhaid  i  ni  roddi  cyfrif 
(Cyf.  Éllmynig),  sef  mai’r  Duw  hollwybodol  yw  barnwr 
dyn  ;  felly  cesglir  i  ddiweddglo  holl  fater  y  ddwy  adn. 

ADNODIAD  E. 

GORFFWYSFA  DUW  I’W  BOBL. 

Rhoddir  lle  amlycach  yn  He  i’r  syniad  o  orffwys  fel 
diwedd  pererindod  y  credadyn  nag  yn  unlle  arall  yn  y 
TN.  Gwir  i’r  Arglwydd  Iesu,  mewn  geiriau  nodedig, 
wahodd  pawb  blinderog  a  llwythog  ato  ef  i  gael  gor- 
ffwysdra  i’w  heneidiau  (Mt.  n27S0)  ;  ond  y  mae’n  amlwg 
,  mai  heddwch  mewnol  yng  nghanol  ystormydd  bywyd  a 
olyga  efe,  ac  fe  sonia  yn  amlach  am  ddioddef  ac  aberthu, 
gweithio  ac  ymdrechu,  nag  am  orffwys.  Ond  yn  He  3 
a  4,  gosodir  gorffwysfa  fel  nôd  a  therfyn  ffydd  y  Cristion. 
Geilw  hi  yn  gadw  Saboth  (4°),  a  diwrnod  o  roddi  heibio 
bob  gwaith,  ac  atal  holl  olwynion  bywyd  oedd  y  Saboth 
Iddewig.  Cyfyd  y  cwestiwn  felly  ai  nid  yw’r  athrawiaeth 
hon  yn  He  yn  gwrthddweyd  dysgeidiaeth  Iesu  Grist  a’i 
apostolion. 

1.  Yr  atebiad  cyntaf  yw  mai  un  syniad  am  iachaw- 
dwriaeth  ymhlith  amryw  yw  hwn  yn  He.  Gesyd  yr 
awdwr  allan  drefn  iachawdwriaeth  hefyd  fel  datgudd- 
iad  trwy’r  Mab,  fel  teyrnas  y  Messiah,  fel  cyfamod  trwy 
offeiriadaeth  Crist,  yn  ogystal  ag  fel  gorffwysfa,  a  rhaid 


Adnodiad  E] 


AT  YR  HEBREAID 


99 


cymeryd  y  rhai  hyn  oll  yng  nghyd  i  gael  ei  syniad  ef  yn 
llawn.  Yr  hyn  sydd  ddiffygiol  mewnun  a’i  gymeryd 
wrtho’i  hunan,  a  geir  yn  y  lleill.  Ac  yr  oedd  angen 
arbennig  ar  yr  “Hebreaid”  i  gael  golwg  ar  iachawdwr- 
iaeth  fel  gorffwysfa  a  diogelwch,  â  hwythau  ynghanol 
erlidiau  ac  enbydrwydd,  ac  raewn  perygl  o  syrthio  i 
anghrediniaeth  o  eisiau  golwg  ar  ddiwedd  a  diogelwch  y 
ffydd. 

2.  Ond  hefyd,  ychydig  iawn  o  iiw  y  Saboth 
Iddewig  sydd  ar  y  syniad.  Condemniodd  yr  Ärglwydd 
lesu  ffurfioldeb  diles  hwnnw  fel  peth  anheiíwng  o  ddyn, 
ac  atgas  gan  Dduw.  Ac  os  tybia  neb  fod  He  yn  dysgu 
mai  amcan  a  therfyn  gwaith  iachawdwriaeth  yw  dwyn 
dyn  yn  y  diwedd  i  nefoedd  ar  gynllun  Saboth  ffurfioî, 
negyddol,  hunanol  a  segur  yr  Iddew,  y  mae  yn  cam- 
esbonio’r  awdwr.  Er  y  sylfaena  ei  ymresymiad  ar  ddwy 
adn.  o’r  HD,  y  mae  i’w  syniad  berthynas  agosach  ag 
athroniaeth  Groeg.  Seilia  ei  ymresymiad  yn  gyntaf  ar 
addewid  Duw  i  Israei  fyned  i  Ganaan,  ond  dengys  yn 
fuan  nad  Canaan  oedd  yr  orffwysfa.  Seiiia  ef  yn  ail  ar  y 
ffaith  fod  Duw  wedi  gorffwys  ar  ol  creu’r  byd,  a  geilw  ef 
am  hyny  yn  “  gadw  Saboth,”  ond  y  mae  yn  eglur  oddi- 
wrth  athrawiaeth  offeiriadaeth  Crist,  y  syniai’r  awdwr 
am  breswylfod  Duw  fel  canolfan  gwaith  diorffwys  iach- 
awdwriaeth  dragwyddoi. 

3.  Rhedai  trwy  athroniaeth  Groeg  ddwy  linell  o 
syniadau  am  fodoiaeth  a  bywyd,  y  naiil  mai  ffrwd  o 
anesmwythdra  a  datblygiad  oeddynt,  a’r  llaii  mai  hanfod 
lonydd  oeddynt,  heb  symud  na  gwaith  na  gwahaniaeth 
ynddynt  ;  a  gorchwyl  yr  athronwyr  mwyaf  fu  ceisio 
dwyn  y  ddau  syniad  hyn  i  gysondeb  â’u  gilydd,  oblegyd 
credent  fod  gwir  ymhob  un  o’r  ddau.  A  ffordd  gyffredin 
i’w  cysoni  oedd  synied  am  banfod  pob  peth  fei  nôd  neu 
ddelfryd,  a  alwent  yn  Dda,  neu  Ddaioni  Pennaf,  neu 
Dduw,  yr  hyn  oedd  yn  gyflawnder  pob  perffeithrwydd  a 
digonedd  a  chynghanedd  a  boddionrwydd.  Ac  yna 
synient  am  y  byd  gweledig  yn  amrywiol  fel  cysgod  wedi 
disgyn  ar  yr  hanfod  hwn,  neu  wedi  disgyn  oddiwrtho, 
neu  fel  cwrs  o  dyfiant  yn  rhedeg  allan  0  hono  neu 
i  fewn  iddo.  Dúw  gan  hyny  oedd  achos  effeithiol  a 

M 


100 


AT  YR  HEBREAID  [Adnodiad  E 


therfynol  y  byd  naturiol,  egwyddor  a  nôd  y  bywyd 
moesol,  dymuniant  a  digonedd  y  bywyd  crefyddol. 
Efe,  yr  hwn  oedd  grym  datblygiad  byvv?yd,  nôd  ei 
ymgyrch,  a’r  amcan  a  osodai  werth  ar  ei  holl  weith- 
redoedd,  oedd  hefyd  yr  hanfod  sefydlog,  ddigyfnewid 
lle  y  diflannai  ymryson  ac  y  teyrnasai  heddwch.  Ffyn- 
nai’r  athrawiaeth  hon  yn  arbennig  ymhlith  dosbarth 
o  ddilynwyr  Plato.  Dywed  Philo  mai  Duw  yn  unig  sydd 
yn  gorffwys,  “ac  wrth  orffwys”  meddai  “nid  wyf  yn 
golygu  llonyddwch,  oblegyd  nis  gall  yr  hwn  sydd  wrth 
natur  yn  llawn  ynni,  ac  yn  achos  pob  peth,  byth  beidio 
gwneud  yr  hyn  sydd  fwyaf  rhagorol  ;  ond  ynni  yw  heb 
lafur  na  phoen,  ynni  gyda  rhwyddineb  perffaith  .  .  . 

Newidia  holl  elfennau  natur  o  herwydd  eu  bod  yn  blino, 
ond  gan  na  newidia  Duw,  nid  yw  byth  yn  blino,  oblegyd, 
am  nad  oes  wendid  ynddo  ef,  er  ei  fod  yn  ysgogi  pob 
peth,  ni  pheidia  byth  a  mwynhau  gorffwysdra.” 

4.  Gwelir  y  syniad  hwn,  fod  pob  peth  yn  hanes  dyn 
a’r  cread  yn  cyrchu  at  ryw  nôd  o  berffeithrwydd,  rhyw 
orffwys  yng  nghyflawnder  bodolaeth,  yn  rhedeg  trwy  He. 
Wedi  i’r  Mab  buro  pechodau,  eistedda  ar  ddeheulaw’r 
Mawredd  (i3  81  1012  122)  ;  wedi  iddo  ddysgu  ufudd-dod 
trwy  y  pethau  a  ddioddefodd,  cafodd  ei  berffeithio  yn 
Awdwr  iachawdwriaeth  (i10  58>9).  Yn  ddiwedd  ar  gwrs 
maith  aberthau  yr  hen  gyfamod,  y  mae  un  aberth  dros 
bechodau  (io12)  gan  gael  i  ni  dragwyddol  ryddhâd  (912). 
Terfyn  olyniaeth  yr  offeiriaid  yw  un  offeiriad  tragwyddol 
yn  cwbl  iachau  (724’25).  Diwedd  cyfres  arwyr  ffydd  yw 
fod  Duw  yn  eu  perffeithio  hwy  a  ninnau  ynghyd  (1140). 
Enwau  ar  yr  un  nôd  o  hyd  yw  “  mynydd  Sion,  dinas  y 
Duw  byw,  y  Jerusalem  nefol”  (1222).  A’r  enw  mwyaf 
priodol  arno  yw  gorffwysfa  Duw,  lle  yr  ymfoddlona  ac  yr 
ymhyfryda  Duw  ym  mherffeithrwydd  ei  hanfod  ei  hunan  ; 
a  nôd  eithaf  bywyd  dyn  yw  dod  yn  gyfrannog  o  heddwch 
a  digonedd  a  pherffeithrwydd  y  bywyd  dwyfol,  sef  myned 
i  mewn  i  orffwysfa  Duw. 

5.  Ond  y  mae’r  delfryd  a’r  datblygiad  tuag  ato  yn 
cyd-fodoli.  Y  mae  Duw  yn  gorffwys,  ac  “yn  gweithio 
hyd  yn  hyn  ”  (Ioan  517).  Ac  y  mae  yr  un  peth  yn  wir 
am  y  credadyn  ;  y  mae  efe  yn  cael  yr  orffwysfa,  ac  yn 


IOI 


Adnoäiad  E\  AT  YR  HEBREAID 

teithio  tuag  ati.  Ac  felly  y  mae  dynoliaeth  wrth  symud 
o  gyfnod  i  gyfnod,  o  raddfa  i  raddfa,  o’i  datblygiad,  yn 
cael  yr  orífwysfa,  ac  eto  heb  ei  chael.  Dyna’r  esboniad 
ar  wrth-ddywediad  ymddangosiadol  yr  awdwr  am 
Ganaan.  Pe  y  credasai’r  Israeliaid  yn  yr  anialwch, 
cawsent  fyned  i  fewn  i  Ganaan,  gorífwysfa  Duw,  ond  er 
i’w  plant  fyned  i  fewn  a’i  chaeî,  yr  oeddynt  eto  heb  ei 
chael.  Nid  yn  yr  epistol,  ond  yn  hanfod  pethau  y  mae’r 
gwrth-ddywediad.  Ni  ddatguddiwyd  yn  yrHDgyflawn- 
der  yr  orffwysfa  (86),  ac  ni  cha  teulu’r  ffydd  gymeryd 
llawn  feddiant  o  honi  hyd  nes  gwneud  y  cylch  yn  lìawn 
(ii40).  Feallai  fod  yr  awdwr  a’i  gydoeswyr  yng  ngoleu 
ffydd  danbaid  wedi  gweled  y  Jerusalem  newydd  yn  nes 
i’r  ddaear  nag  yr  oedd  hi,  oblegyd  gormod  gorchwyl  eto 
yw  dweyd  pa  bryd  y  ceir  hi’n  llawn.  Ond  digon  yw 
gwybod  fod  y  rhai  sy’n  credu  yn  myned  i  fewn  i’r 
orffwysfa  o  hyd  (4°),  er  fod  cadw  Saboth  o  hyd  yn  aros 
pobl  Dduw. 


102 


AT  YR  HEBREAID  [Pennod  414' 


14  Gan  fod  wrth  hynny  i  ni  Arch-offeiriad  mawr,  yr  hwn  a  aeth 
i’r  nefoedd,  Iesu  Mab  Duw,  glynwn  yn  ein  proffes. 


III.  YR  ARCHOFFEIRIAD  MAWR.  IV.14— X.18. 
i.  Offelrladaeíh  Crist  yn  hyder  y  Crìstion.  41416. 

Na  ddigalonwn  gan  roi  lle  i  anghrediniaeth,  er  ein 
gwendid  ni,  a  ilymder  gair  Duw,  oblegyd  y  mae  Iesu, 
Mab  Duw,  yn  llawn  cydymdeimlad  â  ni,  ac  yn  barod  i’n 
harwain  a’n  derbyn  wrth  orsedd  gras. 

14.  Wvth  hynny  :  am  hynny :  Cesglir  i’r  adn.  hon 
holl  bwyntiau  yr  ymdriniaeth  daenorol  fel  sail  i’r  offeir- 
iadaeth  y  cyfeiriwyd  ati  yn  31,  ac  sydd  yn  destyn  yr  adran 
ddilynol.  Felly,  gall  y  cysylltiad  yma  fod  â’r  holl  adran 
flaenorol,  ond  nid  heb  gadw  golwg  ar  adn.  12  a  13,  a 
chydio  yn  ol  trwy’r  rhybuddion  rhag  anghrediniaeth,  yn 
yr  archoffeiriad  yn  31. 

Gan  fod  i  ni :  Ar  y  geiriau  hyn  y  mae’r  pwyslais : 
Gallant  olygu  ugan  fod  gennym  yn  barod  ar  ein  cyfer” 
neu  ugan  fod  gennym  mewn  profiad  trwy  ffydd.” 

Avchoffeiviad  mawr  :  Brawddeg  a  ddefnyddir  yn  aml 
gan  Philo.  Danghoswyd  mawredd  ei  berson  yn  pen.  1-3. 

Yv  hwn  a  aeth  i'v  nefoedd :  yr  hwn  a  aeth  trwy  y 
nefoedd  :  Fel  yr  aethai’r  offeiriad  Iddewig  trwy  y  cysegr 
i’r  cysegr  santeiddiolaf,  fe  aeth  Iesu  trwy  bob  nefoedd  a 
thuhwnt  iddynt  (726)  i’r  cysegr  santeiddiolaf.  Sonia  Paul 
am  dair  nef  (2  Cor.  122),  ac  arferai’r  Iuddewon  yn 
gyffredin  son  am  saith  nef ;  aeth  Crist  trwyddynt  oll, 
megis  trwy  lenni’r  byd  materol  i  fewn  i’r  byd  sylweddol 
ac  ysprydol. 

Iesu  Mab  Duw :  Cyfunir  yr  enw  roddwyd  iddo  fel 
dyn,  a’r  enw  fynegai  ei  fawredd  dwyfol,  oblegyd  y  mae 
eisiau’r  ddau  mewn  offeiriad. 

Glynnwn  :  daliwn  afael : 

Ein  pvojfess  neu  ein  cyffes  :  Gwel  ar  31 


Pennod  y15]  AT  YR  HEBRÈAID  io$ 

15  Canys  nid  oes  i  ni  Arch-ofíeiriad  heb  fedru  cyd-ddioddef  â’n 


15.  Nid  oes  :  Atebiad  i’r  wrthddadi  fod  Crist  yn  rhy 
fawr  ac  yn  rhy  bell  i  fod  o  un  cymorth  i  ddynion. 

Cyd-ddioädef  gyda'n  gwendid  ni :  cydymdeimlo  â’n 
gwendidau  ni  :  C  S.  Touched  ivith  the  feeling  of  ouv 
infìrmities.  Gair  arall  a  gyfieithir  ucyd-ddioddef  ”  yn 
Rhuf.  817,  1  Cor.  I228.  Crist  yn  y  nef  sydd  yma,  nid  yn 
dioddef  ein  gwendidau  ni  mwyach,  ond  yn  dioddef  o’u 
herwydd  gyda  ni ;  g\vyr  pa  fath  rai  ydynt,  oblegyd  dwg 
yn  ei  brofiad  olion  ymdrech  â  gwendidau  cyffelyb. 
Golyga  gwendidau  bob  peth  mewn  dyn  sydd  yn  rhoddi 
cyfle  i  demtasiwn  i’w  hudo  i  bechod,  anghenion  a  theim- 
ladau  naturiol,  terfynau  gallu  a  gwybodaeth,  tueddiadau 
etifeddol  a  gwasgfeuon  amgylchiadau  (52). 

Ond  wedi  ei  demtio  :  Gali  gydymdeimlo  oblegyd  ei  fod 
wedi  byw  mewn  gwendidau  cyffelyb  i'r  eiddom  ninnau, 
ac  wedi  teimlo  cymheliion  i  bechu  oddiwrth  y  tueddiadau 
naturiol  oddifewn  a  gwasgfa  amgylchiadau  o’r  tu  allan. 
Teimlodd  Iesu  Grist  gymhellion  yr  hoii  deimladau  ac 
anghenion  sydd  i  bobl  eraiil  yn  achlysuron  pechod,  ond 
gwrthododd  gydsynio  â  hwynt  pan  gymheilent  ef  yn 
groes  i  ewyllys  ei  Dad.  Nid  at  y  demtasiwn  yn  yr 
anialwch  yn  unig  nac  yn  bennaf  y  cyfeirir,  oddieithr  i  nì 
ddeall  honno  fel  dull  yr  efengylwyr  o  symio  i  fyny  mewn 
modd  ífigyrol  un  agwedd  ar  fywyd  Iesu  Grist.  Golygir 
yma  bob  math  o  gymhellion  i  bechod  oedd  yn  gwasgu 
arno  ar  hyd  ei  oes.  Gwyddai’r  awdwr  am  demtasiwn 
fawr  Gethsemane  (57)  lle  y  daethai  awydd  naturiol  dyn 
ieuanc  i  fyw  i  wrthdarawiad  â’i  ufudd-dod  i’w  Dad.  (Gwel 
ar  218).  Ym  mhob  peth ,  gan  ei  fod  wedi  ei  wneud  ym  mhob 
peth  yn  gyffelyb  i’w  frodyr  (217). 

Yv  un  ffunud  a  ninnau :  llyth.  yn  ol  cyffelybrwydd  2 
naill  ai  yn  ol  cyffelybrwydd  ei  demtasiynau  ef  i’r  eiddom 
ni,  neu  yn  ol  cyffelybrwydd  ei  berson  ef  i  ni :  cynhwysa’r 
olaf  y  blaenaf.  Yn  holl  hanfodion  cyffredinol  natur  ac 
amgylchiadau  dyn,  gwnaed  yr  Iesu  yr  un  fath  a’i  frodyr, 
ac  felly  temtiwyd  ef  yn  yr  un  modd,  nid  ym  manylion 
amgylchiadau’r  demtasiwn,  ond  yn  yr  egwyddorion  a’u 
gwnai  yn  demtasiwn. 


104  AT  ŸR  HEBREAID  \Pennod  4lê 

gwendid  ni ;  ond  wedi  ei  demtio  ym  mhob  petli  yr  un  ffunad  a 
ninnau,  etto  heb  bechod. 


Etto  heb  bec-hod,  neu  ar  wahaii  i  bechod :  Gall  olygu 
(i)  er  ei  demtio,  na  phechodd,  neu  (2)  fod  pob  elfen  yn 
eidemtasiwn  ef  sydd  yn  ein  temtasiwn  ninnau  ond  pechod; 
ynnom  ni  rhydd  pechod  blaenorol  rym  yn  y  demtasiwn 
bresennol  :  “wedi  yfed,  syched  sydd;”  ond  nid  oedd 
grym  pechod  blaenorol  yn  ei  demtasiwn  ef.  Er  fod 
ynnom  ni  un  gwendid  nad  oedd  ynddo  ef,  teimlodd  yntau 
rym  y  gwecdidau  oedd  ynddo  yn  fwy  nâ  ni,  oblegyd 
iddo  eu  gwrthwynebu  hyd  nes  eu  gorchfygu.  Nid  y 
sawl  sydd  yn  ihoddi  ffordd  yn  hawdd  ac  yn  fynych  i 
demtasiynau  all  gydymdeilo  â’r  neb  sydd  yn  ymdrech  yn 
erbyn  pechod,  ond  yr  hwn  a’u  gwrthwyneba’n  hir  a 
llwyddiannus.  Cydymdeimlo  â  ni  yn  ein  hymdrech  yn 
erbyn  pechod,  ac  nid  pan  yn  rhoddi  ffordd  i  bechod  y 
mae  Iesu  Grist. 

Cytuna  He  â  mwyafrif  ysgrifenwyr  y  TN  i  ddweyd 
fod  Crist  yn  ddi-bechod.  (y26 ;  2  Cor.  521;  1  Ioan  35;  1 
Pet.  222).  Dywed  Philo  am  yr  ArchofFeiriad  :  “Mainid 
dyn  ydyw  ond  y  Gair  dwyfol,  a’i  fod  yn  rhydd  oddiwrth 
bob  drygioni  bwriadol  ac  anfwriadol.”  Credai’r  Iddewon 
hefyd  y  byddai’r  Messiah  yn  ddi-bechod.  Dywed  yr 
esbonwyr  Ellmynig  fod  ysgrifenwyr  y  TN  am  hynny  yn 
cymeryd  yn  ganiataol  fod  Iesu  Grist  yn  ddi-bechod,  gan 
eu  bod  yn  ei  gydnabod  yn  ddi-bechod  ;  ond  dylid  ychwan- 
egu  na  buasent  felly  wedi  ei  dderbyn  fel  Messiah,  pe  na 
buasai’n  ddibechod.  Gwir  y  credai’r  Iddewon  hefyd  nas 
gallai’r  Messiah  ddioddef,  ac  i’r  disgyblion  dderbyn  Iesu 
Grist  fel  Messiah  er  iddo  ddioddef,  ond  y  mae  ol  yr 
anhawster  hwnnw  ar  bob  llyfr  yn  y  TN.  Teimfai’r 
disgyblion  fod  angen  egluro  ac  amddiffyn  y  syniad  o 
Fessiah  oedd  wedi  dioddef,  a  llawer  mwy  y  teimlasent  yr 
an«gen  i  amddiffyn  ac  egluro  Messiah  pechadurus,  pe 
buasai  hynny  yn  wir,  a’r  prawf  goreu  nad  oedd  ynddo 
bechod  yw,  nad  oes  olion  yn  unlle  yn  y  TN  fod  y 
disgyblion  wedi  gorfod  amdd-iffyn  y  fath  syniad.  Yr  oedd 
ei  hèr  yn  Ioa«  846  heb  ei  hateb. 


Pennod  416]  AT  YR  HEBREAID  105 

16  Am  hynny,  awn  yn  hyderus  at  orsedd-faingc  y  gras,  fel  y 
derbyniom  drugaredd,  ac  y  caffom  râs  yn  gymmorth  cyfamserol. 


A  oedd  hi’n  bosibl  i  Grist  bechu  ?  Anawdd  deall 
parym  na  gwirionedd  fyddai  mewn  temtasiwn  lle  nadoedd 
yn  bosibl  rhoddi  fFordd  iddi,  na  pha  fodd  y  gallai  dynol- 
iaeth  Crist  fod  yn  wirioneddol  heb  fod  iddo  ryddid 
ewyllys  hyd  yn  oed  i  anufuddhau  fel  dynion  eraill.  Nid 
oes  awgrym  i’r  gwrthwyneb  yn  He,  ond  pwysleisir  y 
ffaith  fod  Ctist  ymhob  peth  ond  pechod  fel  ei  frodyr. 
Tri  pheth  sydd  yn  gwneud  temtasiwn,  angen  neu  awydd, 
cyfle  neu  bosibilrwydd,  a  gwaharddiad  ;  a  thry’r  demtas- 
iwn  yn  bechod  pan  roddir  croesaw  i’r  awydd  wedi 
gwybod  am  y  gwaharddiad.  Yn  Gethsemane,  yr  oedd 
ar  Iesu  Grist  awydd  byw,  yr  oedd  yn  bosibl  iddo  fyw 
trwy  ymostwng  i’r  offeiriaid  a  gwadu  ei  fod  yn  Fessiah, 
ond  ni  fynnai  wneud  hynny  yn  groes  i  waharddiad  ewyllys 
ei  Dad,  oblegyd  byddai  hynny  yn  bechod. 

16.  Awn  yn  hyderus :  Ceir  yr  un  gair  am  nesu  at 
Dduw  yn  725,  io1,22,  n16,  a  1222.  Ar  hyder,  gwel  3®.  Diau 
fod  ym  meddwl  yr  awdwr  ddarlun  yr  offeiriad  yn  nesau 
at  y  drugareddfa,  ac  y  mae  arliw’r  syniad  offeiriadol  ar  ei 
ddull  o  gyfleu  perthynas  dyn  â  Duw.  Eistedda  Duw  fry 
ar  ei  orsedd;  a’r  orsedd  a  enwir  ac  nid  Duw,  ond  trwy 
offeiriadaeth  Crist  gall  dyn  nesu  ati,  a  chael  Duw  yn 
Dduw’r  grâs.  Nid  gweddi  fel  un  weithred  a  olygir,  ond 
symud  yn  gyfangwbl  i  fyw  yn  nes  at  Dduw,  ac  am  hynny 
mewn  cymundeb  ag  ef. 

Trugaredd  mewn  maddeuant  am  bechodau’r  gorffen- 
nol.  Orâs ,  sef  ffafr  neu  ewyllys  da  Duw  yn  gymorth 
dyfodol.  Cynhwysa’r  naili  y  llall.  Y  mae  trugaredd  yn 
râs,  a  grâs  yn  drugaredd.  Edrycha  un  at  anheilyngdod 
dyn,  a’r  llall  at  gariad  Duw,  ac  yma  edrycha  un  yn  ol, 
a’r  llall  ymlaen. 

CyfamseroT.  amserol,  sef,  pryd  bynnag  y  byddo  ei 
angen. 


iq6 


AT  YR  HEBREAID 


[Pennod  51 


V.  1  Canys  pob  arch-offeiriad  wedi  ei  gymeryd  o  blith  dynion 
a  osodir  dros  ddynion  yn  y  pethau  sydd  tu  ag  at  Dduw,  fel  yr 
offrymmo  roddioíi  ac  aberthau  dros  bechodau  : 


ii.  Fod  cyrnliwysterau  hanfodol  offeiriad  yng  Nglirist,  5110. 

Wedi  gosod  i  lawr  offeiriadaeth  Crist  fel  ffaith,  a 
dangos  ei  lle  yn  nrhefn  iachawdwriaeth  mewn  termau 
cyffredinol,  ä  yr  awdwr  rhagddo  i  ddwyn  allan  gynnwys  y 
syniad  o  offeiriad  fel  yr  oedd  yn  wybyddus  i’r  “Hebreaid,” 
sef  (1)  ei  fod  o  ddynion  a  thros  dynion,  (2)  y  gallai  gyd- 
ymdeimlo  â  dynion,  ac  (3)  ei  fod  wedi  ei  alw  i’w  swydd 
gan  Dduw. 

1.  Wedì  ei  gymeryd,  &*c.,  h.y.,  gan  ei  fod  wedi  ei 
gymeryd  0  blith  dynion  :  Nid  nodwedd  mewn  un  dosbarth 
o  offeiriaid  ond  ymhob  offeiriad  :  nid  gosod  Crist  fel  Mab 
Duw  gyferbyn  a’r  offeiriaid  Iddewigoedd  o  blith  dynion, 
ond  ei  osod  ef  a  hwythau  gyda’u  gilydd  am  eu  bod  o’r  un 
(2“). 

A  osoâir  dros  ddynion  :  ar  ran  dynion  :  I’w  cynrychioli 
yn  eu  holl  berthynas  â  Duw,  i  aberthu  ac  eiriol,  a  gwneud 
cymod  drostynt. 

Y  pethau  sydd  tu  ag  at  Dduw.  Gwel  217. 


Roddion  ac  aherthau  :  yn  ol  ystyr  briodol  y  geiriau, 
goiyga  rhoddion  bob  math  o  roddion,  ond  yn  arbennig, 
rhoddion  o  ffrwythau’r  ddaear  (Lef.  620,  23°),  ac  aberthau , 
aberthau  gwaedlyd  (Lef.  71),  ond  ni  chedwir  at  y  gwa- 
haniaeth,  a  defnyddir  y  ddau  air  yn  gyfystyr  yn  yr  HD 
(Lef.  1.)  a’r  TN,  ac  ymddengys  y  gwneir  hynny  hefyd  yn 
He  (88,4,  99,  114). 


Dros  bechodau :  Y  rhoddion  a’r  aberthau  yn  iawn 
dros  bechod  (Gwel  ar  217).  Am  bechodau  o  anwybodaeth 
ac  amryfusedd,  a  phechodau  yn  codi  o  wendid  naturiol 
dyn,  caniatâi  deddf  Moses  roddi  aberth,  fel  moddion  i 
gyfryngu  maddeuant  Duw  (Ex.  211814 ;  Lef.  192022 ;  Num. 
352324);  ond  nid  oedd  aberth  dros  bechodau  rhyfygus, 
pechodau  a  gyflawnid  yn  fwriadol  yn  erbyn  deddf  Duw, 


Pennod  5â] 


AT  YR  HEBREAID 


107 


2  Yr  hwn  a  ddichon  dosturio  wrth  y  rhai  sydd  mewn  anwybod- 
aeth  ac  amryfusedd  ;  am  ei  fod  yntau  hefyd  wedi  ei  amgylchu  â 
gwendid. 


ac  ni  wyddai’r  ddeddf  am  un  ffordd  i  gael  maddeuant  o 
honynt,  oblegyd  safai’r  neb  a’u  cyflawnai  y  tu  allan  i’r 
cyfamod  sydd  yn  rhoddi  grym  i  aberthau’r  ddeddf.  (Ex. 
21 1217 ;  Lef.  720,27,  io2,  2010,  2417). 

2.  Yv  hwn  a  ddichon  dosturio  wrth :  gan  fod  yn  abl  i 
gyd=ddwyn  â  :  Dywed  tostuno  fwy  na  olygai’r  awdwr  yn 
y  fan  hon.  Ystyr  y  gair  yw  “teimlo’n  gymhedrol,”  sef, 
ar  y  naill  law,  peidio  bod  yn  galed  a  di-deimlad,  yn 
Stoicaidd,  ac  ar  y  llaw  arall  peidio  colli  llywodraeth 
rheswm  o  dan  ddylanwad  teimlad  o  dosturi,  neu  o  ddig- 
llonder,  at  bechadur.  Dylai  offeiriad  deimlo  digon  o 
herwydd  pechod  i’w  gymell  o  galon  i  wneud  cymoddrosto. 

Anwyhodaeth  ac  amryfusedd :  Pechodau  seremoniol 
gan  mwyaf  oedd  pechodau  mewn  anwybodaeth  dan  y 
ddeddf  (Lef.  4).  Mewn  ystyr  foesol  gywir  nid  oesbechod 
lle  na  byddo  gwybodaeth  (Rhuf.  320,  416,  y1) ;  ond  yn  yr 
HD  cyfrifid  yn  euog  o  bechod  y  neb  a  droseddai  ddeddf 
Duw,  pa  un  ai  o  fwriad  neu  mewn  anwybodaeth  (1  Sam. 
1424,  3848'44).  Wrth  amryfusedd  golygir  “crwydro  neu 
gyfeiliorni  ar  y  ffordd.”  Ymddengys  fod  yr  awdwr  yn 
cyfyngu  effeithiolrwydd  aberth  Crist,  fel  eiddo’r  HD  i 
bechodau  o  anwybodaeth  ac  amryfusedd,  gan  gau  allan 
bechodau  rhyfygus,  lle  y  mae  dyn  o’i  fodd  ac  o  fwriadyn 
gosod  ei  hunan  yn  erbyn  Duw  (646,  io26) :  Cymharer  y 
y  pechod  yn  erbyn  yr  Yspryd  Glân  (Marc  328-29). 

Wedi  ei  amgylchu  â  gwendid  :  h.y.,  fod  ei  holl  fywyd 
yn  dwyn  nodau  gwendid  (y28) ;  ac  ymddengys  oddiwrth 
yr  adn.  nesaf  fod  gwendid  yn  y  fan  hon  yn  cynnwys 
pechod.  Yn  hyn  felly  gwahaniaetha  Iesu  Grist  oddiwrth 
yr  offeiriad  arferol,  ond  odditan  y  gwahaniaeth  y  mae 
tebygrwydd  yn  yr  hyn  sydd  hanfodol,  sef  gallu  i  gydym- 
deimlo  â  dynion. 

3.  Dylai,  rhaid  iddo,  yn  gyntaf,  yn  ol  deddf  Moses 
(Lef.  43,  97,  166’11,  He  727),  ac  yn  ail,  ar  gyfrif  natur  ei 


io8  AT  YR  HEBREAID ,  [Pennod  ŷ 

3  Ac  o  achos  hyn  y  dylai,  megis  dros  y  bobl,  felly  hefyd  drosto 
ei  hun,  offrymmu  dros  bechodau. 


swydd.  Nis  gallai  argyhoeddi  dynion  o  effeithiolrwydd 
ei  waith  yn  aberthu  a  chymodi,  os  nad  arferai  yr  un 
moddion  at  ei  afìechyd  ysprydol  ei  hunan. 

4=10.  Apwyntiad  Duw  yw  ail  gymhwyster  offeiriad, 
Os  yw  i  gydymdeimlo  â  dynion,  rhaid  iddo  hefyd  roddi 
boddlonrwydd  i  Dduw.  Deil  rhai  esbonwyr  mai  i  sicr- 
hau  cydymdeimlad  â  dynion  yn  unig  y  dygir  i  fewn 
apwyntiad  Duw,  oblegyd  nas  gellid  disgwyl  y  mwyneidd- 
dra  a’r  gostyngeiddrwydd  gofynnol  mewn  dyn  ryfygai  i 
gymeryd  y  fath  swydd  o’i  ben  ei  hunan,  ond  gofala  Duw 
alw  y  sawl  fedd  farn  a  theimlad  cymwys  i’r  swydd. 
Dadleuir  felly  mai  pwysleisio  cydymdeimlad  Crist  â  dyn 
yw  prif  bwynt  adn.  5-10,  ac  nad  yw  galwad  Duw  yn 
rhediad  yr  ymresymiad  o  gwbl. 

Myn  eraill  mai  galwad  Duw  yw’r  prif  syniad,  ac 
mai  amcan  hyd  yn  oed  adn.  7  a  8  yw  dangos  ufudd-dod 
Crist  i  alwad  Duw,  yn  fwy  na’i  berthynas  a’i  gydym- 
deimlad  â  dynion.  Rhaid  teimlo  fod  pwys  mawr  yn  cael 
ei  roddi  ar  alwad  Duw  yn  adn.  5-10,  ac  mai  ufudd-dod 
yn  hytrach  na  chydymdeimlad  yw  pwynt  pennaf  adn.  7 
a  8.  Ond  pa  eisiau  gwahanu’r  ddau  syniad  sydd,  na 
gosod  y  naill  yn  is-raddol  i’r  llali  ?  Y  maent  yn  an- 
wahanadwy  a  chyfochrog.  Rhaid  i  ofFeiriad  ddeall  achos 
dyn  er  gallu  ei  ddadleu  ger  bron  Duw,  a  bod  wedi  ei 
wisgo  â  holl  awdurdod  Duw  i  sicrhau  i  ddyn  heddwch 
cymod  Duw  yn  ei  galon.  Ni  flina’r  awdwr  byth  ddangos 
fod  Crist  yn  perthyn  i’r  ddwy  ochr.  “Iesu,  Mab  Duw” 
(414).  Sylwa  Westcott  yn  darawiadol  ar  y  cyd-rediad 
gwrthgyferbyniol  rhwng  rhan  gyntaf  ac  ail  ran  yr  adran 
hon,  fel  hyn  :  I  ( a )  swydd  offeiriad  (adn.  1) :  ( b )  ei  gyd- 
ymdeimlad  (adn.  2,3)  :  (c)  ei  apwyntiad  (adn.  4) :  II.  (c) 
apwyntiad  Crist  (adn.  5,6)  :  ( b )  ei  gydymdeimlad  (adn.  7, 
8) :  (a)  ei  swydd  (adn.  9,10). 

Anrhydedd :  Defnyddir  y  gair  am  swydd  yr  Archíij 
offeiriad  yn  aml  gan  Josephus. 


Pmnod  5«]  AT  YR  HEBRÉAID  109 

4  Ac  nid  yw  neb  yn  cymmeryd  yr  anrhydedd  hwn  iddo  ei  hun, 
ond  yr  hwn  a  alwyd  gan  Dduw,  megis  Aaron. 

5  Felly  Crist  hefyd  nis  gogoneddodd  ei  hun  i  fod  yn  Arch- 
offeiriad ;  ond  yr  hwn  a  ddywedodd  wrtho,  Tydi  yw  fy  Mab ; 
myfi  heddyw  a’th  genhedlais  di. 


Ond  yr  hwn  a  alwyd\  nid  yw  “yr  hwn”  yn  y  llaw- 
ysgrifau  goreu  :  cyfieither  ond  yn  cael  ei  alw,  h.y.,  pan 
ei  gelwir,  neu,  am  ei  fod  wedi  ei  alw.  C.S.D.  When  he 
is  called. 

Megis  Aaron :  gwel  Ex.  28,  &c. :  Golygir  fod  yr 
offeiriadaeth  Iddewig  oll  wedi  ei  galw  yn  Aaron.  Trefn- 
iadau  yr  HD  sydd  ym  meddwl  yr  awdwr.  Ped  ysgrif- 
enasai  i  Jerusaíem,  prin  y  gallasai  osgoi  cyfeiriad  at  y 
ffaith  nad  disgynyddion  Aaron  oedd  mwyach  yn  llanw’r 
swydd  offeiriadol,  ond  gwýr  uchelgeisiol  a  feddent  ddigon 
o  ddylanwad  i  sicrhau  eu  hapwyntiad  nid  gan  Dduw, 
ond  gan  lywodraeth  Rhufain.  Dyfynna’r  esbonwyr  ar 
yr  adn.  hon  eiriau  tarawiadol  un  o’r  Rabbiniaid  :  “Dy- 
wedodd  Moses  wrth  Corah  a’i  gyfeillion  : — Os  cymerodd 
fy  mrawd  Aaron  yr  offeiriadaeth  iddo  ei  hun,  da  y 
gwnaethoch  yn  gwrthryfela  yn  ei  erbyn  ;  nid  mewn  gwir- 
ionedd  rhoddwyd  hi  iddo  gan  Duw,  eiddo  yr  hwn  yw  y 
mawredd  a’r  gallu  a’r  gogoniant.  Pwy  bynnag  gan  hynny 
a  gyfyd  yn  erbyn  Aaron,  ai  md  yw  yn  codi  yn  erbyn 
Duw  ?”  (cf.  Nu»m.  16). 

5.  Crist :  Y  Crist :  Y  Messiah  fel  y  cyfryw.  Er 
cyfuwch  ei  urddas,  nid  gosod  ei  hunan  yn  offeiriad  a 
wnaeth.  Daw  urddas  uwch  i’r  golwg  gyda’r  offeiriad- 
aeth. 

Nis  gogoneddodd :  Yn  sylweddol  yr  un  fath  â  “nid  yw 
neb  yn  cymeryd  yr  anrhydedd”  (adn.  4),  ond  fod  gogon- 
eddu  yn  gryfach  a  llawnach  gair.  Gwel  ar  27.  Gesyd  y 
swydd  offeiriadol  anrhydedd  ar  bawb  a’i  dygant,  ond 
ymherson  Crist  daw  ei  harddwch  yn  fwy  disglaer.  Ceir 
dywediad  cyffelyb  droion  ar  wefusau  Crist.  (Ioan  8Ö4, 
1228,  1381,  175). 

Ond  yr  hwn ,  &>c. :  Y  mae  cymal  ychwanegol  i’w 
ddeall,  ond  heb  ei  osod  i  lawr  yn  y  frawddeg  hon  :  Ond 


îio  AT  YR  HEBREAIt)  [Pennod  56 

6  Megis  y  mae  yn  dywedyd  mewn  lle  arall,  Offeiriad  wyt  ti  yn 
dragywydd  yn  ol  urdd  Melchisedec. 


yr  hwn  a  ddywedodd ,  &c., . a’i  gogoneddodd  i 

fod  yn  arch=offeiriad. 

Duw  a’i  gogoneddodd  ef.  Ond  paham  na  ddywedid 
hynny  gan  roddi’r  gair  Duw  yn  lle  dwyn  i  fewn  eto’r 
geiriau  o  Salm  27,  a  ddyfynwyd  eisoes  yn  i5  ?  Yn  sicr, 
nid  i  gael  ffordd  amgylchogi  ddweyd  “Duw,”  ond  am  un 
o  ddau  reswm  arall :  (i)  Fod  Duw  yn  y  geiriau  hyn  yn 
apwyntio  Crist  nid  yn  unig  yn  Fab,  ond  hefyd  yn  offeir- 
iad ;  ond  nid  oes  awgrym  o  hynny  yn  y  geiriau,  ac.  fe 
roddir  geiriau’r  apwyntiad  i’r  offeiriadaeth  yn  yr  adn. 
nesaf :  (2)  Er  dwyn  allan  gysylltiad  mabolaeth  ac  offeir- 
iadaeth  Crist  a’u  gilydd.  Gall  olygu  i’r  ddau  apwyntiad 
gael  eu  gwneud  yr  un  pryd,  oblegyd  barnai  yr  awdwr 
hynny,  ond  y  peth  pwysig  yw  mai  yr  hwn  wnaeth  Grist 
yn  Fab  a’i  gwnaeth  ef  hefyd  yn  offeiriad. 

Tydi  yw  fy  Mab  :  gwell  cyfieithu  fel  yn  i6,  Fy  Mab 
ydwyt  ti;  Yn  y  gwreiddiol  y  mae’r  geiriau  yn  hollol  yn 
yr  un  drefn  yn  y  ddau  le. 

6.  Megis  y  mae  yn  dywedyd :  fel  y  dywed  hefyd. 
Cysyllta’r  gair  hefyd  a’r  frawddeg  sydd  i’w  deall  ar 

ddiwedd  adn.  5:  “Yr  hwn  a  ddywedodd,  &c . a’i 

gogoneddodd . fel  y  dywed  hefyd.” 

Offeiriad  wyt  ti :  Dyna’r  oll  oedd  eisiau  ddyfynnu  i 
amcan  yr  ymresymiad  yn  y  fan  hon,  ond  yma  ac  yn  adn. 
10,  dyfynna’r  awdwr  y  frawddeg  yn  gyfan  i  baratoi’r 
ffordd  at  pen.  7.  Dyfynnir  o  Salm  no4:  gwel  nodiad 
ar  i18.  Ac  am  Melchisedec,  gwel  pen.  7. 

7.  Daw  i’r  golwg  yn  yr  adn.  hon  a’r  un  ddilynol 
wendid  dynol  Iesu  Grist,  yn  yr  hyn  y  mae  yr  un  â’i 
frodyr,  ond  eu  prif  amcan  yw  dangos  llwyredd  ei  ufudd- 
dod  i  alwad  Duw.  Mor  bell  o  honni  bod  yn  ofFeiriad  yr 
oedd,  fel  mai  trwy’r  dioddefaint  mwyaf  y  gallodd  ufudd- 
hau  i’r  alwad  a  dod  yn  gymwys  i’r  swydd. 


III 


Pennod  s1}  AT  YR  HEBREAID 

7  Yr  hwn  yn  nyddiau  ei  gnawd,  gwedi  iddo,  trwy  lefain  cryf  a 


Yn  nyddiau  ei  gnawd  :  Pan  yn  ddyn,  ac  yn  gyfrannog 
o  wendidau  a  therfynau  dynoliaeth.  At  ing  Gethsemane 
y  cyfeiria’r  brawddegau  dilynol  yn  arbennig. 

Trwy  lefain  cryf  a  dagrau :  Yn  hanes  yr  ing  yn  yr 
efengylau,  ni  sonir  am  ddagrau.  Feallai  fod  gan  yr 
awdwr  draddodiad  manylach,  neu  mai  tynnu’r  casgliad 
a  wnaeth  oddiwrth  Marc  143334.  Tybia  rhai  fod  y  llefain 
yn  golygu’r  llef  ar  y  groes  (Marc  1584),  ond  tebycach  yw 
mai  at  y  gweddiau  yn  yr  ardd  y  cyfeiria. 

.  Dyfynna  Westcott  ddywediad  Iddewig  nodedig : 
“Y  mae  tri  math  o  weddiau,  bob  un  yn  uwch  nâ’r  un  o’i 
flaen  :  Gweddi,  llefain,  a  dagrau.  Gweddiir  mewn  dis- 
tawrwydd ;  llefir  â  llais  dyrchafedig,  ond  gorchfyga 
dagrau  bob  peth.”  Yn  y  Groeg  yn  y  fan  hon,  dilyna’r 
geiriau  yr  un  drefn  ;  gweddiau  ac  erfyniau  :  llefain : 
dagrau. 

Ojfrwm :  Dyma’r  gair  arferol  am  aberthu,  a  thybia 
rhai  ei  fod  yn  cyfateb  yn  y  fan  hon  i’r  un  gair  yn  adn.  3, 
ac  fod  yr  Iesu  wedi  offrymu  ing  yr  ardd  drosto’i  hunan, 
fel  yr  offrymai’r  offeiriad  Iddewig  aberth  dros  ei  bechodau 
ei  hunan.  Ond  nid  oedd  angen  ar  Grist  roddi  aberth 
dros  ei  bechodau  ei  hunan  (726  27),  ac  anawdd  deall  ym 
mha  ystyr  arall,  yn  gyson  â  syniadau  yr  awdwr,  y 
gallasai  aberthu  drosto’i  hun.  Ni  cheir  awgrym  o’r  syn- 
iad  yn  unlle  arall  yn  yr  epistol.  Y  pwynt  yma  yw  llwyr- 
edd  a  chaledi  ei  ufudd-dod.  Gwrthdystiad  ei  natur 
ddynol  yn  erbyn  y  dioddefaint  oedd  o’i  flaen  oedd  y 
gweddiau. 

At yr  hwn  oedd  abl,  sef  Duw  (Mt.  io20,  2Ô63;  Iago  412). 

Tw  achub  ef  oddiwrth  farwolaeth  :  llyth.  allan  0  farwol- 
aeth. 

Ni  ddywed  yr  awdwr  yn  eglur  beth  oedd  cynnwys 
gweddi’r  Iesu.  Yn  ol  yr  efengylau,  gweddiodd,  “Fy 
nhad,  os  yw  bosibl,  aed  y  cwppan  hwn  heibio  oddiwrthyf  ; 
etto  nid  fel  yr  ydwyf  fi  yn  ewyllysio,  ond  fel  yr  ydwyt  ti” 


1 12 


AT  YR  HEBREAID 


[Pennod  57 


dagrau,  offrwm  gweddìau  ac  erfyniau  at  yr  hwn  oedd  abl  i’w  achub 
ef  oddi  wrth  farwolaeth,  a  chael  ei  wrandaw  yn  yr  hyn  a  ofnodd  : 


(Mt.  2739).  cf.  uO  Dad  gwared  fì  allan  o’r  awr  hon  ” 
(Ioan  1227).  Gweddiodd  am  gael  ei  waredu  rhag  y  diodd- 
efaint  oedd  o’i  flaen.  Cymer  llawer  o  esbonwyr  y  fraw- 
ddeg  uchod  i  olygu’r  un  peth.  Ond  dywed  T.  C.  Edwards 
“  Mai  “o”  ac  nid  “oddiwrth  ”  ydyw  yr  unig  gyfieithad 

cywir . Nis  gall  y  gair  gwreiddiol  olygu  fod  Crist 

wedi  gweddio  ar  gael  ei  gadw  rhag  marw.”  Er  hynny, 
barna  llawer  o’r  esbonwyr  goreu  yn  wahanol.  Ystyr 
gyffredin  y  gair,  yn  ddiau,  yw  allan  0,  megis  “allan  0 
dywyllwch”  (1  Pedr  29),  “diangc  o'r  môr”  (Act.  284), 
<£adgyfodi  oddiwrth  y  meirw,”  sef  allan  o  blith  y  meirw 
(Luc  2083).  Ond  y  mae  yn  sicr  hefyd  y  ceir  y  gair  yn  yr 
ystyr  arall  yn  y  TN,  megis  “disgyn  0' r  mynydd”  (Mt. 
179),  uoddiwrth  Dduw  y  deilliais”  (842),  eu  cadw  hwynt 
rhag  y  drwg”  (loan  176),  uoddiwrth  awr  y  brofedigaeth” 
(Dat.  310),  uoddiwrth  yr  hyn  bethau,  os  ymgedwch”  (Act. 
1529),  “cadw  enaid  rhag  angau”  (Iago  520).  Felly,  caniata’r 
geiriau  un  o  ddau  brif  ystyr :  i.  I’r  Iesu  weddio  am  gael 
ei  gadw  rhag  marwolaeth,  neu  ii.  Iddo  weddio  am  gael 
ei  achub  allan  o  farwolaeth,  wedi  myned  iddo.  Os  yr 
olaf  fabwysiedir,  gall  eto  olygu  gweddio  (1)  am  ga-el  ei 
achub  o  dristwch  a  dychryn  angeu,  oedd  yn  barod  wedi 
ei  amgylchu  :  “Trist  iawn  yw  fy  enaid  hyd  angeu” 
(Mt.  2Ó38) ;  neu  (2)  am  gael  ei  adgyfodi  o  feirw  :  dywed 
yr  efengylau  iddo  weled  cyn  hyn  fod  marw  ac  adgyfodi 
o’i  flaen  (Mt.  1620,  2ols:i9),  neu  (3)  am  gael  ei  waredu  o 
allu  marwolaeth  pan  yn  marw,  rhag  ei  golyn  a’i  fuddug- 
oliaeth  (1  Cor.  1505).  0#nd  y  mae  dau  reswm  cryf  dros 
ddewis  yn  hytmch  na’r  un  o’r  rhai  h$m  yr  ystyrgyntaf 
(i)  a  nodwyd,  sef  ( a )  fod  yr  efengylau  yn  croniclo  gweddi 
o’r  fath  o  eiddo’r  ìesu,  ac  ( b )  ei  fod  yn  ateb  oreu  i  rediad 
yr  ymresymiad,  oblegyd  dangos  y  mae’r  awdwr  nad  o’i 
ddewisiad  ei  hunan  yr  aeth  Crist  yn  offeiriad,  ac  y  bu 
farw  i’r  amcan  hynny,  ond  mewn  ufudd-dod  i  alwad 
Duw.  Yr  unig  anhawster  i  dderbyn  yr  esboniad  hwn 
yw’r  frawddeg  nesaf :  A  chael  ei  nurandaw ;  atebodd  Duw 
ei  weddi,  ond  ni  waredwyd  ef  rhag  marw.  Cafodd  ei 


AT  YR  HEBREAID 


Pennod  58] 


”3 


8  Er  ei  fod  yn  Fab,  a  ddysgodd  ufudd-dod  trwy  y  pethau  a 
ddioddefodd. 


nerthu  i  wynebu  marw  (Luc  2243) ;  gwaredwyd  ef  rhag 
ofn  marwolaeth,  a  rhag  ei  allu,  oblegyd  concrodd 
farwolaeth  ;  gwaredwyd  ef  allan  o  farwolaeth  trwy  adgy- 
fodiad.  Ond  bu  farw,  a  hynny  er  gweddio  am  beidio,  os 
cywir  ein  hesboniad  uchod  o’r  hanes  yn  yr  efengylau. 
Ond  sylwer  mai  amodol  oedd  ei  weddi  am  beidio  marw. 
uOs  yw  bosibl,”  ac  os  nad  yw,  ufel  yr  ydwyt  ti  yn 
ewyllysio.”  Nid  oedd  yn  bosibl  gwneud  ewyllys  Duw 
heb  iddo  farw.  Gwrandawyd  ei  weddi  gyfan,  a  chafodd 
brofi  hyd  yr  eithaf  yr  hyfrydwch  o  wneuthur  ewyllys  ei 
Dad  (Ioan  484).  Nid  yw  ateb  gweddi  yn  golygu  caniatau 
pob  cais  ynddi,  ac  fe  atebwyd  yspryd  gweddi  Crist  yn 
llawn  :  cafodd  heddwch  a  hyder  i  wynebu  angeu  mewn 
ufudd-dod  i’w  Dad,  gorchfygodd  farwolaeth  trwy  farw  ac 
adgyfodi  drachefn. 

Yn  yv  hyn  a  ofnodd:  Pe  gellid  derbyn  y  cyfieithad 
hwn,  symudai’r  anhawster  o’r  frawddeg  flaenorol:  yr 
ystyr  fyddai  iddo  gael  ei  wrandaw  cyn  belled  a  chael  ei 
waredu  rhag  ofu  marwolaeth.  Ond  prin  y  gall  y  gair 
olygu  ofn  yn  yr  ystyr  gryf  o  ddychryn  marwolaeth. 
Ystyrron  y  gair  a  gyfieithir  yv  hyn  a  ofnodd  yw  (i)  gofal, 
(2)  pryder,  (3)  parchus  ofn,  (4)  parchus  ofn  Duw,  (5) 
duwioldeb.  Mwy  naturiol  yw  cymeryd  y  gair  yn  y  fan 
hon  i  olygu  ymostyngiad  parchus  i  Dduw  :  “Nid  fel  yr 
ydwyf  fi  yn  ewyllysio,  ond  fel  yr  ydwyt  ti.”  A  chyd- 
wedda’r  ystyr  hwn  â  rhediad  yr  ymresymiad.  cf.  Ymyl 
y  ddalen  yn  y  Cyf.  Cym.  0  achos  ei  dduwioideb.  C.S.D. 
for  his  godly  fear. 

8.  Ev  ei  fod  yn  Fah.  Er  sylweddoli  llawn  ystyr  y 
geiriau,  darllener  eto  i1'4  a’r  sylwadau  amynt.  Er  ei 
uchder  a’i  awdurdod,  fe  ymostyngodd  i  ddysgu  ufudd-dod 
trwy  ddioddefaint.  Syniad  arall  sydd  yma  yw  y  gellid 
disgwyl  fod  ufudd-dod  yn  naturiol  ac  hawdd  i  Fah  heb 
ei  ddysgu  trwy  dioddefaint ;  ond  mewn  gwirionedd, 
bydded  mab  mor  addfwyn  ac  ufudd  ag  y  mynno,  fe 
gyfyd  amgylchiadau  a  wnant  ufudd-dod  yn  anawdd?  gaq 


AT  YR  HEBREAID  [Pennod  5° 


114 

9  Ac  wedi  ei  berffeithio,  efe  a  wnaethpwyd  yn  Awdwr  iach- 
awdwriaeth  dragwyddol  i’r  rhai  oll  a  ufuddhant  iddo  ; 


beri  iddo  ddysgu  llawn  ystyr  ufudd-dod  trwy  wneud  yr 
hyn  sydd  groes  iawn  i’w  ddymuniad  naturiol.  Ar  lwybr 
ufudd-dod  Crist,  cododd  angeu’r  groes  a’i  holl  ddychryn 
dieithr,  a’i  atgasedd  i  deimlad  dyn  ieuanc  oedd  a’i  fywyd 
o’i  flaen,  ac  wrth  ufuddhau  ar  eu  gwaethaf,  dysgodd  hyd 
eithaf  posibilrwydd  profiad  beth  oedd  ufudd-dod.  Nid 
dysgu  ufudd-hau  :  gwnaethai  hynny  ar  hyd  ei  oes,  ond 
dysgu  llawn  ystyr  ufudd-dod  yn  ei  ofynion  pennaf. 
(Phil.  2C’8). 

9.  Wedi  ei  bevffeithîo ,  i  fod  yn  offeiriad  ;  wedi  gorffen 
holl  gwrs  y  ddisgyblaeth  a’i  cymhwysai  i  gynrychioli  dyn 
ger  bron  Duw  (Ioan  1920).  Gwel  ar  210,  ac  Adnodiad  E. 

A  wnaethpwyd :  a  ddaeth  i  fod  :  became ;  trwy  gwrs 
o  ddatblygiad  a  disgyblaeth. 

Awdwr,  llyth.  achos:  nid  yr  un  gair  a  gyfieithir 
“Tywysog,”  a  chan  rai  “Awdwr”  yn  210:  arweinydd  y 
credinwyr  i  iachawdwriaeth  sydd  yno,  ond  yr  offeiriad 
sydd  yma,  yn  cyflawni  amodau  iachawdwriaeth  iddynt, 
ac  yn  ei  gwneud  yn  bosibl  iddynt  hwy  fyned  at  Dduw. 

Iachawdwriaeth  dragwyddol ;  Nid  gwaredigaeth  ddae- 
arol  fel  eiddo  Moses,  na  blynyddol  fel  eiddo  Aaron,  ond 
un  heb  ddiffyg  na  diwedd  byth  i  fod  arni. 

Tr  rhai  oll  a  ufuddhant  iddo :  cynnwys  ei  offeiriadaeth 
awdurdod  dros  eneidiau  dynion,  ac  ni  lesha  ond  i’r  rhai 
a  ddysgant  ufudd-dod  fel  yntau.  Grym  y  gair  oll  yw, 
mai  ufudd-dod  yw’r  unig  amod.  (318,  4611). 

10.  Wedi  ei  gyfenwi ,  neu  ei  gyfarch  :  dywedwyd  yn 
adn.  6  fod  ei  apwyntiad  o  Dduw  ar  sail  Salm  no4,  ac 
wedi  profi’r  gosodiad  yn  fanwl,  diweddglo  ar  yr  holl  fater 
yw  adgoffa  geiriau’r  apwyntiad,  gyda’r  gwahaniaeth  mai 
^wŵ-offeiriad  sydd  yma.  Pan  aeth  Crist  i’r  nef  wedi 
gorffen  y  ddisgyblaeth  a’r  dioddefaint  a’i  cymhwysai  i’w 


Pennod  5W] 


AT  YR  HEBREAID 


IT5 

io  Wedi  ei  gyfenwi  gan  Dduw  yn  Arch-offeiriad  yn  ol  urdd 
Melchisedec, 


swydd,  cyfarchodd  a  chydnabyddodd  Duw  ef  yn  Arch- 
ofFeiriad  (cf.  Salm  24). 

Yn  adn.  10,  daethai’r  awdwr  unwaith  eto  wyneb  yn 
wyneb  a’i  brif  bwnc,  ond  teimla  nad  yw  ei  ddarllenwyr 
yn  barod  i  fyned  ymlaen  ato  ;  ofna  fod  eu  gwybodaeth 
grefyddol  yn  rhy  elfennol,  a’u  profiad  ysprydol  yn  rhy 
dylawd,  ac  fod  perygl  eu  bod  wedi  syrthio  yn  rhy  beil  i’w 
hadfer,  ond  gobeithia  bethau  gwell  am  danynt,  ar  sail 
llawer  o  ddaioni  yn  eu  by  wyd  gorffenol.  Ceisier  sylweddoli 
sefyllfa’r  “Hebreaid.”  Yn  eu  troedigaeth  profasent  y 
nerthoedd  grymus  a’r  brwdfrydedd  tanllyd  a  nodweddai 
flynyddoedd  cyntaf  yr  eglwys  apostolaidd  (Act.  24,46  481 
817  io44  1  Cor.  12  a  14).  Ónd  nid  oeddynt  wedi  cyn- 
hyddu  yng  ngwybodaeth  y  gwirionedd.  Aethai’r  brwd- 
frydedd  heibio,  a’r  oll  oedd  yn  aros  ganddynt  oedd  yr 
ychydig  wirioneddau  elfennol  a  ddysgai’r  apostolion  areu 
teithiau  cyntaf,  a’r  ychydig  ffurfiau  a  arferid  yng  ngwas- 
anaeth  yr  eglwys.  Gallasent,  er  hynny,  fod  wedi  dech- 
reu  bywyd  o  gynnydd  graddol  a  sicr  mewn  gwybodaeth 
ehangach  a  phrofiad  cyfoethoch.  Ond  aros  yn  yr  un 
man  mewn  gwybodaeth  a  wnaethant,  a  syrthio’n  ol 
mewn  profiad,  a’u  perygl  oedd  syrthio  mor  bell,  fel  na 
byddai’n  bosibl  iddynt  ymadnewyddu  drachefn.  Dylid 
cofio  hefyd  eu  hanfanteision.  Ychydig  neu  ddim  lìenydd- 
iaeth  Gristionogol  oedd  ganddynt,  copi  o  rai  o  epistolau 
Paul  o  bosibl.  Prin.  oedd  athrawon  o  fath  Paul  a’r 
awdwr  hwn.  Yr  oedd  dyl-anwadau  croes,  Iddewig  a 
phaganaidd,  yn  gryf  iawn  o’u  hamgylch  ar  bob  llaw. 
Am  y  rhesymau  hyn  a’u  cyffelyb,  aeth  yr  eglwysi’n 
gyffredin  i  sefyllfa  farwaidd  tua  diwedd  y  ganrif  gyntaf. 
Tylawd  iawn  o  feddwl  ac  yspryd  yw  llenyddiaeth  y 
cyfnod;  ag  eithrio  efengyl  Ioan,ni  chyfyd  ygoreu  cyfuwch 
ag  epistol  Iago  ;  a  braidd  nad  allasai  Paul,  He  a  Ioan  fod 
heb  fyw  erioed  o  ran  hynny  o’u  dylanwad  a  welir  ar  y  gen- 
hedlaeth  nesaf.  Fe  syrthiodd  llawer  i’r  perygl  yr  oedd 
yr  “Hebreaid”  ynddo,  heb  allu  ymadnewyddu  drachefn. 


N 


Ii6 


AT  YR  HEBREAID  [Pennod  su>n 


11  Am  yr  hwn  y  mae  i  ni  lawer  i’w  dywedyd,  ac  anhawdd  eu 
traethu,  o  achos  eich  bod  chwi  yn  hwyr-drwm  eich  clustiau. 

12  Canys  lle  dylech  fod  yn  athrawon  o  ran  amser,  y  mae  arnoch 
drachefn  eisieu  dysgu  i  chwi  beth  ydyw  egwyddorion  dechreuad 
ymadroddion  Duw  ;  ac  yr  ydych  yn  rhaid  i  chwi  wrth  laeth,  ac  nid 
bwyd  cryf. 


Syrthiasai’r  “Hebreaid”  yn  gynnar  i’r  sefyllfa  farwaidd 
y  ceir  yr  eglwysi  yn  gyffredinol  ynddi  yn  niwedd  y  ganrif. 
Nid  rhyfedd  fod  yr  awdwr  yn  teimlo  anhawster  i  agor 
iddynt  holl  ogoniant  gwaith  Crist  yn  nyfnder  eithaf  calon 
dyn,  ac  uchder  pennaf  gorsedd  Duw. 

11.  Am yv  hwn ,  neu  am  yr  hyn  :  os  yr  olaf,  golyga 
offeiriadaeth  Crist  :  os  y  blaenaf  gall  olygu  Crist  neu 
Melchisedec,  a’r  ail  yn  fwyaf  naturiol,  ond  efe  fel 
arwyddlun  o  Grist. 

Anhawdd  eu  traethu:  llyth.  anawdd  i’w  ddeongli  i’w 
ddweyd :  nid  yn  gymaint  am  fod  y  mater  yn  anawdd  ei 
ddeall  a  bod  y  darllenwyr  yn  hwyrdrwm  i’w  ddirnad. 

O  achos  eich  hod  chwi :  o  achos  eich  bod  wedi  myned : 
Buont  yn  well,  ac  wedi  dirywio  yr  oeddynt. 

Hwyrdrwm  :  di-ynni,  diofal,  musgrell  (612) :  aethai 
eu  gallu  i  glywed  yn  ddiymadferth  ;  ffordd  ffigyrol  o 
ddweyd  fod  eu  hamgyffredion  wedi  myned  yn  farwaidd 
a  phwl.  Nid  diffyg  gallu  naturiol,  ond  esgeuluso  eu 
galluoedd  a  wnaethant  hyd  nes  iddynt  bylu. 

12.  O  ran  amser ,  er  pan  dderbyniasent  yr  efengyl  : 
yr  oedd  felly  gryn  gyfnod  er  eu  troedigaeth  (23  io32  137 
Rhag.  V). 

Yr  oedd  yr  athrawon  neu  ddysgawdwyr  yn  ddosbarth 
cydnabyddedig  o  swyddogion  yn  yr  eglwys  ym  mhell  cyn 
hyn  (Act.  131  1  Cor.  i22S  &c.  Eph.  411). 

Eisiau  dysgu  i  chwi  heth  ydyw  egwyddorion  :  gwell, 

eisiau  rhywrai  i  ddysgu  i  chwi  egwyddorion:  C.S.D.  that 
some  one  teach  you  the  rudiments. 

Egwyddorion  dechreuad  ymadroddion  Duw :  pentyrra 
eiriau  i  ddangos  mor  bell  yn  ol  yr  aethant,  Wrth  ymad- 
roddion  Duw  golygir  gwirioneddau’r  efengyl  a  ddatgudd- 


Pennod  513]  AT  YR  HEBREAID  ìij 

13  Canys  pob  un  a’r  sydd  yn  ymarfer  â  llaeth,  sydd  anghynnefin 
â  gair  cyfiawnder  :  canys  maban  yw. 


iwyd  trwy  Iesu  Grist  (i1),  ac  a  bregethwyd  gan  y 
cenhadon  cyntaf  i’r  “Hebreaid.”  Defnyddir  yr  un  gair 
am  ddeddf  Moses  (Act.  Rhuf.  32),  ac  am  ddysgeid- 
iaeth  yr  athrawon  yn  yr  eglwys  (1  Pedr  411).  C.S. 
Oracles=ora.c\a.u ,  gair  a  lliw  paganaidd  arno,  ac  y  mae 
ymadroddion  yn  llawer  gwell.  Dechreuad,  sef  y  gwirion- 
eddau  cyntaf  a  sylfaenol  yn  nysgeidiaeth  yr  efengyl  (61'2), 
ond  y  mae  eisiau  torri’r  rhai  hynny  yn  fanach  eto  i’r 
uHebreaidd”  a  dysgu  iddynt  egwyddorion,  sef  A,B,C,  y 
gwirioneddau  cyntaf. 

Ac  yr  ydych' yn  rhaid  i  chwi  wrth  laeth  :  ac  fe  ddaeth- 

och  yn  gyfryw  y  rhald  i  chwi  wrth  laeth  :  buont  yn  gryf- 
ach  nâ  hyn.  Defnyddir  y  ffigyr  gan  Philo,  y  Rabbiniaid 
a  Paul  (1  Cor.  32).  Sylwa  Bruce  ar  y  gwahaniaeth 
rhwng  y  Corinthiaid  a’r  “Hebreaid”;  plant  ysprydol  oedd 
y  blaenaf,  yn  afreolus  a  chwerylgar,  heb  wybod  beth 
ddylent  fwyta,  a  llaeth  oedd  gymwys  iddynt,  ond  yn  ei 
hail-blentyndod  yr  oedd  yr  olaf,  wedi  myned  yn  rhy  ddi- 
ymadferth  i  fwyta’r  bwyd  cryf  oedd  ar  eu  cyfer. 

13.  Cyíieither,  Pob  un  sydd  yn  byw  ar  laeth,dibrofiad 
yw  yng  ngair  cyfiawnder  :  h.y.,  heb  wybodaeth  o  hono, 
na  medr  ynddo.  Cymysga’r  awdwr  ei  ffigyr  a’i  sylwedd. 
Anghynefin  â  bwyd  cryf  yw’r  sawl  sy’n  byw  ar  laeth. 
Brawddeg  dy wyll  yw  gair  cyfiawnder.  Ei  hystyr  gyfFre- 
dinol  y w  dysgeidiaeth  yr  efengyl,  ond  pa  agwedd  arbennig 
arni  ?  Tybia  rhai  fod  cyfeiriad  at  Melchisedec  “brenin 
cyfiawnder,”  ond  gedy’r  awdwr  y  mater  hwnnw  yn  llon- 
ydd  yn  yr  adran  hon.  Rhydd  eraill  ryw  ystyr  gyffredinol 
megis  “ y  bywyd  Cristionogol,”  neu  “Grist,”  neu’r 
“efengyl,”  neu  “athrawiaeth  yr  efengyl.”  Feallai  y  ceir 
yr  ateb  wrth  sylwi  ar  y  gyfatebiaeth  rhwng  adn.  13  a  14. 
Dywed  un  beth  na  all  y  sawl  sy’n  byw  ar  laeth,  a’r  llall 
beth  a  all  y  sawl  sy’n  byw  ar  fwyd  cryf,  sef  gwahan- 
iaethu  rhwng  da  a  drwg.  Dyna  beth  na  all  baban 
wneud:  dyna  beth  yw  bod  yn  ddibrofiad  yng  ngair  cyf- 
iawnder,  bod  heb  allu  i  ganfod  gwahaniaethau  moesolj 
methu  sylweddoli  cyfiawnder  mewffisynîad  na  chymeriad. 


Ii8  AT  YR  HEBREAID  [Pennod  514-64 

14  Eithr  bwyd  cryf  a  berthyn  i’r  rhai  perffaith,  y  rhai  o 
herwydd  cynnefindra  y  mae  ganddynt  synwyr  wedi  ymarfer  i 
ddosparthu  drwg  a  da. 

VI.  1  Am  hynny,  gan  roddi  heibio  yr  ymadrodd  sydd  yn 


14.  Tr  rhai  perffaith :  Cymysgir  y  ffigyr  a’r  sylwedd 
eto.  Diffyg  sylwi  ar  hyn  barodd  osod  ar  ymyl  y  ddalen 
yn  y  Cyf.  Cym.  y  geiriau  “mewn  oedran.”  Ý  maent  yn 
hollol  gamarweiniol,  a  braidd  yn  amwys  yw  full-grown 
men  y  C.S.D.  Y  rhai  perjfaith  yw  rhai  sydd  wedi  tyfu 
mewn  gwybodaeth  foesol  hyd  nes  sylweddoli  nôd  bywyd 
dynoliaeth  (gwel  ar  210). 

O  herwydd  cynnefindra,  &c. :  Y  mae’r  perffaith  trwy 
ymarfer  yn  gyson  â  bwyd  cryf  y  gwirionedd  yn  arfer  eu 
galluoedd  ysprydol  i  ddosparthu,  neu  ganfod  gwahan- 
iaeth  rhwng  da  a  drwg,  fel  y  daw  synhwyrau  y  corff  wrth 
eu  harfer,  yn  fwy  abl  i  ganfod  pethau  allanol.  Golyga’r 
gair  a  gyfieithir  cynnefindra  “arferiad  wedi  ei  ffurfio,” 
habit,  a’r  gair  a  gyfieithir  ymarfer  “y  weithredo  ymarfer,” 
fel  y  gwna’r  ymladdwr  cyn  yr  ornest :  athletic  exercise 
(1211;  1  Tim.  47;  2  Pedr  214). 

Da  :  llyth.  hardd  mewn  ystyr  foesol. 

VI.  1.  Am  hynny  gan  y  dylasech  fod  ymhlith  y  rhai 
perffaith  ac  yn  abl  i  fwyta  bwyd  cryf. 

Gan  roddi  heibio  yr  ymadrodd  sydd  yn  dechreu  rhai  yng 
Nghrist ;  llyth.  gan  adael  yn  llonydd  ymadrodd  (neu 
athrawiaeth)  dechreuad  Crist ;  nid  ei  wrthod  na’i  esgeu- 
luso,  ond  myned  ymlaen  at  y  gwirionedd  mewn  ffurf 
gyfoethocach,  fel  yr  ä’r  plentyn  ymlaen  o’r  A.B.C.  i  ddar- 
llen,  gan  gario’i  wybodaeth  o’r  llythyrennau  i  ystyruwch 
yn  y  geiriau. 

Ymadrodd  dechreuad  Crist  yw  yr  athrawiaethau 
elfennol  y  cyfeiriwyd  atynt  yn  512,  “llaeth”  51314,  ac  fe’u 
nodir  yn  hanner  olaf  yr  adn.  hon  a’r  adn.  ddilynol.  Aw- 
grymodd  cywreinrwydd  esbonwyr  amryw  ystyrron  eraill. 
Pe  safai’r  frawddeg  ar  ei  phen  ei  hunan,  gellid  cyfieithu, 


Pennod  61]  AT  YR  HEBREAID  ' 

dechreu  rhai  yng  Nghrist,  awn  rhagom  at  berffeithrwydd ;  heb 


feallai,  yn  ,fwy  naturiol  uyr  ymadrodd  am  ddechreuad 
Crist,”  naill  ai  o  ran  ei  berson  ei  hunan,  neu  o  ran  profiad 
enaid  o  hono,  ei  ymgnawdoliad,  neu  ei  ddyfodíad  cyntaf 
i’r  enaid,  ond  dengys  y  cysylltiadau  yn  eglur  mai’r  esbon- 
iad  cyntaf  sydd  gywir.  Nid  y  pynciau  a  driniwyd  yn 
nechreu’r  epistol  olygir,  oblegyd  nid  “llaeth”  oedd 
rheiny. 

Awn  rhagom:  Cyfieitha  rhai,  goddefwn  ein  dwyn 
rhagom,  sef  gan  rym  y  gwirionedd,  fel  y  tyf  y  corff  gan 
nerth  bwyd  cryf.  Nid  gwaith  dyn  yn  unig,  ond  cyd- 
weithrediad  rhyngddo  â  gallu’r  gwirionedd  yw  tyfiant 
ysprydol.  Dadleua’r  esbonwyr  pa  un  a  olyga’r  awdwr 
yn  y  frawddeg  hon  (i)  ai  mynegi  ei  benderfyniad  ei 
hunan  i  fyned  ymlaen  i  ymdrin  â  chwestiynau  mwy, 
neu  (2)  gymell  ei  ddarllenwyr  i  ymdrechu  deall  y 
gwirioneddau  mwy.  Awgryma  “gosod  i  lawr  sail” 
waith  yr  athraw,  ond  yn  adn.  4  a’r  rhai  dilynol  gosodir 
allan  y  perygl  i’r  Hebreaid”  o  beidio  myned  rhag- 
ddynt.  (3)  Diau  fod  y  ddau  beth  yma,  sef  bwriad  yr 
awdwr  i  fyned  ymlaen  a’i  bwnc,  a  chymhelliad  i’r  dar- 
llenwyr  ddyfod  gydag  ef.  Musgrellni’r  darllenwyr  oedd 
wedi  ei  atal  a’i  droi  o’r  neilltu  (511),  a’u  deffro  o  hono  yw 
amcan  yr  adn.  hon,  oblegyd  nid  gwiw  iddo  fyned  ymlaen 
os  na  ddeuant  hwy  gydag  ef.  Ond  cred  y  deuant  (adn. 
3  a  9).  Ac  wrth  reswm  nid  ânt  hwy  os  nad  ä  yntau. 
Nid  yw  yn  wrthwynebiad  i’r  esboniad  hwn  fod  yn  rhaid 
felly  deall  y  brawddegau  ‘  gan  roddi  heibio,”  ac  “heb 
osod  i  lawr  sail  ”  mewn  ystyr  ddeublyg  gyfFelyb.  Er  y 
dadleua  Davidson  yn  gryf  drcs  y  farn  gyntaf,  gorffenna 
gan  ddywedyd  uThe  words  seem  said  by  the  Author  of  his 
own  procedure  alone}  and  contain  no  expressecl  exhortation , 
though  an  implied  one,”  yr  hyn  sy’n  dod  gerllaw  i’r 
trydydd  esboniad  wedi’r  cwbl,  ond  credaf  fod  rhediad  yr 
adran  yn  dangos  mai  ar  y  cymhelliad  i’r  Hebreaid  gyn- 
hyddu  y  mae’r  pwyslais  mwyaf. 

At  berffeithnvydd :  hyd  at  y  ddynoliaeth  ysprydol 
gyfiawn  y  cyfeiriwyd  ati  yn  514. 


120  AT  YR  HEBREAID  [Pennod  61 

osod  i  lawr  drachefn  sail  i  edifeirwch  oddi  wrth  weithredoedd 


Heb  osod  i  lawr  drachefn  sail:  Newidia’r  awdwr  ei 
ffigyr  (cf.  i  Cor.  39) ;  darlunia’r  gwirionedd  fel  tý:  yr 
egwyddorion  dechreuol  a  enwir  yn  awr  yw’r  sylfaen  y 
dylai’r  “Hebreaid  ”  fyned  ymlaen  i  adeiladu  arni.  Nodir 
chwech  o  honynt,  neu  dri  phâr :  (i)  (a)  edifeirwch  a  (b) 
fíydd:  (2)  (c)  athrawiaeth  bedyddiadau  ac  (d)  arddodiad 
dwylaw  :  (3)  (e)  adgyfodiad  y  meirw  (/)  a’r  farn  dra- 
gwyddol.  Cynhwysant  (1)  fíeithiau  cyntaf  y  bywyd 
crefyddol :  cynnwys  pregethau  cyntaf  yr  Iesu  oedd  “edi- 
farhewch  a  chredwch  yr  efengyl”  (Marc  ils  cf.  Act.  288 
319  531  ii18  1631  1780  2623).  (2)  Y  defodau  a  arferid  wrth 

dderbyn  dynion  i’r  eglwys  (Mt.  2819  Act.  241  66  81217 
917  1956).  (3)  Y  pethau  mwyaf  cyffredinol  am  Dduw  a 

byd  arall  a  ddysgid  ar  ddechreu  pregethu’r  efengyl. 
Sylwer  ar  y  lle  amlwg  sydd  iddynt  ym  mhregethu  boreuol 
Paul.  (Act.  i22  42  io4'2  1731  236  2425  2623j.  Tybia  rhai 
esbonwyr  y  dylid  dosbarthu’r  chwech  pwynt  yn  wahanol, 
mai’r  pedwar  olaf  yn  unig  sydd  i’w  cyfrif  yn  y  sail,  ac 
mai’r  ddau  flaenaf  yw’r  goruwch-adeilad.  Daw’r  gair 
athrawiaeth  i  fewn  i  wahanu’r  pâr  cyntaf  oddiwrth  yr  ail 
a’r  trydydd,  ac  mewn  un  llawysgrif  ceir  ef  mewn  ffurf 
sydd  yn  ei  osod  yn  gyfochrog  â  sail  ac  nid  ag  edifeirwch 
a  jfydd.  Diau  y  teimlir  hefyd  fod  edifeirwch  a  fíydd  yn 
rhy  bwysig  i’w  gosod  ar  yr  un  tir  a  bedyddiadau  ac  ardd- 
odiad  dwylaw.  Ond  yn  y  mwyafrif  o’r  llawysgrifau, 
gorffwysa’r  chwech  yn  gyfochrog  ar  y  gair  satl,  ac  y  mae 
synwyr  yr  holl  adran,  a  pherthynas  y  materion  hyn  â’u 
gilydd  yn  gryf  yn  erbyn  y  dosbarthiad  hwn.  Gellid 
dweyd  fod  y  ddysgeidiaeth  am  adgyfodiad  a  barn  yn  dod 
o  flaen  edifeirwch  a  ffydd  yn  nhrefn  rhesymeg  y  bywyd 
ysprydol,  ond  nid  yw  bedydd  ac  arddodiad  dwylaw.  “Os 
wyt  ti  yn  credu  .  .  .  .  fe  a  ellir  [dy  fedyddio],  (Act.  837). 
Ac  ni  theimlai’r  eglwys  foreuol  y  gwahaniaeth  pwy- 
sigrwydd  rhwng  edifeirwch  a  ffydd,  rhagor  bedydd  ac 
arddodiad  dwylaw,  i’r  graddau  y  teimla  llawer  heddyw. 
Heblaw  hyn  oll,  y  mae  yn  eglur  mai  arch-offeiriadaeth 
Crist  yw’r  adeilad  fynnai’r  awdwr  osod  ar  y  sail  hon. 
Am  y  chwech  pwynt  uchod,  dywed  rhai  esbonwyr  nad 


Pennod  61]  AT  YR  HEBREAID 

meirwon,  ac  i  ffydd  tuag  at  Dduw, 


121 


oedd  ynddynt  ddim  oedd  nodweddiadol  o  Gristionogaeth, 
eu  bod  yn  elfennau’r  grefydd  Iuddewig  yn  ogystal.  A 
seiliant  ar  hyn  eu  dadl  nad  Iddewon  oedd  y  darllenwyr, 
oblegyd  felly  ni  buasai  angen  gosod  y  sail  hon  iddynt 
pan  ddaethant  yn  Gristionogion.  Ond  digon  yw  ateb 
fod  Iesu  Grist  a’i  ddisgyblion  yn  pregethu  a  dysgu  pob 
un  o’r  materion  hyn  i  Iddewon.  (Gwel  y  mannau  y 
cyfeiriwyd  atynt  uchod).  Er  eu  bod  yn  euhanfodion  yn 
perthyn  i’r  ddwy  oruchwyliaeth,  cawsant  ystyr  newydd 
a  chyfoethocach  pan  ddaethant  i  berthynas  â  pherson 
Crist.  Ar  yr  un  pryd,  teimla’r  awdwr  na  wnaent  Gristion 
perffaith  heb  adeiladu  arnynt  offeiriadaeth  Crist. 

E difeirwch  a  ffydd :  mewn  trefn  resymegol  daw  edi- 
feirwch  o  flaen  ffydd,  ond  fel  ffeithiau  mewn  profiad  nis 
gellir  eu  gwahanu ;  dwy  ochr  yr  un  ffaith  ydynt,  sef  troi 
oddiwrth  bechod  gan  ei  gashau,  a  throi  at  Dduw  gan 
ymddiried  ynddo.  Gweld  Duw  trwy  ffydd  a  ddengys 
bechod  yn  ei  liw  priodol  hyd  nes  dysgu  dyn  i’w  gashau. 

Oddiwrth  weithredoedd  meirwon  :  Ni  cheir  y  frawddeg 
hon  drachefn  yn  y  TN  ond  yn  914,  lle  y  dywedir  fod 
gwaed  Iesu  Grist  yn  puro  oddiwrth  weithredoedd  meir- 
won.  Nid  troseddau  yn  erbyn  y  ddeddf,  na  gweithred- 
oedd  ffurfiol  ac  allanol  yn  ol  y  ddeddf,  nac  ychwaith 
gweithredoedd  mewn  gwrthgyferbyniad  i  ffydd — syniad 
Paul  yw  hwnnw — ond  yn  fwy  cyffredinol,  pob  gweithred- 
oedd  y  dylid  edifarhau  am  danynt,  ac  y  mae  angen  aberth 
Crist  i  lanhau  oddiwrthynt,  pob  anufudd-dod  yn  erbyn 
Duw,allanol  a  mewnol.  Ond  paham  meirwon  ?  Arn  eu  bod 
yn  achosi  marwolaeth:  “cyflog  pechod  yw  marwolaeth;” 
neu  am  eu  bod  heb  rym  na  ffrwyth  bywyd,  yn  allanol  a 
ffurfiol,  heb  nerth  cymeriad  nac  ewyllys  y  tu  ol  iddynt ; 
neu  gwell  esboniad  na’r  un  o’r  ddau,  am  eu  bod  yn  weith- 
redoedd  yn  erbyn  y  Duw  byw  (312),  ac  felly  tuallan  y 
cylch  y  mae  ef,  unig  ffynon  bywyd,  yn  fywhau.  Perthyn- 
ant  i  gylch  y  diafol,  yr  hwn  sydd  a  nerth  marwolaeth 
ganddo  (214). 


122  AT  YR  HEBREAID  [Pennod  &* 

2  I  athrawiaeth  bedyddiadau,  ac  arddodiad  dwylaw,  ac  adgyfod- 
iad  y  meirw,  a’r  farn  dragwyddol. 

3  A  hyn  a  wnawn,  os  canniatâ  Duw. 


2.  Athrawicieth  bedyddiadau :  arferid  golchiadau  sere- 
moDÌol  fel  arwyddluniru  crefyddol,  nid  yn  unig  mewn 
Iddewaeth,  ond  hefyd  yn  y  crefyddau  paganaidd.  Nid 
oedd  dynion  eto  wedi  dysgu  gwahaniaethu  yn  fanwi 
rhwng  mater,  bywyd,  ac  yspryd,  a  chredent  fod  rhyw 
rinwedd  bywiol  a.moesol  mewn  dwfr  rhedegog.  Daeth 
yr  arfer  i’r  eglwys  foreuol  fel  un  o  ddefodau  cyffredinol 
crefydd.  Ychydig  bwys  osodai  Paul  arni,  er  yn  ei 
chaniatau  (i  Cor.  i1416).  Ar  y  dechreu  bedyddiai’r 
apostolion  yn  enw’r  Arglwydd  Iesu  (Act.  238  816  io48),  ac 
yn  ddiweddarach  “yn  enw’r  Tad  a’r  Mab  a’r  Yspryd 
Giân”  (Mt.  2819).  Rhoddai  hyn  ystyrnewydd  i’r  arferiad. 
Fealiai  mai  y  rheswm  y  defnyddir  y  gair  lluosog  bedydd- 
iadau  yma  yw  y  golygai’r  awdwr  y  ddysgeidiaeth  am  y 
gwahaniaeth  rhwng  y  bedydd  Cristionogol  a  bedyddiadau 
eraili.  Ni  cheir  y  gair  bedydd  yn  y  ffurf  sydd  yma  am 
fedydd  Cristionogol  yn  unlie  arall  yn  y  TN,  ond  ceir  ef 
deirgwaith  am  y  golchiadau  Iddewig  (Marc  74,8  He  910). 

Arddodiad  dwylaw :  Yr  oedd  hon  yn  arferiad  Iddewig 
a  phaganaidd  hefyd  o  bosibl  (2  Bren.  511  Num.  810  2718'23 
Dt.  34°).  Yn  y  TN  arferid  hi  ynglyn  â  iachau’r  cleifion 
(Marc  65  828  Luc  440  1313  1618  Mt.  918  Act.  91217  288) 
apwyntiad  swyddogion  (Act.  66 133  1  Tim.  4X522  2  Tim.  i6) 
a  disgyniad  yr  Yspryd  Glân  (Act.  817  196).  Diau  fod 
eisiau  dysgu  ystyr  yr  arferiad  hon  hefyd  i  Gristionogion 
ieuainc.  Nid  oes  le  i  gredu  y  tybiai  y  Cristionogion 
boreuol  fod  un  rhinwedd  yn  y  weithred  yn  rhagor  na’i 
bod  yn  arwydd,  ac  nid  yw  yn  debyg  ei  bod  yn  ddefod 
reolaidd  ar  y  dechreu,  ond  gellid  tybio  oddiwrth  yr  adn. 
hon  a  1  a  2  Tim.  iddi  ddod  felly  yn  ddiweddarach. 

Barn  dragwyddol,  yn  perthyn  i’r  byd  sydd  uwchlaw 
daear  ac  amser  (5°). 

3.  Er  anhawster  y  pwnc  a  musgrellni’r  “Hebre- 
aid,”  gyda  chymorth  Duw  iddo  ef  a  hwythau,  fe  ä’r 
awdwr  ymlaen  at  ei  athrawiaeth  fwy  perffaith,  ond  y  mae 
‘Gs”  am  rywrai,  fel  y  dengys  yr  adnodau.  dilynol. 


Pennoi  64]  AT  YR  HEBREAID  123 

4  Canys  ammhosibl  jyw  i’r  rhai  a  oleuwyd  unwaith,  ac  a  brofasant 


4=6  :  Ar  yr  adnodau  hyn  trodd  rhai  o  ddadleuon 
diwinyddol  poethaf  y  gorffennol :  (i)  Rhwng  Novatian 
a’r  Donatiaid  ar  un  llaw,  a’r  eglwys  Gatholig  ar  y  llaw 
arall ;  pa  un  a  ddylid  adfer  i  aelodaeth  eglwysig  neb  a 
fuasai  euog  o  bechod  marwol,  megis  gwadu  Crist  o  dan 
erlidigaeth.  Ni  ddadleuid  yn  gymaint  y  pryd  hwnnw  am 
bosibilrwydd  achubiaeth  y  cyfryw.  (2)  Rhwng  Calfin- 
iaid  ac  Ärminiaid  ar  gwestiwn  achubiaeth  ei  hunan. 
Daliai’r  blaenaf  athrawiaeth  parhad  mewn  grâs,  sef  nad 
allai  neb  o  ddaethai  unwaith  yn  wir  grediniwr  byth 
syrthio  o’r  ystâd  honno,  ond  daliai’r  olaf  ar  sail  rhyddid 
ewyllys  dyn  y  gallai  syrthio  o  gyflwr  o  râs  i  anghredin- 
iaeth.  Ac  yna  cyfyd  anhawster  arall  yn  yr  adnodau,  sef 
yr  ymddengys  eu  bod  yn  dysgu  na  all  y  sawl  a  syrthio 
felly  ymadnewyddu  drachefn  iedifeirwch,  ac  felly,  wedi’r 
cwbl,  cyfyngir  ar  ryddid  ewyllys  y  dyn  syrthiedig. 
Gwaith  esboniwr  yw  ceisio  deall  yn  gyntaf  eiriau’r 
awdwr  a’u  hystyr  yn  eu  cysylltiadau  hanesyddol,  heb,. 
geisio  ategu  unrhyw  athrawiaeth.  Droion  o’r  blaen 
gosodasai’r  awdwr  y  perygl  o  wrthgilio  o  flaen  yr 
“Hebreaid,”  ac  mewn  geiriau  dwysach  bob  tro  (28  36’12 
4111),  ac  yn  yr  adran  hon  dengys  iddynt  beth  yw  yr  achos 
o’r  perygl  ynddynt  hwy.  Y  maent  yn  ddigynnydd,  yn 
aros  gydag  elfennau  cyntaf  crefydd,  a  mynn  iddynt  fyned 
rhagddynt,  os  nad  ydynt  yn  wir  wedi  aros  cyhyd  gyda’r 
elfennau  hyd  nes  colli  grym  y  gwirionedd  oedd  ynddynt, 
a  syrthio  ymaith  i  anghrediniaeth,  ac  felly  i  gyflwr  nad 
yw  yn  bosibl  ail-ennyn  ynddynt  fywyd  nâ  thyfiant, 
oblegyd  eu  bod  dan  felldith  Duw.  Y  mae  cyfatebiaeth 
gyffredinol,  ond  riid  manwl,  rhwng  adn.  4-6  a  1-2.  Yr 
hyn  a  ddesgrifir  yn  awr  fel  ffeithiau  profiad  y  credadyn 
ieuanc  a  ddesgrifiwyd  eisoes  fel  athrawiaethau  elfennol 
crefydd.  Sylwer  fel  yr  ail-adroddir  dysgeidiaeth  yr 
adnodau  hyn  eto  yn  io26'29. 

4.  Canys:  ni  chaniata  Duw,  ac  nid  yw  o  un  diben 
myned  ymlaen  os  yw’r  “Hebreaid”  wedi  syrthio  ymaith, 
oblegyd  nis  gellir  ail-osod  sail. 


Î24  AT  YR  HEBREAÎD  [ Pennod  64 

y  rhodd  nefol,  ac  a  wnaethpwyd  yn  gyfrannogion  o’r  Yspryd  Glân, 


Anmhosibl  :  Ceisia  rhai  bylu  min  y  frawddeg  trwy 
gyfieithu  “anhebyg,”  neu  esbonio  “amhosibl  i  ddynion,” 
ond  y  mae’r  gair  ar  ddechreu’r  adn.  yn  ddigon  clir  a 
phendant  yn  dweyd  ei  bod  yn  ddi-amodol  amhosibl. 

Rhai  a  oleuwyd  unwaith  :  O’r  ail  ganrif  ymlaen, 
arferid  y  gair  hwn  am  “fedyddio,”  a  deallai’r  tadau 
Groeg  a  Lladin  y  frawddeg  fel  gwaharddiad  i  ail-fed- 
yddio.  Ond  golyga  yn  hytrach  dderbyn  goleu  yr  efengyl 
i’r  enaid,  “derbyn  gwybodaeth  y  gwirionedd”  (io26  cf. 
io32).  Cyfetyb  i’r  “argyhoeddiad ”  sydd  yn  codi  o  fod 
dyn  yn  cael  golwg  iawn  arno’i  hunan  yn  ei  berthynas  â 
Duw  trwy  Iesu  Grist,  ac  amrywia  disgleirdeb  y  goleuni, 
neu  eglurder  yr  argyhoeddiad,  mewn  gwahanol  brofiadau 
(Ioan  812  Act.  261819  2  Cor.  44'6  Eph.  i19  1  Pedr  29). 
Wedi  i  ddyn  gael  ei  oleuo,  bedyddid  ef,  ond  arwydd  o 
lygriad  graddol  yr  eglwys  oedd  iddi  wneud  goleuo  yn 
gyfystyr  â  bedydd,  a  defnyddio  enw’r  profiad  ysprydol  am 
y  weithred  faterol. 

Gellir  cymeryd  y  tair  brawddeg  nesaf  fel  rhai  yn 
ymhelaethu  ar  ystyr  y  goleuo. 

A  brofasant :  llyth.  archwaethu  neu  gael  blas  (29) ; 
cael  profiad  gwir. 

Y  rhodd  nefol :  Brawddeg  gyffredinol,  ac  awgrymir 
llawer  ystyr  iddi :  megis  mai  gair  arall  yw  am  oleuo ,  neu 
Iesu  Grist,  neu’r  Yspryd  Glân  (Act.  238  820  io45  n17)  neu 
gyfiawnhad  (Rhuf.  515,17)  neu  yr  hyn  sydd  gyfystyr  â’r  olaf, 
maddeuant  pechodau  :  dyna’r  cam  nesaf  ar  ol  argyhoedd- 
iad,  “  profi  blas  maddeuant neu  gallolygu’r  oll  o’r  rhai 
hyn  fel  y  maent  yn  rhan  o  brofiad  cyntaf  y  credadyn  0 
râs  Duw  (Eph.  47  “dawn”). 

Nefol ,  am  ei  bod  yn  perthyn  i  gylch  y  pethau  nefol. 

Yn  gydgyfranogion  o'r  Yspryd  Glân :  Nid  yn  unig  fod  yr 
Yspryd  yn  dylanwadu  arnynt  megis  o’r  tu  allan,  ond  eu 
bod  hwy  yn  ei  dderbyn  yn  rhan  o’u  bywyd  oddifewn 
(cf.  214). 


Pennodô «]  AT  YR  HEBREAID  125 

5  Ac  a  brofasant  ddaionus  air  Duw,  a  nerthoedd  y  byd  a  ddaw. 

6  Ac  a  syrthiant  ymaith,  ymadnewyddu  drachefn  i  edifeirwch ; 


5.  Ac  a  brofasant  ddaionus  air  Duw  :  daionus,  da, 
hardd,  hyfryd.  Gellir  cyfìeithu,  ac  a  brofasant  mor 
ardderchog  yw  gair  Duw  a  nerthoedd  y  byd  a  ddaw.  Yr 
un  gair  sydd  am  brofi  ag  yn  adn.  4,  ond  gwahaniaetha’r 
ffurf  ramadegol,  ac  awgryma  mai  cyfranogi  o'r  rhodd 
nefol  a  wnaethent  ( genitive ),  a  sylweddoli  gwerth  gair 
Duw  (1 accusative ).  Wrth  air  Duw  golygir  yr  efengyl  fel  y 
pregethid  hi  gan  yr  apostolion  a’u  cyd-weithwyr  (Act. 
520  io44  1114  1  Pedr  i23'23  Eph.  526  617). 

N erthoedd y  byd  a  ddaw  :  llyth.  yr  oes  a  ddaw.  Nid 
y  byd  ar  ol  angeu  fel  y  cyfryw,ond  y  byd  delfrydol,  gwir 
a  pherffaith  sydd  yn  dod  i’w  sylweddoli  ym  mywydau 
dynion.  Y  mae  yn  bod  yn  awr,  a  i  nerthoedd  yn  gweithio 
yng  nghalonnau  dynion.  Gwel  ar  y  “dyddiau  diweddaf” 
(i1),  ac  ar  “y  byd  a  ddaw”  (25),  ac  Adnodiad  E.  Ar 
nerthoedd,  gwel  ar  24. 

6.  Ac  a  syrthiant  ymaith:  ac  a  syrthiasant  ymaith : 
dynodir  gweithred  bendant  a  gorffenedig.  Nid  son  y 
mae  am  syrthio  i  bechod  a  throsedd  gan  nad  pa  mor 
ddrwg,  ond  am  syrthio  ymaith  yn  llwyr  oddiwrth  Grist. 
Dyma  ddarlun  yr  awdwr  yn  awr  yn  gyflawn.  Son  y 
mae  am  ddynion  wedi  derbyn  unwaith  holl  gyflawnder 
bendith  yr  efengyl,  a’i  chael  yn  brofiad  personol  hyfryd, 
ac  wedi  hynny  wedi  troi  ymaith  oddiwrth  Grist,  gan  ei 
wrthod  a’i  wawdio  (io29). 

Am  neb  o’r  fath,  dywed  yr  awdwr  mai  amhosibl  yw 
ymadnewyddu  drachefn  i  edifeirwch :  yn  hytrach  adnewyddu ; 
defnyddir  y  gair  am  droedigaeth  gyntaf  dyn  at  Grist 
hefyd  (Tit.  35).  Yn  y  frawddeg  hon  y  ceisia  llawer  o 
esbonwyr  ddihangfa  rhag  dedfryd  ofnadwy  yr  awdwr  ar  y 
gwrthgiliwr  :  (1)  trwy  gymeryd  ystyr  y  Cyf.  Cym.  a  dy- 
wedyd  y  goiyga’r  awdwr  nas  gall  dyn  ymadnewyddu,  sef 
adnewyddu  ei  hunan,  ond  y  gall  D.uw  ei  adnewyddu. 
Ond  y  mae’r  cyfieithad  a’r  syniad  yn  anghywir.  Desgrifio 
gwaith  Duw  ac  nid  gwaith  dyn  a  wna  adn.  4  a  5, 


126  ÁT  YR  HEBRËÁID  [Pennod  56 

gan  eu  bod  yn  ail-groeshoelio  iddynt  eu  hunain  Fab  Duw,  ac  yn  ei 
osod  yn  watwor. 


(2)  Wedi  cymeryd  y  cyfîeithad  cywir  :  amhosibl  yw  ad= 
newyddu  dracheín  y  rhai,  &c.  Esbonir  fod  yr  awdwr  yn 
siarad  o’isafleeihunan  fel  athrawaphregethwr ;  “amhosibl 
yw  i  mi  nac  i  un  dyn  arall  eu  hadnewyddu,  ond  nid  yw 
hynny  yn  cau  allan  y  posibilrwydd  i  Dduw  eu  hadnew- 
yddu.  “Canys  pob  peth  sydd  bosibl  gyda  Duw”  (Marc 
io27).  Ond  nid  yw’r  meddwl  hwn  yn  y  geiriau,  ac 
awgryma  adn.  8  fod  melldith  Duw  yn  rhan  o’r  amhosibil- 
rwydd.  (3)  Deallir  amser  presennol  y  gair  adnewyddu  fel 
yn  golygu  gweithred  barhaol,  ac  mai’r  hyn  sydd  amhosibl 
yw  cadw  ymlaen  i  adnewyddu  drosodd  a  throsodd.  Tybia 
Rendall  fod  prif  feddyliau’r  oesau  wedi  ymdrafferthu 
gyda’r  anhawstra  hwn  yn  unig  am  na  sylwasent  ar 
ramadeg  y  ferf,  ond  anghofiodd  yntau  fod  amser  y  ferf 
syrthiasant  ymaith  yn  mynegi  gweithred  orffenedig  un 
waith  am  byth.  (4)  Ceisia  Westcott  ystyr  newydd  i’r 
gair  edifeirwch  :  “Cyfnewidiad  hollol  y  meddwl,  yn  dilyn 
amgyffrediad  o  natur  foesol  wirioneddol  pethau  :  canlyna 
o  angenrheidrwydd  nas  gall  fod  ail  edifeirwch  yn  yr  ystyr 
ëang  hon.”  Ond  nis  gellir  rhoddi  un  ystyr  i  edifeirwch 
nad  yw  yn  cynnwys  dechreu’r  bywyd  crefyddol,  ac  os  na 
ellir  cael  ail  edifeirwch,  nis  gellir  cael  ail-ddechreu  ar  y 
bywyd  sydd  yn  ei  ddilyn.  Nid  oes  yn  wir  un  ffordd  i 
osgoi  ystyr  eglur  y  geiriau,  sef  fod  yr  awdwr  yn  dweyd 
yn  bendant  ei  bod  yn  amhosibl  i’r  fath  ddyn  a  ddesgrif- 
iwyd  i  edifarhau  a  throi  at  Grist  drachefn. 

Gan  eu  bod :  Rhydd  y  ddwy  frawddeg  nesaf  y  rheswm 
am  yr  amhosibilrwydd.  Dynoda  amser  y  ferf  syrthiasant 
ymaith  un  weithred  orffenedig,  ond  dynoda  amser  y  ddwy 
ferf  yn  ail-groeshoelio  ac  yn  gosod  yn  watwar  weithredoedd 
parhaol ;  a  cheisia  rhai  ddihangfa  rhag  y  casgliad  uchod 
yn  y  fan  hon  trwy  gyfieithu :  “  tra  y  parhaont  i  ail- 
groeshoelio,  a  thra  y  parhaont  i  osod  yn  watwar,”  gan 
awgrymu  felly  y  gallant  roddi  heibio  a  dychwelyd  a  chael 
eu  hadnewyddü.  Goddefa’r  Groeg  y  cyfieithad  hwn,  ond 
byddai  gwirionedd  mor  hyspys  yn  rhy  gyffredin  i’w  osod 


Pennod  67] 


AT  YR  HEBREAID 


127 


7  Canys  y  ddaear,  yr  hon  sydd  ynyfed  y  gwlaw  sydd  yn  mynych 
ddyfod  arni,  ac  yn  dwyn  llysiau  cymmwys  i’r  rhai  y  lafurir  hi  gan- 
ddynt  sydd  yn  derbyn  bendith  gan  Dduw  ; 


ar  ddiwedd  rhybudd  mor  ddifrifol.  Rhaid  derbyn  y  Cyf. 
Cym.,  a  golyga  fod  y  rhai  a  syrthiasant  ymaith  unwaith 
yn  parhau  mwyach  i  ail-groeshoelia  Crist  a’i  osod  yn 
watwar,  ac  y  mae  hynny  yn  brawf  amlwg  nas  gellir  eu 
hadnewyddu. 

Wrth  ail-groeshoelio  golygir  eu  bod  yn  cyflawni  yr  un 
pechod  â’r  rhai  a  laddasant  y  Gwaredwr,  yn  ei  farnu  a’i 
gondemnio  a’i  wrthod.  Iddynt  eu  hnnain  :  mor  bell  ag  y 
perthyn  iddynt  hwy.  Mewn  ffuith,  nis  gellid  ail-adrodd 
erchyllwaith  yr  Iddewon;  ond  mewn  bwriad  ac  egwyddor 
ac  effaith  arnynt  eu  hunain  y  mae’r  “rhai  a  oleuwyd  un- 
waith,  &c.”,  yn  gwneud  yr  un  peth. 

Mab  Duw  :  Dyna  paham  y  mae’r  weithred  mor 
erchyll. 

Ac  yn  ei  osod  yn  watwar  :  llyth.  fel  ymyl  y  ddalen,  yn 
ei  wneuthur  yn  siampl :  ond  rhydd  y  Cyf.  Cym.  yr  ystyr 
yn  gywir :  fel  y  gosododd  yr  Iddewon  Grist  ar  y  groes  o 
flaen  y  cyhoedd  i  wneud  ei  farwolaeth  mor  warthus  ag  y 
gallent,  felly  y  gwna’r  gwrthgiliwr  wrth  ei  wrthod  ger 
bron  y  byd. 

7=8.  Dameg  yw’r  ddwy  adn.  hyn  i  egluro’r  rhai 
blaenorol,  ac  fel  arfer  gyda  dameg,  y  mae  perygl  ceisio 
gormod  allan  o’r  fflgyr.  Gall  eglureb  naturiol  ddangos 
rhyw  un  pwynt  mewn  gwirionedd  ysprydol,  ond  nis  gall 
gyfateb  i’w  holl  agweddau.  Y  pwynt  yma  yw,  y  caiff 
daear  a  dyn  eu  gwobrwyo  gan  Dduw  yn  ol  fel  yr  atebont 
hwy  i’w  driniaethau  ef.  Y  maes  a  dderbyn  driniaeth 
Duw  gan  gynhyrchu  llysiau  defnyddiol  i  ddyn  a  fendithir, 
feallai  mewn  ffrwythlondeb  cynhyddol,  ond  os  bydd  maes 
arall  yn  derbyn  yr  un  driniaeth  faethlon  gan  Dduw,  ac 
yn  dwyn  drain  a  mieri,  disgyna  arno  felldith  Duw  a 
dinystr  tân.  Ac  felly’r  dyn,  yr  hwn  ar  ol  ei  oleuo  a  wrth- 
gilia,  nid  oes  ond  dinystr  yn  ei  aros  yntau.  Daw  ffydd- 


128  AT  YR  HEBREAID  [Pennod  68 

8  Eithr  yr  hon  sydd  yn  dwyn  drain  a  mieri,  sydd  anghym- 
meradwy,  ac  agos  i  felldith  ;  diwedd  yr  hon  yw,  ei  llosgi 

9  Eithr  yr  ydym  ni  yn  coelio  am  danoch  chwi,  anwylyd,  bethau 


londeb  dan  fendith  Duw,  a  gwrthgiliad  dan  ei  felldith, 
mor  sicr  a  deddfau  natur,  ac  eto  nid  am  ei  bod  yn  ddeddf 
natur,  ond  am  fod  Duw  yn  sicrhau  hynny.  Gall  fod 
cyfeiriad  at  Gen.  i1112  a  31718. 

Llafurir  hi  ganddynt :  yn  hytrach  iddynt,  er  eu  mwyn, 
sef  dynion. 

Ei  llosgi :  Nid  llosgi  bietin  i  welia’r  tir,  ond  llosgiad 
dinystriol  fel  eiddo  Sodom  a  Gomorrah. 

Y  casgliad  oddiwrth  yr  holl  adran  yw,  fod  yr  awdwr 
yn  dysgu  (1)  y  gallasai  dynion,  wedi  derbyn  grâs  yr 
efengyl  i’w  calonnau,  drachefn  syrthio  ymaith  yn  llwyr 
ac  hoilol  i  anghrediniaeth,  gan  wadu  Crist  a’i  wrthod  a’i 
watwar. 

(2)  Fod  yn  amhosibi  i  ddynion  o’r  fath  gael  eu 
hadfer  i  edifeirwch  a  bywyd  newydd, 

(3)  Fod  yr  amhosibilrwydd  nid  yn  unig  yn  gorwedd 
ynddynt  eu  hunain,  ond  hefyd  yn  disgyn  arnynt  fel  meli- 
dith  Duw. 

9=12.  Mor  arswydus  oedd  darlun  y  gwrthgiliwr,  fel 
nas  gall  yr  awdwr  oddef  y  dybiaeth  ei  fod  yn  desgrifio 
cyflwr  yr  “  Hebreaid,”  ond  ar  sail  eu  gwasanaeth  caredig 
i’r  saint,  daw  i’r  penderfyniad  fod  iachawdwriaeth  ynglyn 
â’r  fath  wTasanaeth  yn  ol  cyfiawnder  Duw;  er  hynny, 
nid  ydynt  allan  o  berygl,  nac  heb  angen  eu  rhybuddio  i 
gymeryd  llawn  afael  yng  ngobaith  yr  efengyl. 

9.  Yr  ydym  ni  yn  coe-lio  :  yr  ydym  (ar  ol  petrusder) 

wedi  ein  hargyhoeddi. 

Am  danoch  chwr.  mewn  gwrthgyferbyniad  i’r  gwrth- 


Anwylyd :  Ni  ddefnyddir  y  gair  hwrn  drachefn  yn  Fle- 
Yr  oedd  yr  olwg  ar  berygl  y  gwrthgiliwr,  a’r  posibilrwydd 


Pennod  69,10J  AT  YR  HEBREAID  129 

gwell,  a  pliethau  y’nglŷn  wrth  iachawdwriaeth,  er  ein  bod  yn 
dywedyd  fel  hyn. 

10  Canys  nid  yw  Duw  yn  anghyfìawn,  fel  yr  anghofio  eich 
gwaith,  a’r  llafurus  gariad,  yr  hwn  a  ddangosasoch  tuag  at  ei  enw  ef, 
y  rhai  a  weiniasoch  i’r  saint,  ac  ydych  yn  gweini. 


ì5r  “Hebreaid”  fod  yn  gyfryw,  wedi  rhwygo  calon  yr 
awdwr  gan  dosturi,  a  thry  hwnnw  yn  gariad  tyner  pryd- 
erus  atynt,  wrth  goíìo’u  gwasanaeth. 

Beihau  gwelT.  Y  pethau  gwell,a  ddesgrifìwyd  yn  barod, 
yn  narlun  y  ddaear  ffrwythlon  a  dderbyn  fendith  gan 
Dduw.  Cyflwr  gwell  a  thynged  well  nag  eiddo’r  gwrth- 
giliwr. 

A  phethau ynglyn  wvth  iachawdwriaeth'.  llyth.  aphethau 
agos  i  achawdwriaeth,  desgrifiad  pellach  o’r  pethau  gwell. 
Y  maent  hwy  a  iachawdwriaeth  yn  cyd-fyned  â’u  gilydd. 
Cyferbynner  uagos  i  felldith”  58. 

Iachawäwviaeth\  gwel  ar  i14  a  59. 

Ev  ein  bod  yn  dywedyd  fel  hyn ,  sef  5n-68. 

10.  Nid yw  Duwyn  anghyftawn  :  Yn  nhrefa  cyfiawnder 
Duw,  y  mae  gwobrwyo’r  da  a  chosbi’r  drwg  yn  rheol 
ddigoll.  Dyna  sail  ffydd  ac  hyder  y  credadyn  am  iach- 
awdwriaeth  (Mt.  io41,42  Gal.  67  He  n6>26.)  Nid  yw  hyn 
yn  golygu  mai  dyna  ddylai  fod  cymhellion  bywyd  dyn : 

“Nid  am  y  gosb  a  ddêl 
Nac  am  y  wobr  chwaith  ;” 

nac  ychwaith  fod  iachawdwriaeth  dyn  o  gwbl  yn  codi  o 
unrhyw  haeddiantynddofely  tybia’r  Pabyddion  (Luc  1710). 
Dengys  yr  awdwr  yn  ddigon  eglur  mai  datguddiad  ac 
addewid  a  chyfamod  ac  aberth  graslawn  Duw  yng 
Nghrist  yw  unig  sail  iachawdwriaeth.  O  fewn  cylch  ei 
ras,  ac  ar  ei  sail,  y  gweithreda  ei  gyfiawnder. 

Llafurus  gariad :  eich  cariad;  yn  cheir  “  llafurus”  yn 
y  llawysgrifau  hynaf:  llithro  i  fewn  a  wnaeth,  mae’n 
debyg,  o  1  Thess.  i3. 


130 


AT  YR  HEBREAID 


[Pennod  611 


ii  Ac  yr  ydym  yn  chwennych  fod  i  bob  un  o  honnoch  ddangos 
yr  un  diwydrwydd,  er  mwyn  llawn-sicrwydd  gobaith  hyd  y  diwedd  : 


Tu  ag  at  ei  enw  ef:  Yr  oedd  eu  gwasanaeth  i’r  saint 
yn  brawf  o’u  cariad  at  Dduw  (cf.  Mt.  2540  1  Ioan  420).  Ar 
enw  gwel  ar  i4. 

Y  rhai  a  weiniasoch  i’r  saint :  pan  weiniasoch,  yn  eich 
gwaith  yn  gweini;  ceir  cyfeiriad  manylach  at  eu  gwasan- 
aeth  yn  io32'84,  ond  ni  ellir  bod  yn  sicr  fod  y  naill  fan 
na’r  llall  yn  ei  ddesgrifio  yn  llawn.  Nid  oes  digon  o 
reswm  dros  gysylltu’r  gweini  hyn  â’r  casgliad  wnaeth 
Paul  i  gynorthwyo’r  saint  yn  Jerusalem  (1  Cor.  161 
2  Cor.  84  912).  Gelwir  yr  “  Hebreaid  ”  eu  hunain  yn 
“  frodyr  santaidd  ”  31)  a  defnyddir  y  gair  saint  yn  dra 
chyfFredin  am  y  credinwyr  (1  Tim.  510).  Y  mae  dynion 
o’r  fath  ag  y  desgrifir  yr  “  Hebreaid  ”  hyn  yn  ddigon 
cyffredin  yng  nghynulleidfaoedd  Cymru,  dynion  croesaw- 
gar  i  weinidogion  yr  efengyl,  haelionus  eu  cyfraniadau  at 
bob  achos  da,  ond  na  wnant  un  cynnydd  mewn  gwybod- 
aeth  a  phrofiad  ysprydol.  Y  maent  yn  rhy  dda  i’w  colli, 
ond  eto  mewn  perygl  mawr  i  syrthio  ymaith  i  golledig- 
aeth. 

11.  Chwennych:  gair  cryf,  yn  cyfleu  awyddu  neu 
hiraethu  am. 

Boh  un  :  nid  fel  corff  yn  unig,  ond  fod  i’r  aelod  mwyaf 
esgeulus  fyw  i  fyny  â  safon  gwasanaeth  yr  eglwys. 

Ddangos  yv  un  diwydrwydd  ev  mwyn  llawn  sicrwydd 
gobaith  :  yn  hytrach,  ddangos  yr  un  diwydrwydd  tuag  at 
[teddu]  cyflawnder  y  gobaith  ;  Nid  eu  hannog  y  mae  i 
barhau  yn  ddiwyd  iweini  fely  delont  trwy  hynny  i  feddu 
cyflawnder  gobaith,  ond  yn  hytrach  ar  iddynt  ddangos 
yr  un  diwydrwydd  i  gymeryd  gafael  yn  y  gobaith  clir 
sydd  yng  Nghrist  ag  oeddynt  wedi  ddangos  wrth  weini 
i’r  saint, 

Llawn  sicrwydd :  cyflawnder:  ond  y  mae  sicrwydd 
gobaith  mewn  cyfartaledd  i’w  gyflawnder  (cf.  1  Thess.  i5 
Col.  22  He  io22). 

Hyd  y  diwedd :  gwel  ar  ý. 


AT  YR  HEBREAID 


Pennod  612] 


131 


12  Fel  na  byddoch  fusgrell,  eithr  yn  ddilynwyr  i’r  rhai  trwy 
ffydd  ac  amynedd  sydd  yn  etifeddu  yr  addewidion. 


12.  Fel  na  byddoch  :  fel  na  ddeloch :  Fusgrell'.  yn  511 
“hwyrdrwm  yr  oeddynt  yn  barod  yn  fusgrell  neu  ddi- 
ynni  eu  meddyliau,  ac  y  mae  perygl  i’r  un  afîechyd 
barlysu  ei  holl  fywyd  ysprydol.  Cymhellir  hwynt  i 
ymdrechu  sylweddoli  holl  obaith  yr  efengylfel  y  delent  yn 

Ddilymvyv  :  efelychwyr  :  imitators ; 

Tr  rhai  trwy  ffydd  ac  amynedd  sydd  yn  etifeddu  yr 
addewidion  : 

Ffydd :  nid  ymddiriedaeth  yn  Nuw  yn  ol  syniad 
Paul,  ond  gafael  ar  sylweddau’r  byd  ysprydol  mewn 
meddwl  a  phrofiad.  Gwel  pen.  n. 

Amynedd :  hirymaros :  nid  yr  un  gair  a  gyfieithir 
“amynedd  ”  yn  io36 :  Golyga  hwnnw  y  gwroldeb  yspryd 
sydd  yn  gallu  dal  i  fyny  o  dan  erlidiau  a  phrofedig- 
aethau  :  ond  golyga’r  gair  sydd  yn  y  fan  hon,  yr  hir- 
ddisgwyl  am  yr  addewidion  sydd  yn  gynhwysedig  mewn 
ffydd.  (gwel  adn.  15). 

Yn  etifeddu  :  Nid  yw  yn  debyg  fod  cyfeiriad  arbennig 
yma  at  y  ífyddloniaid  a  enwir  yn  pen.  11,  ondcynhwysir 
pawb  feí  dosbarth  sydd  trwy  ffydd  ddiflino  yn  yr  addew- 
idion,  yn  cael  eu  sylweddoii.  Dyma  eto  syniad  dwy- 
ochrog  yr  awdwr :  y  maent  yn  disgwyl  am  yr  addewidion, 
yn  credu  ynddynt,  ac  yn  cael  meddiant  o  honynt  yr  un 
pryd.  Yr  un  syniad  sydd  yn  43.  Gwel  Adnodiad  E. 

Yr  addewidion  :  sef  addewidion  Duw  ymhob  cyfnod 
ac  o  dan  bob  ffurf,  hâd  i  Ybraham,  Canaan  i  Israel, 
gorffwysfa  i  bobl  Dduw,  ail-ddyfodiad  Crist,  ac  iachaw- 
dwriaeth  dragwyddol. 


0 


132  AT  YR  HEBREAID  [ Pennod  618 

13  Canys  Duw,  wrth  wneuthur  addewici  i  Abraham,  oblegyd  na 
allai  dyngu  i  neb  oedà  fwy,  a  dyngodd  iddo  ei  hun, 


iv.  LIw  Duw  yn  sicrwydd  gobaith  y  credinwyr.  61320. 

Wedi  cymell  yr  “Hebreaid”  i  ddiwydrwydd,  fel  y 
caffent  trwy  ffydd  ac  hír-ymaros  etifeddu’r  addewidion, 
seilia’r  awdwr  ei  ddysgeidiaeth,  yn  ol  ei  arfer,  ar  engraifft 
o’r  HD.  I  Abraham  y  rhoddwyd  yr  addewid  fav/r  oedd 
yn  fìynhonell  yr  holl  addewidion  ;  sicrhaodd  Duw  hi  iddo 
trwy  lw,  ac  wedi  iddo  yntau  hir-ymaros,  fe’i  cyflawnwyd 
hi  iddo.  Ac  fe  erys  yr  addewid  a’r  11  w  mewn  grym  o 
hyd,  yn  sicrwydd  y  gobaith  sydd  yn  cymeryd  meddiant 
o’r  etifeddiaeth  dragwyddol  y  tu  fewn  i’r  llen,  lle  mae’r 
Iesu’n  Arch-offeiriad  y  cyfamod  tragwyddol  drosom  ni. 

Í3.  Canys  :  ceir  etifeddu’r  addewidion  oblegyd  fod 
llw  Duw  tu  ol  iddynt. 

Wrth  wneuthur  addewid :  gellir  cyíieithu’r  Groeg, 
wedi  gwneuthur  addewid  :  Golygir  felly  fod  Duw  wedi 
rhoddi’r  addewid  yn  gyntaf,  megis  yn  Gen.  128’7  131415 
155  ac  yna  wec]i  ei  chadarnhau  trwy  lw  yn  Gen. 
221617.  Mwy  syml  a  naturiol  yw  dilyn  y  Cyf.  Cym.,  a 
deall  wrth  yr  addewid  a’r  llw  yr  hyn  a  ddyfynnir  yn  adn. 
14  o  Gen.  2217;  symia  honno  i  fyny  yr  holl  addewidion, 
a  hi  a  gyflawnir  yn  ol  adn.  15.  Ei  chynnwys  oedd  y  cai 
Abraham  ddod  yn  dad  cenedl  gref,  ac  felly  yn  fendith  i 
holl  genhedloedd  y  ddaear.  Ni  ddylid  dv/yn  i  fewn  i’r  fan 
hon  esboniad  Paul  ar  yr  addewid  yn  Gal.  316.  Nid  oes 
un  awgrym  yn  unlle  fod  awdwr  He  yn  ei  deall  felly.  Nid 
cynnwys  yr  addewid  yw’r  pwynt,  ond  ei  sicrwydd  trwy 
lw.  Llai  byth  y  dylid  dweyd  ufod  Abraham  wedi  deall 
fod  yr  addewid  yn  cyfeirio  at  Grist  ”  (T.  C.  Edwards). 

Dyngu  i  neh  ....  iddo  ei  Jmn,  h.y.,  yn  enw  neb 
.  .  .  yn  ei  enw  ei  hun  :  ar  dyngu  gwel  ar  311.  Gwnaeth 
Duw  ei  addewid  felly  mor  sicr  a’i  fodoìaeth  ei  hunan. 
Cymerwyd  y  syniad  a’r  geiriau  o  Philo,  yr  hwn  yn  ei 
nodiadau  ar  Gen.  2216,  a  ddywed  uDa  hefyd  y  cadarnha 


Pennod  614,15]  AT  YR  HEBREAID  133 

14  Gau  ddywedyd,  Yn  ddiau  gan  fendithio  y’th  fendithiaf,  a 
chan  amlhâu  y’th  amlhâf. 

15  Ac  felly,  wedi  iddo  hir-ymaros,  efe  a  gafodd  yr  addewid. 


yr  addewid  trwy  lw,  a  llw  teilwng  o  Dduw  ;  canys  ti  a 
weli  na  thwng  Duw  yn  enw  neb  arall,  gan  nad  oes  dim 
gwell  nag  ef  ei  hun,  ond  yn  ei  enw  ei  hunan,  yr  hwn  yw 
y  goreu  o  bawb.” 

14.  Dyfynnir  o  Gen.  2217,  a  newidir  “  Yr  amlhâf  dy 
hâd  ”  i  “  Y'th  amlhâf"  am  mai  ag  Abraham  yn  unig  yr 
ymdrinia’r  awdwr.  Dyblir  y  ferf,  gan  fendithio  y'th  fendith - 
iaf  yn  ol  priod-ddull  Hebraeg,  i  bwysieisio’r  syniad. 

Yn  ddiau  yw’r  geiriau  sydd  yn  gwneud  yr  addewid  yn 
llw,  er  na  roddir  geiriau  llw  Duw  yn  ei  enw’i  hunan. 

15.  Ac  felly,  wedi  cael  addewid  trwy  lw,  ac  wediaros 
yn  hir  am  ei  chyflawniad : 

Efe  a  gafodd  yv  addewid  :  rhaid  deall  y  geiriau  hyn  i 
olygu  iddo  gael  cyflawniad  yr  addewid,  oblegyd  derbyn- 
iasai  yr  addewid  fel  addewid  o’r  blaen,  ac  heb  hir- 
ymaros  am  dani.  Ond  yr  anhawster  yw  y  dywedir  y 
gwrthwyneb  yn  n13-89,  sef  na  dderbyniodd  Abraham  na 
neb  o’r  ffyddloniaid  yr  addewid.  Dyma  eto  ddau  fyd 
gwrth-gyferbyniol  yr  awdwr  ;  ym  myd  hanes,  cyflawn- 
wyd  yr  addewid  mewn  rhyw  ystyr,  oblegyd  cafodd  Isaac 
fyw,  daeth  ei  hâd  yn  genedl  gref,  a  gallai’r  “  Hebreaid  ” 
weled  fod  yr  addewid  wedi  ei  chyflawni  yn  llythyrennol 
(fel  yr  aethai’r  genedl  i  fewn  i  Ganaan  hefyd  48),  ond  nid 
hâd  na  Chanaan  oedd  llawn  ystyr  yr  addewid,  eithr 
“gwlad  nefol”  (n16)  a  pherffeithrwydd  delfrydol  y  saint 
(1140).  Fe  gyflawnwyd  yr  addewid  yn  llythyrennol  i 
Abraham,  er  nad  yn  ei  ddydd  ef,  eto  o  fewn  cylch  hanes 
adnabyddus  i’r  “Hebreaid,”  a  gellir  deall  brawddeg  yr 
awdwr  yn  yr  ystyr  hwn.  Ond  y  mae  ei  chyflawniad  del- 
frydol,  fel  yr  orffwysfa,  eto’n  ol  i  gael  ei  gorffen  pan  ber- 
ffeithir  teyrnas  Crist. 

16=20.  Dwg  yr  awdwr  yn  awr  yr  egwyddor  gyffred- 
inol  o  sicrhau  peth  trwy  lw,  a’r  engraiff  neilltuol  o  lw 
Duw  i  Abraham,  ynghyd  i  sichau  gobaith  y  saint, 


x34 


AT  YR  HEBREAID  [Pennod  616-17 


16  Canys  dynion  yn  wir  sydd  yn  tyngu  i  un  a  fo  mwy  :  a  llw  er 
sicrwydd  sydd  derfyn  iddynt  ar  bob  ymryson. 

17  Yn  yr  hyn  Duw,  yn  ewyllysio  yn  helaethach  ddangos  i 
etifeddion  yr  addewid  ddianwadalwch  ei  gynghor,  a  gyfryngodd 
trwy  lw  : 


16.  Canys  dynion . i  un  a  fo  mwy :  Yn  enw 

un  mwy :  gall  olygu  Duw,  ond  nid  o  angenrheidrwydd, 
oblegyd  arferid  tynguwrth  enwau  eraill  (Mt.  534-36)  :  digon 
oedd  iddynt  fod  yn  fwy  na’r  pleidiau  ;  er  hynny, 
cynhwysai  pob  llw  yn  y  pendraw  apel  at  Dduw  i  roddi 
grym  iddo. 

A  llw,  &c. :  A  llw  sydd  iddynt  hwy  yn  derfyn  ar  bob 
dadl  i  sicrhâd.  Sicrhâ  11  w  vr  hyn  a  ddywedir,  a  gesyd 
derfyn  ar  bob  gwrth-ddywediad.  Ni  chymer  yr  awdwr 
i’r  cyfrif  y  posibilrwydd  o  dyngu  anudon,  ond  yn  unig  yr 
egwyddor  a’r  arfer  gyffredin. 

17.  Ynyrhyn :  gan  hynny  :  sef  yn  gymaint  a  bod 
llw  yn  cadarnhau  gosodiad  tuhwnt  i  bob  amheuaeth. 

Ewyllysio  neu  fwriadu  neu  ddewis.  Saif  “  ewyll- 
ysio  ”  am  ddau  air  Groeg,  y  naill  yn  pwysleisio  gweith- 
rediad  yr  ewyllys  fel  tueddiad  y  sawl  sy’n  ewyllysio, 
a’r  llall  yn  pwysleisio’r  amcan,  y  dewisiad  neu’r  bwriad 
sy’n  lliwio’r  ewyllys  ;  yr  olaf  sydd  yn  y  fan  hon. 

Yn  helaethach  na  thrwy  roddi  addewid  yn  unig. 

Etifeìdion,  yn  hollol  gyffredinol,  Iddewon  aChristion- 
ogion  ;  pawb  a  gawsant  addewid  Duw  dan  unrhyw  ffurf. 

Ei  gynghor  :  ei  fwriad  ;  yr  un  gwreiddair  Groeg  ag 
ewyllysio  uchod ;  cynhwysai  yr  un  peth  a’r  addewid,  fel  yr 
’  oedd  ym  meddwl  Duw,  cyn  ei  fynegi  i  ddynion.  Golygir 
hwn  hefyd  yn  hollol  gyffredinol,  sef  bwriad  Duw  tuag  at 
ddynion  dan  bob  ffurf  arno.  Yn  Nuw  un  bwriad  sydd, 
ac  un  addewid  hefyd,  ond  rhoddir  ef  i  ddynion  i’w 
sylweddoli  dan  lawer  ffurf.  (Gwel  ar  adn.  12  a  15).  Nid 
oes  yn  y  gair  ei  hunan  un  awgrym  o’r  cyngor  bore,  nac 
0  athrawiaeth  y  Drindod,  nac  o  unrhyw  ymgynghori 
rhwng  gwahanol  bersonau,  ac  nis  awgryma’r  cysylltiadau 
yn  y  fan  hon  ychwaith  ddim  o’r  fath. 


AT  YR  HEBREAID 


135 


Pennod  618] 

18  Fel  trwy  ddau  beth  dianwadal,  yn  y  rhai  yr  oedd  yn  am- 
mhosibl  i  Ddnw  fod  yn  gelwyddog,  y  gallem  ni  gael  cysur  cryf,  y 
rhai  a  ffoisom  i  gymmcryd  gafael  yn  y  gobaith  a  osodwyd  o’n 
blaen  : 


A  gyfyyngodd  trwy  Iw  :  gwell  nag  ymyl  y  ddalen  “a’i 
sicrhaodd  ”  ac  na’r  C.S.D  “ interposed.”  Mewn  llw  rhwng 
dau  ddyn  gelwir  trydydd  un  mwy  i  fewm  i  sicrhau  y  llw, 
ac  felly  i  gyfryngu’r  gwirionedd  i’r  ddau,  i  fod  yn  wr 
canol  a  diduedd  a  gosbai’r  tyngwr  pe  ar  gam,  ac  a’i 
hategai  pan  yn  gywir.  Rhwng  Duw  a  dyn  ni  ellid  cael 
trydydd  un  mwy  nâ’r  ddau,  am  hynny  tyngodd  Duw  yn 
ei  enw’i  hunan ;  gwystiodd  ei  fodolaeth  ei  hunan  ar 
gywirdeb  ei  air.  I’r  awdwr  yr  oedd  gwahaniaeth  clir 
rhwng  Duw  yn  llefaru  mewn  addewid,  a  Duw  yn  ei 
hanfod  dragwyddol,  yr  hwn  oedd  ateg  y  llw  (gwel  Ad- 
nodiad  A),  ac  íelly  ymostyngai  Duw  yn  îs  at  ddyn,  a 
datguddiai  ei  hun  yn  llawnach  iddo,  yn  y  llw  nag  yn  yr 
addewid. 

18.  Dau  beth  dianuadol  neu  anghyfnewidiol :  sef  yr 
addewid  a’r  llw.  Nid  am  fod  un  ansicrwydd  yn  yr 
addewid  ei  hunan  yr  ychwanegodd  Duw  ei  lw,  ond  i 
gwrdd  a  gwendid  ffydd  dynion,  a  rhoddi  iddynt  sail  sicr- 
wydd  ychwanegol.  Nis  gellir  deall  y  cyngor  fel  un  o’r 
ddau  yn  y  fan  hon,  oblegyd  rhaid  i’r  cyngor  ddod  yn 
addewid  cyn  y  gall  dyn  gael  un  wybodaeth  na  chysur  o 
hono. 

Cysur,  dyddanwch,  anogaeth  :  cyfieithir  yr  un  gair 
yn  gynghor  yn  125  a  1322  a’r  ferf  gyfatebol  yn  312  cynghor- 
wch  :  gwel  nodiad  yno.  Gan  fod  sicrwydd  deublyg  Duw 
y  tu  ol  i’w  addewid,  y  mae’r  anogaeth  rymusaf  i  ninnau 
geisio  ei  hetifeddu. 

Y  rhai  a  ffoisom ,  S>c. :  Gellid  cyfieithu  fel  y  galíem  ni 
y  rhai  a  ffoisom  gael  anogaeth  gref  i  ddal  gafael  (neu  i 
lynu)  yn  y  gobaith  a  osodwyd  o’n  blaen ;  o  blaid  y  cyfieith- 
iad  hwn,  y  mae  ei  fod  yn  dweyd  i  ba  beth  y  mae’r  anog- 
aeth,  tra  y  gedy’r  llall  ef  yn  agored  ;  ei  fod  yn  cadw  i 
obaith  ei  ystyr  arferol  0  deimlad  mewnol  yn  yr  enaid  tra 


AT  YR  HEBREAID 


[Pennod  619 


136 

19  Yr  hwn  sydd  gennym  ni  megis  angor  yr  enaid,  yn  ddiogel 
ac  yn  sicr,  ac  yn  myned  i  mewn  hyd  at  yr  hyn  sydd  o’r  tu  fewn  i'r 
llèn. 


y  tybia’r  Cyf.  Cym.  wrtho  “wrthrych  gobaith a’i  fod 
yn  rhoddi’r  un  ystyr  i  ddal  gafael  a g  sydd  yn  414  (glynwn) : 
ond  o’r  tu  arall,  gedy’r  cyfieithad  olaf  y  frawddegjy  rhai 
a  ffoisom  megis  i  hongian  yn  yr  awyr,  heb  ddweyd  ffoi  i 
beth,  ac  y  mae’r  frawddeg  a  osodwydo'n  blaen  yn  awgrymu 
mai  gobaith  fel  gwrthrych  yn  hytrach  nag  fel  ystâd  y 
meddwl  a  ddylid  ddeall.  Gweil  ar  y  cyfan  yw  cadw  at  y 
Cyf.  Cym.,  gan  ddeall  mai  anogaeth  gref  sydd  i  ddal  y 
gobaith  wedi  cymeryd  gafael  arno,  ac  felly  i’w  wneud  yn 
rhan  fewnol  ohonom. 

Y  rhai  a  ffoisom  fel  y  troseddwr  i  ddinas  noddfa,  rhag 
y  perygl  oedd  mewn  anghrediniaeth  (312  41’11  617),  at 
obaith  yr  efengyl  oedd  o’n  blaen  fel  porth  agored  yn 
arwain  i  ddiogelwch. 

19.  Yr  hwn ,  sef  y  gobaith. 

Angor  yr  enaid  :  Defnyddiai  beirdd  Groeg  yr  angor 
yn  aml  fel  ffigyr  am  obaith,  am  mai  dyna  unig  ddiogel- 
wch  y  morwr  mewn  ystorm,  yn  yr  hen  amser  pan  gadwai 
yn  agos  at  y  tir. 

Yma,  wedi  cymeryd  gafael  ar  obaith  a’i  wneud  yn 
rhan  o’r  enaid,  daw  yn  gysylltiad  cadarn  rhwng  dyn  a’r 
anweledig  i’w  gadw  yng  nglyn  wrtho,  fel  na  ellir  ei  siglo 
na’u  suddo  gan  ystormydd  y  byd  hwn. 

Yn  ddiogel ,  fel  na  ollyngo  ei  afael,  ac  yn  sicr  neu 
gadarn,  fel  na  thyrr,  ac  yn  myned  i  fewn  i  afaelu  yng 
nghraig  y  sylwedd  tragwyddol,  ac  nid  yn  nhywod  y  byd 
hwn.  Ond  amheua  esbonwyr  a  ddylid  cysylltu’r  geiriau 
hyn,  ac  yn  arbennig  yr  olaf,  â’r  angor,  ond  yn  unig  â 
gobaith ,  oblegyd  syniad  braidd  yn  ddieithr  yw  bwrw  angor 
i’r  nefoedd,  “tu  fewn  i’r  llèn.”  Diau  fod  yr  awdwr  yn 
graddol  golli  golwg  ar  y  ffigyr,  ac  mai  gobaith  oedd 
bennaf  yn  ei  feddwl  ynglyn  â’r  gair  olaf ;  y  mae  terfyn  i 
gymhwyster  pob  ffigyr  (gwel  ar  adn.  7  a  8  cf.  21). 


Pennod  620] 


ÂT  ŸR  HEBREAID 


137 


20  I’r  man  yr  aeth  y  rhag-flaenor  drosom  ni,  sef  Iesu,  yr  hwn  a 
wnaethpwyd  yn  Arch-offeiriad  yn  dragywydd  yn  ol  urdd  Mel- 
chisedec. 


Llen :  Defnyddir  y  gair  Groeg  yn  yr  LXX  am  bob 
un  o  ddwy  lèn  y  tabernacl,  ond  yn  y  TN  yn  fwy  cywir 
yn  unig  am  y  llèn  rhwng  y  cysegr  a’r  cysegr  sancteidd- 
iolaf  (io20  Mt.  2751).  Sylwer  ar  y  ddau  fyd  eto.  Trwy 
obaith  caiff  dyn  afael  ar  y  sylwedd  tragwyddol  yn  y  byd 
a  ddaw,  lle  y  mae  ei  etifeddiaeth  berffaith,  er  ei  fod  yn 
byw  yn  y  byd  hwn,  a  llèn  yn  cuddio’r  byd  tragwyddol 
oddiwrtho. 

Symuda’r  awdwr  o  un  fffgyr  i’r  llali :  cafwyd  gobaith 
yn  gyntaf  fel  noddfa  i  ffoi  iddi,  ac  yna  fel  angor  yn  cydio 
dyn  wrth  y  byd  tragwyddol,  ond  wrth  son  am  y  tufewn 
i'r  llèn ,  y  mae  yn  paratoi’r  ffordd  at  ffigyr  yr  Archoffeiriad. 

20.  Dau  beth  sydd  yn  gwneud  y  tufewn  i'v  llèn  yn 
angorfa  gobaith  dyn  yw  (1)  fod  Iesu  wedi  myned  yno  o’i 
flaen  yn  rhagflaeno /  iddo,  ac  felly  yn  wystl  y  caiff  yntau 
gyrraedd,  ac  (2)  ei  fod  yno  yn  gweini  ei  swydd  arch-offeir- 
iadol  dros  ddynion  ;  a’r  olaf  yw  sail  y  blaenaf.  Am  fod 
Iesu  yn  cynrychioli  dynion  ger  bron  Duw,  ac  yn  gwneud 
cymod  drostynt,  y  mae  iddynt  etifeddiaeth  yno,  a  chant 
fyned  i  fewn  iddi. 

Rhagflaenor :  Defnyddid  y  gair  am  y  milwr  a  ai  o  flaen 
y  fyddin  i  edrych  ansawdd  y  wlad.  Dyma  wahaniaeth 
rhwng  Iesu  a’r  offeiriaid  Iddewig  :  ni  chai  neb  fyned 
ar  eu  hol  hwynt  i’r  cysegr.  Ceir  yr  un  syniad  mewn  gair 
a  ffigyr  wahanol  yn  210  cf.  Ioan  1416. 

Iesu :  Yr  enw  dynol,  i  bwysleisio  ei  berthynas  â 
dynion  a’i  gymhwyster  i’w  cynrychioli. 

Yr  hwn  a  wnaethpwyd  :  wedi  dyfod,  neu  gan  ddyfod  : 
cynhwysai  mynediad  yr  Iesu  i  fewn  ei  farwolaeth  a’i 
esgyniad,  ond  nid  yw  yn  eglur  a  oedd  ei  apwyntiad  i’w 
swydd  offeiriadol  yn  cyd-redeg  â’i  fynediad  i  fewn,  neu 
ynte  yn  dod  ar  y  diwedd  gyda’i  fod  wedi  esgyn. 


138 


AT  YR  HEBREAID  [Adnodiad  F 


Yn  dragwyddol :  gosoder  y  geiriau  ar  ddiwedd  yr  adn. 
fel  yn  y  Groeg,  oblegyd  dyma  brif  ansoddair  y  bennod 
nesaf  17,21,24,25, 28^  dyma’r  awdwr,  wedi  ymdrin  ag 
esgeulustra  a  pherygl  yr  “Hebreaid,”  wedi  eu  rhybuddio 
a’u  hannog  a’u  calonogi,  wedi  dal  ger  eu  bron  addewid  a 
gobaith  eu  hetifeddiaeth,  yn  dychwelyd  am  y  tro  oîaf 
at  brif  bwnc  ei  lith,  yr  hyn  hefyd  yw  sail  pob  anogaeth  a 
gobaith,  sef  archoffeiriadaeth  Crist. 

ADNODIAD  F. 

ATHRAWIAETH  SYRTHIAD  ODDIWRTH  RAS. 

Nis  gellir  osgoi  gofyn  a  yw  yr  athrawiaeth  hon  yn 
wir.  Ac  os  nad  yw,  beth  am  ddwyfol  ysprydoliaeth  yr 
awdwr  ?  Ar  y  pwynt  olaf  digon  yw  dweyd  fod  Duw  yn 
ysprydoli  dynion  heb  eu  gwneud  yn  holl-wybodol,  a’i  fod 
yn  datguddio  ei  hunan  i’r  byd  trwy  gyfryngau  amher- 
ffaith,  trwy  iaith  a  syniadau  yn  perthyn  i  berson  ac  oes  a 
gwlad  arbennig.  Os  oedd  proíiad  a  thueddiad  meddwl 
yr  awdwr  hwn  wedi  cuddio  o’i  ol  wg  derfynau  eithaf  grâs 
Duw,  nid  yw  ei  ddysgeidiaeth  am  berson  Crist  a’i  waith, 
lle  yr  oedd  ei  brofìad  a’i  amgyffrediad  yn  glir,  yn  llai  ei 
gwerth  am  hynny.  Ond  yr  oedd  gan  yr  awdwr  hefyd 
lawer  o  resymau  da  dros  goleddu’r  athrawiaeth  a  ddysga 
yn  yr  adnodau  dan  sylw.  i.  Dan  yr  hen  oruchwyliaeth 
yr  oedd  dosbarth  o  bechodau  nad  oedd  un  drefn  i  gael 
maddeuant  am  danynt.  “  Ond  y  dyn  a  wnel  bechod 

mewn  rhyfyg . cablu  yr  Arglwydd  y  mae  : 

torrer  ymaith  y  dyn  hwnnw  o  fysg  ei  bobl”  (Num.  1530 
cf.  Lef.  2411’16  Ex.  211217  1  Bren.  2110’13).  ii.  Dysgai’r 
Moesegwyr  Groegaidd  mai  gwybodaeth  oedd  rhinwedd, 
nas  gallai  dyn  anwybodus  fyw’n  rhinweddol,  na’r 
gwybodus  beidio  byw’n  rhinweddol,  ond  y  mae’r  sawl 
sy’n  gwrthod  gwybodaeth  wedi  ei  chael  yn  gosod  ei 
hunan  y  tuallan  i  derfynau  trefn  foesoi  y  Groegiaid. 
iii.  Dysgodd  Iesu  Grist  fod  un  math  o  bechod  nad  oes 
faddeuant  am  dano  :  “  Eithr  yr  hwn  a  gablo  yn  erbyn  yr 
Yspryd  Glân,  ni  chaiff  faddeuant  yn  dragywydd  ”  (Marc 
329  Mt.  1231  Luc  1210).  iv.  Sonia  Ioan  am  bechod 
farwolaeth  nad  oedd  o  un  diben  gweddio  am  waredigaeth 


Adnodiad  F J 


AT  YR  HEBREAID 


J39 


oddiwrtho  (i  Ioan  516).  v.  At  hyn  oll,  diau  y  dylid 
ystyried  mai  rhoddi  fírwyth  ei  sylw  ei  hunan  y  mae’r 
awdwr.  Gwelsai  ddynion  wedi  dod  i  fewn  i’r  eglwys  yng 
ngwres  diwygiadau,  ac  yna  wedi  myned  aüan  gan 
wrthod  a  gwawdio  Crist,  ond  ni  welodd  yr  un  o  honynt 
yn  dod  yn  oi  drachefn,  Fealiai  fod  ei  brofiad  yn  rhy 
gyfyng  i’w  wneud  yn  ddeddf  gyffredinol,  ond  nid  an- 
aturioi  iddo  ef  oedd  tynnu’r  casgliad  a  wnaeth,  os  oedd 
ei  feddwl  o  dan  ddylanwad  y  syniadau  uchod  yn  barod. 
Tuedda  ymchwiliadau  meddylegwyr  crefyddol  diweddar 
ategu  ei  gasgliad.  Dywed  Starbuch  fod  y  rhan  fw'yaf  o 
ddeffroadau  crefyddol  o  bob  math  yn  digwydd  rhwng  deg 
ac  unarhugain  oed  (The  Psychology  of  Relìgion,  pp.  205,  28). 
Nid  yw  hyn  yn  cau  alian  adnewyddiad  y  gwrthgiliwr, 
ond  gesyd  derfynau  lled  gyfyng  ar  ei  gyfleusterau. 

Eto  o’r  tu  arall  y  mae  rhediad  cyffredin  dysgeidiaeth 
Crist  a  Paui  yn  dangos  fod  trugaredd  Duw  yn  estyn  at 
bob  dyn  ymhob  cyflwr,  ac  fod  adferiad  a  maddeuant  yn 
bosibl  i  bawb  (Mt.  913  2819  Luc  15  1910  Ioan  316  687  Rhuf.  58-20 
1  Tìm.  i15).  Am  hynny  dywed  Luther  yngroew  foddysgeid- 
iaeth  He  ar  edifeirwch  yn  gyfeiliornus.  Awgryma  T.  C. 
Edwards  yr  un  peth  yn  fwy  cynrfll :  “  Nid  ymddengys  i  mi 
ei  bod  yn  angenrheidiol  i  ni  ystyried  fod  athrawiaethau’r 
efengyl  yr  un  mor  eglur  i  bob  un  o  ysgrifenwyr  y 
Testament  Newydd  ”  (t.  66).  Ac  y  mae  yn  dra  eglur 
na  wnaeth  diwinyddiaeth  Gristionogol  am  lawer  canrif 
archwilio  holl  faes  diwinyddiaeth  yn  ei  berthynas  â 
phrofiad  ac  ewyllys  dyn,  a’u  cysylltiad  â  therfynau  cariad 
Duw,  ac  iawn  Crist.  Gormod  gorchwyl  eto  yw  pender- 
fynnu  pa  un  a  all  dyn  byth  fyned  i  gyflwr  o  anghrediniaeth 
nad  oes  moddion  grâs  a  fedr  ei  adfer  yn  y  byd  hwn,  ond 
tystia  profiad  a  gwyddoniaeth  fod  y  perygl  o  hynny  yn 
fawr  iawn.  O’r  tu  arall  ni  fynnem  ddweyd  mor  bendant 
a  He  nas  gall  dyn  a  ddychwelodd  yn  y  diwygiad,  ac  a 
syrthiodd  drachefn  i  gablu  Crist,  eto  gael  ei  adfer  trwy 
anfeidrol  drugaredd  Duw  yng  Nghrist.  Pwy  fedr 
dynnu’r  llinell  rhwng  y  llithriadau  y  mae  maddeuant 
am  danynt  a’r  gwrthgiliad  sydd  o  bosibl  yn  anobeithiol  ? 
Pwy  fedr  ddweyd  ble  mae  gwadiad  Pedr  yn  gorffen  a 
bradwriaeth  Judas  yn  dechreu  ? 


í4ö  AT  ŸR  HËBREAÌD  [Pennod  7 

v.  Yr  offeiriad  yn  ol  urdd  Melchisedec  (pen.  7). 

(a)  Hanes  Melchisedec.  Mewn  dau  fan  yn  yr  HD  y 
sonir  am  Melchisedec,  sef  yn  Gen.  1418-20  a  Salm  no4; 
ni  cheir  un  cyfeiriad  ato  yn  yr  Apocrypha,  ac  ni  sonir  am 
dano  yn  y  TN  ond  yn  He.  Yn  Gen.  14,  cofnodir  i 
Abram  ymlid  ar  ol  Chedorlaomer  a’r  rhai  ddaeth  gydag  ef 
i  anrheithio  Sodom,  a’u  gorchfygu,  a  dwyn  yn  ol  Lot  a’r 
anrhaith  ;  ar  ei  ddychweliad  aeth  brenin  Sodom  allan  i’w 
groesawu  i  ddyffryn  Safeh,  ac  ar  yr  un  pryd  “  Melchisedec 
hefyd,  brenin  Salem,  a  ddug  allan  fara  a  gwin,  ac  efe 
oedd  offeiriad  i  Dduw  goruchaf :  ac  a’i  bendithiodd  ef,  ac 
a  ddywedodd,  Bendigedig  fyddo  Abram  gan  Dduw 
goruchaf,  meddiannydd  nefoedd  a  daear  :  a  bendigedig 
fyddo  Duw  goruchaf,  yr  hwn  a  roddes  dy  elynion  yn  dy 
law.  Ac  efe  a  roddes  iddo  ddegwm  o’r  cwbl.”  Ni 
pherthyn  i  esboniadaeth  He  i  ymholi  pa  mor  bell  y  mae’r 
adroddiad  uchod  i’w  gymeryd  fel  hanes  cywir  (gwel  ar 
hynny  esboniadau  Driver  a  Skinner  ar  Gen,),  oblegyd 
defnyddia’r  awdwr  yr  adnodau  fel  y  maent,  a  rhaid  i’w 
esbonwyr  wneud  yr  un  peth.  Yr  oll  a  ddywedir  ynte  am 
Melchisedec  yn  yr  HD,  neu  yn  unlle  arall,  mewn  ffordd 
o  hanes  yw  (1)  ei  fod  yn  frenin  Salem,  (2)  ei  fod  yn  offeir- 
iad  Duw  goruchaf,  (3)  iddo  ddwyn  bara  a  gwin  i  ym- 
geleddu  Abram,  (4)  iddo  fendithio  Abram  yn  enw  Duw 
goruchaf,  (5)  iddo  fendithio  Duw  goruchaf  am  fuddugol- 
iaeth  Abram,  ac  (6)  i  Abram  roddi  degwm  iddo  o’r 
anrhaith,  gan  ddychwelyd  y  gweddili  i  frenin  Sodom. 
Ni  ddengys  hyn  oll  fod  dim  yn  eithriadol  ym  Melchisedec 
rhagor  rhyw  dywysog  Canaaneaidd  arali.  Yr  unig 
wahaniaeth  rhyngddo  ag  Abram  oedd  fod  ei  lwyth  ef  yn 
sefydlog  mewn  un  rhan  o’r  wlad,  tra  yr  oedd  Abram  a’i 
lwyth  yn  crwydro  fel  Arabiaid.  Yr  oedd  yn  arferiad 
gyffredin  yn  y  cyfnod  hwnnw  fod  y  tad  yn  y  teulu  a’r 
tywysog  yn  y  llwyth  yn  cyflawni  gwaith  offeiriad.  (Gen. 
2213  31 54  461  Barn  626).  Yn  1  Sam.  13914  a  i434-35, 
gwelir  y  cyfnewidiad  yn  dod  i  fewn,  a’r  urdd  offeiriadol- 
frenhinol  yn  cael  ei  gwahaniaethu  oddiwrth  y  frenhin- 
iaeth  newydd,  ac  yn  ymdrechu’n  llwyddiannus  i  gadw’r 
hawl  i  aberthu  iddi  ei  hunan.  Nid  oedd  ychwaith  ddim 
yn  eithriadol  fod  Melchisedec  yn  addoli  Duw  goruchaf 


Pennod  7]  AT  YR  HEBRËAID  î 4 î 

(El  Elyon),  oblegyd  yr  oedd  yr  enw  El  am  Dduw  yn 
gyffredin  i’r  llwythau  Canaaneaidd,  ac  fel  rheol  un  Duw 
a  addolai  pob  llwyth,  ac  yn  naturiol  credent  mai  hwnnw 
oedd  y  Duw  goruchaf,  er  y  cydnabyddent  fodolaeth 
duwiau’r  llwythau  eraill. 

Yn  Salm  no4,  ni  ychwanegir  dim  athanes  Melchise- 
dec,  ond  rhydd  y  Salmydd  esboniad  newydd  arno. 
Cyferchir  rhyw  frenin  Iddewig,  oedd  hefyd  yn  offeiriad 
(gwel  ar  i13  a  56) : 

Tyngodd  yr  Arglwydd,  ac  nid  edifarha, 

Ti  wyt  offeiriad  yn  dragywyddol, 

Yn  ol  urdd  Melchisedec. 

Diau  y  teimlai’r  Iddewon  ceidwadol  wrthwynebiad  i’r 
un  person  fod  yn  frenin  ac  offeiriad,  a  dwg  y  Salmydd 
enw  Melchisedec  i  fewn  i  amddiffyn  y  cyfnewidiad.  Pa 
un  a  oedd  rhyw  draddodiad  neu  athrawiaeth  wedi  codi 
cyn  hyn  ymhlith  yr  Iddewon,  yn  priodoli  i  Melchisedec 
ryw  urdd  offeiriadol  arbennig,  nis  gellir  cael  sicrwydd  ; 
ond  mwy  tebygol  yw  mai  eiddo’r  Salmydd  hwn  yw’r 
syniad  ;  oblegyd  ni  cheir  cyfeiriad  arall  at  Melchisedec 
mewn  llenyddiaeth  Iddewig  hyd  nes  y  deuir  at  Philo. 
Ac  nid  oes  un  arwydd  yn  Philo  ei  fod  yn  tynnu  ar  un 
traddodiad  heblaw  yr  hyn  a  geir  yn  Gen.  14.  Byrr  iawn 
yw  ei  ymdriniaeth  ag  ef,  ac  ychydig  ystyr  a  welodd 
ynddo  mewn  cymhariaeth  â’r  hyn  a  wnaeth  o  rai  enwau 
eraill  o’r  HD,  megis  Cain  ac  Abel.  Gwel  ynddo,  fel  y 
gwelai  ymhawb  eraill,  y  Gair  neu’r  Rheswm,  “oblegyd 
offeiriad  yw  Rheswm  a  chanddo’r  Hunan-fodol  yn  eti- 
feddiaeth  iddo,  ac  yn  cartrefu  meddyliau  aruchel,  dyrch- 
afedig  ae  ardderchog  am  dano,  oblegyd  offeiriad  y  Duw 
goruchaf  yw  efe.”  Gall  fod  yr  ychydig  eiriau  hyn 
yn  Philo  wedi  awgrymu  i  awdwr  He  gymhwyster 
Melchisedec  i  gasglu  ei  athrawiaeth  o’i  gylch,  ond  y 
mae’r  athrawiaeth  ei  hunan  yn  anibynnol  ar  Philo  ac  ar 
bawb  eraill  cyn  belled  ag  y  gwyddis,  ac  yn  gynnyrch 
meddwl  yr  awdwr  ar  sail  yr  ychydig  gyfeiriadau  yn 
Gen.  14  a  Salm  110. 

(b)  Ffurfiad  athrawiaeth yr  epistol,  Cychwyna’r  awdwr 
gydag  athrawiaeth  arbennig  am  offeiriadaeth  Crist  yn  ei 
feddwl,  a’r  ddau  bwynt  a  fynn  ddwyn  allan  gyntaf  yw 


Í42  AT  YR  HEBREAID  [Pennod  7 

(1)  ei  bod  yn  un  dragwyddol,  ac  (2)  ei  bod  yn  rhagori  ar 
yr  offeiriadaeth  Iddewig  ac  yn  cymeryd  ei  lle.  Er  profì’r 
pwyntiau  hyn,  aiff  yn  ol  ei  arfer  at  yr  HD.  Ac  fel  yr 
aethai  Paul  i  brofì  rhagoriaeth  y  cyfamod  Cristionogol  ar 
yr  un  Iddewig  trwy  ei  ddeilliaw  o  Abraham,  am  fod 
hwnnw  o  flaen  Moses  (Gal.  317),  felly  ceisia’r  awdwr 
sail  i  offeiriadaeth  Crist  y  tu  ol  i’r  offeiriadaeth  Iddewig, 
ond  ei  bod  hefyd  wedi  ei  chadarnhau  ar  ol  sefydliad  yr 
offeiriadaeth  Iddewig  (Salm  no4  He  728).  Trwy  ei 
esboniadaeth  alegoraidd  gv/isga’r  hanes  â  holl  hanfodion 
yr  athrawiaeth  a  fynnai  ei  dysgu  ar  ei  bwys.  Yngyntaf, 
rhydd  ystyr  newydd  i’r  hyn  a  ddywed  yr  hanes  ;  gwna 
offeiradaeth  syml  yr  hen  bennaeth  Canaaneaidd  yn  urdd 
arbennig  oedd  yn  ei  osod  uwchlaw  Abraham.  Ac  yn  ail, 
darllena  ei  brif  bwynt  i  fewn  i  ddistawrwydd  yr  hanes  yn 
Gen.  Arferai  Philo  yn  yr  un  modd  yn  ei  esboniadaeth 
alegoraidd  roddi  ystyr  arbennig  i  ddistawrwydd  yr  HD. 
Felly  yma,  gan  na  ddywed  Gen.  ddim  am  achau  na 
dechreu  na  diwedd  Melchisedec,  gesyd  He  megis  yn  y 
gwagle  ei  fod  “  heb  dad,  heb  fam,  heb  linach,  heb  fod 
iddo  na  dechreu  dyddiau  na  diwedd  einioes.”  Wrth 
reswm  ni  olygai  Gen.  14  ddim  o’r  fath  am  Melchisedec, 
mwy  nag  am  y  brenhinoedd  eraill  y  sonir  am  danynt  heb 
roddi  eu  llinach.  Dygwyd  y  naill  a’r  llall  i  fewn  yn  unig 
cyn  belled  ag  yr  oedd  a  fynent  ag  Abraham.  Ac  nid  yw 
yn  debyg  o  gwbl  y  golygai  He  ychwaith  ddweyd  fod 
Melchisedec  yn  llythyrennol  heb  rieni  nac  achau,  heb 
ddechreu  na  diwedd,  ond  yn  unig  fod  yr  hanes  yn  Gen. 
yn  peri  iddo  ymddangos  felly,  ac  am  hynny  yn  ei  wneud 
yn  ddarlun  neu  gysgod  cymwys  o’r  offeiriad  tragwyddol. 
(Gwei  Adnodiad  C). 

(c)  Y  Tebygrwydd  rhwng  Melchisedec  a  Clmst.  Y 
pwyntiau  o  debygrwydd  a  ddanghosir  ydynt  :  (1)  fod 

Melchisedec  a  Christ  bob  un  yn  frenin  ac  offeiriad ;  (2) 
na  dderbyniodd  yr  un  o  honynt  ei  offeiriadaeth  trwy 
olyniaeth  achyddol ;  (3)  nad  oedd  y  naill  na’r  llall  o  Iwyth 
Lefi  ;  (4)  fod  y  ddau  yn  rhagori  ar  Abraham,  ac  felly  ar 
ei  ddisgynyddion,  yr  offeiriaid  Iddewig  ;  (5)  fod  pob  un 
o’r  ddau  heb  ddechreu  na  diwedd,  “yn  offeiriad  yn 
dragywydd.” 


Pennod  71]  AT  YR  HEBREAID  143 

VII  1  Canys  y  Melchisedec  hwn,  brenhin  Salem,  offeiriad  y 


(d)  Hanes  diweddarach  yr  athrawiaeth.  Cynhyrchodd 
dysgeidiaeth  He  am  Melchisedec  lawer  o  ddamcaniaethau 
ám  dano  wedi  hynny  mewn  cylchoedd  Iddewig  a  Christ- 
ionogol.  (1)  Feallai  mai  i  droi  yn  ol  ddysgeidiaeth  He 
fod  Melchisedec  heb  ddechreuad  nac  achau  y  dysgai’r 
ysgrifeniadau  Iddewig  a  elwir  y  Targumiau  mai  yr  un 
oedd  Melchisedec  a  Sem  fab  Noah,  a  dywed  Jerome  ac 
Epiphanius  fod  y  syniad  hwn  yn  gyffredin  ym  mhlith  yr 
Iadewon  yn  eu  dyddiau  hwy.  Syniad  Iddewig  arall  oedd 
mai  ymddangosiad  neilltuol  o’r  Messiah  oedd  efe.  (2) 
Yn  yr  eglwys  Gristionogol,  dysgai  Origen,  yn  ol  tystiol- 
aeth  Jerome,  mai  angel  ydoedd,  tra  y  daliai  eraill,  yn  ol 
Epiphanius,  mai  Mab  Duw  mewn  ffurf  ddynol  oedd  efe. 
Yr  Yspryd  Glân  oedd  ef  meddai  Hieracas.  Dysgai  un 
Theodotus  o  Rufain,  yr  hwn  hefyd  a  wadai  ddwyfoldeb 
Crist,  fod  Melchisedec  yn  Allu  nefol  uwch  na  Christ,  ac 
yn  cyflawni  swydd  offeiriad  ac  eiriolwr  ar  ran  yr  angylion, 
fel  y  gwnai  Crist  dros  ddynion.  Yn  y  bedwaredd  ganrif, 
cododd  sect  a  elwid  y  Melchisedeciaid,  y  rhai  a  ddysgent 
athrawiaeth  gyffelyb,  sef  fod  Melchisedec  yn  Allu  neu 
Rinwedd  neu  Ddylanwad  wedi  dod  allan  o  D  luw,  ac  yn 
uwch  na  Chnst.  Gweiir  oddiwrth  y  tybiau  hyn  mor 
hawdd  y  cyfyd  syniadau  gwylltion  a  gẅrthun,  unwaith  y 
gadewir  tir  caied  ffaith  a  hanes. 

(1)  Nodweddion  Melchisedec.  71'8 

VII.  1.  Canys  :  Eglura’r  hyn  sy’n  dilyn  y  frawddeg 
olaf  yn  620.  Sylwer  mai  brawddegau  dibynnol  yw  yr  oll 
o  brenin  Salem  ....  hyd  Fab  Duw  yn  adn.  3,  ac  mai’r  brif 
frawddeg  yw  Canys  y  M.  hwn  ....  sydd  yn  aros  yn  offeiriad 
yn  dragywydd. 

Salem  :  Yr  oedd  amryw  leoedd  yn  dwyn  yr  enw  hwn 
ym  Mhalestina,  ac  nis  gellir  penderfynnu  pa  un  o  honynt 
a  olygír.  Dywed  rhai  mai’r  Salim  a  nodir  yn  Ioan  323 
ydyw.  Arferid  tybied  nas  gallai  olygu  Jerusaiem,  am 
mai  Jebus  oedd  hen  enw’r  ddinas  (Josh.  1828  Barn.  1910); 
ond  dengys  hen  lythyrau  ar  briddfeini  a  ddarganfyddwyd 


144  AT  YR  HEBREAID  [Pennod  f 

Duw  Goruchaf,  yr  hwn  a  gyfarfu  âg  Abraham  wrth  ddychwelyd  o 
ladd  y  brenhinoedd,  ac  a’i  bendithiodd  ef ; 


yn  Tel  el-Amarna  yn  yr  Aiíft  fod  yr  enw  Jerusalem,  neu 
un  cyffelyb  iddo  ( Uru-Salim ),  mewn  arferiad  o  leiaf  mor 
fore  a  1400  CC.  Gelwir  hi  yn  Salem  hefyd  yn  Salm  76^; 
ond  nid  yw  o  fawr  pwys  i  benderfynnu’r  pwynt,  oblegyd 
ystyr  y  gair,  sef  heddwch  neu  heddychol  sydd  ym  meddwl 
yr  awdwr. 

Duw  gomchaf :  Ceir  y  frawddeg  Hebraeg  hefyd  yn 
Num.  2416  Dt.  328,  ac  mewn  amryw  Saìmau,  a’r  Groeg 
ym  Marc  57  Luc  828  Act.  1617.  Dynoda  fawredd  Duw 
ynddo’i  hunan  heb  un  cyfeiriad  at  dduwiau  eraill  llai. 
Undduwiaeth  ymarferol  oedd  crefydd  y  llwythau  Canaan- 
eaidd.  Addolent  un  Duw,  megis  Jehofah,  Chemosh, 
Moloch  neu  Baal,  ond  heb  wadu  bo  lolaeth  duwiau  eraill. 
Arferai  amryw  lwythau’r  frawddeg  hon  am  ei  duw  hwy, 
ond  gellir  casglu  oddiwrth  Gen.  1422  nad  oedd  yr  hanesydd 
yno  yn  gwahaniaethu  rhwng  Duw  goruchaf  Melchisedec 
a’r  Arglwydd,  sef  Jehofah  Duw  Israel.  Ac  wrth  reswm 
nid  yw  He  yn  gwahaniaethu  rhyngddynt,  gan  na  chyd- 
nabyddai  efe  fodolaeth  ond  un  Duw,  a  hwnnw  yr  un  â 
Jehofah. 

Wrth  ddychwelyd :  yn  dychwelyd. 

0  ladd  :  0  daro  neu  orchfygu. 

A'i  bendithiodd  ef :  Bendithio  dyn  yw  dymuno  neu 
fynegi  ewyllys  da  Duw  tuag  ato  (Gen.  272829  Num. 
62426j  ;  bendithio  Duw  yw  cydnabod  a  mynegi’r  daioni 
sydd  ynddo  (Gen.  1420).  Gafael  gref  ar  feddwì  dynion 
ym  mhob  oes  a  gwlad  sydd  gan  yr  ofergoeìiaeth  y  gall 
dosbarthiadau  arbennig  o  ddynion,  megis  proffwydi, 
offeiriaid  a  swynwyr,  orchymyn  ac  achosi  bendith  neu 
felldith  Duw  ar  ddynion.  Ond  gwrthodir  y  syniad  hwn 
yn  y  Beibl  (Num.  226,38). 

2.  Cyfrannodd  Abraham  ddegwm.  Yr  oeddyn  arferiad 
gyffsedin  ymhlith  y  rhan  fwyaf  o  genhedloedd  yr  hen  fyd 
i  dalu  degwm  o  gynnyrch  y  tir,  ac  o  ffynhonellau  eraill, 
i  dduw’r  wlad;  a  chan  yr  ystyrrid  y  duw  hefyd  yn  frenin 


Pennod  ff] 


AT  YR  HEBREAID 


145 

2  I’r  hwn  hefyd  y  cyfrannodd  Abraham  ddegwm  o  bob  peth  :  yr 
hwn  yn  gyntaf,  o’i  gyfieithu,  yw  Brenhin  cyfiawnder  ac  wedi 
hynny  hefyd,  Brenhin  Salem,  yr  hyn  yw  Brenhin  heddwch  ; 


y  wlad,  yr  oedd  y  degwm  ya  dreth  wladol  yn  ogystal  a 
chrefyddol ;  yn  aml  telid  y  dreth  i  drysorfa’r  brenin,  neu 
byddai  teml  y  duw  a  thrysorfa’r  wladwriaeth  yn  un,  a 
chynhelid  y  gwasanaeth  crefyddol  allan  o  drysorfa'r 
brenin.  Lle’r  oedd  y  brenin  a’r  oíìfeiriad  yr  un,  fel  yr 
oedd  Melchisedec,  yr  oedd  y  dreth  wladol  a  chrefyddol  o 
angenrheidrwydd  yn  un  hefyd.  Ni  sonir  am  ddegwm  yn 
llenyddiaeth  hynaf  Israel,  ac  ymddengys  mai  ar  ol  dydd- 
iau  Solomon  y  daeth  yr  arferiad  yn  gyffredin,  ac  mai  ei 
mabwystadu  a  wnaed  oddiwrth  y  llwythau  Canaanaidd 
eraill,  oblegyd  gofynnai  gyfnod  o  drigiannu  mewn  gwlad 
amaethyddol  i  wneud  yr  arferiad  yn  bosibl  ac  angen- 
rheidiol.  (Gwel  Robertson  Smith  :  Religion  of  tìie  Semites 
a  Rouse  ;  Greek  Votive  Offerings).  Dysgai’r  offeiriaid  fod 
yr  ai  feriad  wedi  deilliaw  oddiwrth  Moses.  (Lef.  272082 
Num.  i8202J).  Gan  fod  Melchisedec  yn  frenin-offeiriad, 
gallasai  degwm  Abraham  fod  yn  dreth  neu  doll  a  godai’r 
brenin  arno  am  fynd  trwy  ei  wlad,  neu  am  ryw  fraint 
neu  wasanaeth  arali.  Golygir  yn  He  mai  degwm  cre- 
fyddol  hollol  ydoedd. 

Brenin  cyfìawnder  :  Melchi,  melech,=kmffw,  a  sedec, 
=cyfìawndev.  Salem,  Hebreaeg  am  heddwch.  Nodwedd 
bersonol  y  brenin  oedd  cyfìawnder,  ond  gellir  priodoli 
heddwch  iddo  ef  neu  ei  deyrnas.  Esboniadaeth  He  yn 
unig  sydd  yn  cysylltu’r  nodweddion  hyn  ag  ef  a’i  deyrnas, 
oblegyd  nid  oedd  yn  rhaid  fod  Meichisedec  na’i  deyrnas 
yn  cyfateb  i’w  henw7au.  Priodolid  yr  un  nodweddion  i’r 
Messiah  a’i  deyrnas  gan  y  proffwydi.  (Es.  917  321  Jer. 
233  Zech.  99).  Y  tebygrwydd  cyntaf  rhwmg  Melchisedec 
a  Ch/ist  yw  foa  offeiriadaeth  y  ddau  yn  frenhinol,  a’u 
breni  iniaeth  yn  gyfiawn  ac  heddychol. 

3,  Hebdad ,  &=c.  Neilltuolìon  Melchisedec  fel  offeiriad 
a  no  lir  yn  yr  adn.  hon.  Tra  yr  oedd  hawl  yr  offeiriaid 
Lefiaidd  i  w  swydd  yn  dibynnu  yn  hollol  ar  eu  hachydd- 
iaeth  bur  (Neh.  768-65),  hanfodai’r  offeiriadaeth  yn  ol  urdd 


146 


AT  YR  HEBREAID 


[Pennod  y3 


3  Heb  dad,  heb  fam,  heb  achau,  heb  fod  iddo  na  dechreu 
dyddiau  na  diwedd  einioes  ;  eithr  wedi  ei  wneuthur  yn  gyíîelyb  i 
Fab  Duw  sydd  yn  aros  yn  Offeiriad  yn  dragywydd. 


Melchisedec  yn  unig  ym  mherson  yr  offeiriad,  oblegyd 
na  sonir  am  achyddiaeth  nac  olyniaeth  ynglyn  ag  ef. 
Rheol  achyddiaeth  yr  offeiriad  Iddewig  oedd  iddo  ddisgỳn 
o  deulu  Aaron  o  du  ei  dad,  ac  ogenedl  Israel  o  du  ei  fam 
(Num.  ió40  Neh.  763).  Feì  y  dywedwyd  uchod,  ni  olygir 
na  fu  i  Melchisedec  rieni  na  genedigaeth  na  marwolaeth, 
ond  na  sonir  am  danynt  yn  Gen.,  ac  am  hyny  na  pher- 
thynent  iddo  fel  offeiriad.  Rhyw  ddigwyddiadau  dibwys 
yn  perthyn  i  hanes  oedd  y  rhai  hynny,  ond  ym  myd 
meddylddrychau — byd  llawer  pwysicach  yn  ol  He — safai 
Melchisedec  ar  ei  ben  ei  hunan,  heb  ddibynnu  ar  unrhyw 
amgylchiadau  amserol  na  dynol  ;  ac  o’i  ddeall  felly  yr 
oedd  yn  arwyddlun  tarawiadol  o  offeiriadaeth  Crist,  yr 
hon  hefyd  a  hanfodai  ym  mherson  yr  Offeiriad,  ac  a  ber- 
thynai  i’r  byd  tragwyddol  uwchlaw  hoil  delerau  amser  a 
daear.  Ymddangosai’r  hanes  yn  fwy  tarawiadol  ac 
arwyddocaol  gan  mai  llyfr  achau  i  raddau  helaeth  yw 
Gen.  Ond  nid  yw  hynny  mor  rhyfedd  ag  yr  ymddengys 
ar  y  wyneb.  Gŵyr  pawb  bellach  mai  llyfr  cyfansawdd 
yw  Gen.  wedi  ei  gyd-gordeddu  o  dair  ysgrif  wahanol,  ac 
i’r  ysgrif  offeiriadoi  (fel  y’i  gelwir)  y  perthynai’r  achau, 
ond  nid  oedd  pen.  14  yn  rhan  o  honno. 

% 

Heb  achau  :  fieb  linadi  neu  aclires,  megis  eiddo  Sem 
(gwel  adn.  6  a  Gen.  5). 

W edi  ei  wneuthur  yn  gyffäyb  i  Fab  Duw  :  neu  wedi  ei 
gyffelybli ;  h.y.  yn  y  portreiad  o  hono  yn  Gen.,  ac  mor 
beli  a’i  fod  yn  ymddangos  heb  ddechreu  na  diwedd,  ond 
nid  o  ran  ei  natur  na’i  berson  hanesyddol.  Mab  Duw  yn 
ei  banfod  dragwyddol  (i2,3 10í2’9u)  yw’r  syiwedd  gwreiddioi, 
a  Meichisedec  yw’r  arvvYyddlun  lieu’r  cysgod  0  hono. 

Yn  aros  yn  o  ffeinad  yn  dragy  wydd :  yn  barhaos  neu 
cldidor.  Nid  y  syniad  yw  fod  Melchìsedec  yn  parhau 
byth  i  weinyddu  ei  swydd  offeiriadol  yn  y  nef,  fei  y  tybiai 
llawer  o’r  damcaniaethau  y  cyfeiriwyd  atynt  uchod, 


Pennod  74]  AT  YR  HEBREAID  147 

4  Edrychwch  faint  oedd  hwn,  i’r  hwn  hefyd  y  rhoddodd 
Abraham  y  patriarch  ddegwm  o’r  anrhaith. 


oblegyd  Crist  yn  unig  sydd  yn  oíFeiriad  tragwyddol  yn  yr 
ystyr  honno.  A  chamgymeriad  yw  ceisio  rhesymoli’r 
frawddeg  fel  ffaith  hanesyddol,  a  chwilio  am  barhad 
offeiriadaeth  Melchisedec  ym  mharhad  ei  ddylanwad 
personol  ar  y  byd  (Edwards),  oblegyd  ni  wyddis  dim  am 
ei  berson  na’i  ddylanwad,  ac  ni  pherthyn  y  fath  syniad  i 
gylch  meddwl  yr  awdwr  yn  y  fan  hon.  Ond  gan  na 
sonia’r  ysgrythyr  am  ei  ddiwedd,  saif  darlun  yr  offeiriad 
ger  ein  bron  o  hyd  heb  un  olynydd  i’w  wthio  o’r  neilltu. 
Meddylddrych  ac  nid  ffaith  hanesyddol  a  ddynodir.  “  Fel 
darlun  [ar  y  mur]  erys  o  hyd  yr  un;  dilyna  ni  a’i  lygaid, 
yn  frenin  ac  offeiriad,  o  hyd  ar  ei  ben  ei  hun,  heb  achydd- 
iaeth  offeiriadol  o’i  flaen  nac  olyniaeth  offeiriadol  ar  ei  ol, 
o  hyd  yn  fyw — felly  y  dengys  yr  ysgrythyr  ef,  ac  felly  yn 
barhaus  y  gweiwn  ninnau  ef  ar  ei  thudalenau  ”  (Davidson), 
A  hwn  y w’r  pwynt  pwysicaf  yn  y  darlun,  oblegyd  cysgod 
yw  o’r  ffaith  fod  Iesu  Grist  mewn  gwirionedd  yn  aros  yn 
offeiriad  yn  dragywydd. 

(2)  Rhagoriaeth  urdd  Melchisedec  ar  eiddo  Aaron.  74'10 

4.  Edrychwch  faint :  mor  fawr,  gan  fod  Abraham,  ac 
yntau  yn  dad  y  genedl  etholedig,  wedi  cydnabod  ei  uchaf- 
iaeth  trwy  daíu  degwm  iddo. 

Patriarch :  sylfaenydd  teulu  neu  lwyth  ;  ar  y  gair 
hwn  y  mae’r  pwyslais,  gan  ei  fod  yn  dynodi  urddas 
Abraham,  ac  felly  urddas  mwy  Melchisedec.  Caua  allan 
hefyd  y  posibilrwydd  i  unrhyw  Iddew  ddadleu  mai  rhyw 
Abraham  arall  llai  urddasol  a  olygir. 

Anrhaith :  golyga’r  gair  Groeg  “y  rhan  oreu  o’r 
anrhaith.”  - 

5=7.  Cydnabyddir  urddas  swyddogol  yr  offeiriaid 
Lefiaidd,  oblegyd  cymerent  hwy  ddegwm  gan  y  bobl 
etholedig,  a  danghosir  felly  yn  eglurach  urddas  mwy 
Melchisedec ;  degwm  gan  eu  brodyr  yn  unig  a  gymerai’r 

p 


148  AT  YR  HEBREAID  [Pemod  y5 

5  A’r  rhai  yn  wir  sydd  o  feibion  Lefi  yn  derbyn  swydd  yr 
offeiriadaeth,  y  mae  ganddynt  orchymyn  i  gymmeryd  degwm  gan  y 
bobl  yn  ol  y  gyfraith,  sef  gan  eu  brodyr,  er  eu  bod  wedi  dyfod  o 
lwynau  Abraham  : 


oíFeiriaid  Lefìaidd,  a  hynny  trwy  rym  cyfraith,  ond  yr 
oedd  ei  awdurdod  ef  yn  ehangach,  oblegyd  cymerai 
ddegwm  nid  yn  unig  gan  ei  bobl  ei  hun,  ond  gan  Abraham, 
tad  y  genedl  Iddewig,  ac  nid  trwy  rym  deddf,  ond  yn 
rhinwedd  ei  safle  offeiriadol  yn  ei  berson  ei  hunan.  Ac 
nid  yn  unig  derbyn  a  wnaeth  efe,  ond  rhoddodd  hefyd, 
wrth  fendithio  Abraham. 

Unig  amcan  yr  adran  hon  yw  dangos  uchafiaeth 
urdd  Melchisedec  ar  eiddo  Aaron,  oblegyd  ni  ddanghosir 
un  gyfatebiaeth  rhwng  derbyn  degwm  a  dim  a  wna 
Crist. 

5.  A'r  rìiaì yn  mr  [syddj  0  feibion  Lefi :  sef  yn  deilliaw 
o  honynt  trwy  achyddiaeth. 

Yn  derbyn :  gellir  cyfieithu  wrth  neu  pan  yn  derbyn, 
neu  gan  eu  bod  yn  derbyn,  ond  cystal  cadw  at  y  Cyf. 
Cym.  Gall  y  frawddeg  ynddi  ei  hun  olygu  fod  “y 
Lefiaid  sydd  yn  offeiriaid”  yn  derbyn  degwm,  ond 
dibwynt  fyddai  dweyd  hynny,  ac  awgrymai  na  dderbyn- 
iai’r  Lefiaid  eraiil  ddegwm,  yr  hyn  fyddai  anghywir.  Yr 
ystyr  yw  “yr  offeiriaid  sydd  o  lwyth  Lefi”  mewn  gwrth- 
gyferbyniad  i’r  offeiriadaeth  nad  yw  o  lwyth  Lefi. 

Swydd  :  yn  hytrach  gwasanaeth. 

Orchymyn . yn  ol  y  gyfraith  :  yn  llythyrennol 

y  Lefiaid  a  dderbynient  ddegwm  gan  y  bobl,  a’r  offeiriaid 
gan  y  Lefiaid,  ond  mewn  effaith  deuai  degwm  yr  offeir- 
iaid  hefyd  oddiwrth  y  bobl  (Num.  1821-24  26-28). 

Y  bobl  .  .  .  .  eu  brodyr :  eu  cyd-Israeliaid :  ni  pher- 
thynai  i’r  offeiriaid  Lefiaidd  unrhyw  ragoriaeth  ar  eu 
brodyr,  ond  yr  hyn  a  roddid  iddynt  gan  swydd  a  gorch- 
ymyn  cyfraith.  Ond  yr  oedd  hynny  yn  rhagoriaeth  o 
ryw  fath  iddynt  dros  y  rhai  oedd  fel  hwythau  o  hâd 
Abraham. 


149 


Pennod  76,7]  AT  YR  HEBRfEAID 

6  Eithr  yr  hwn  nid  oedd  ei  achau  o  honynt  hwy,  a  gymmerodd 
ddegwm  gan  Abraham,  ac  a  fendithiodd  yr  hwn  yr  oedd  yr 
addewidion  iddo. 

7  Ac  yn  ddiddadl,  yr  hwn  sydd  leiaf  a  fendithir  gan  ei  well. 


6.  Nid  oedd  gan  Melchisedec  un  hawl  achyddol  i’r 
degwm,  ond  gan  iddo  ei  gymeryd,  rhaid  fod  ganddo  ryw 
hawl  uwxh. 

A  gymmerodd . ac  a  fendithiodd :  yn  hytrach, 

sydd  wedi  cymeryd . ac  wedi  bendithio  :  dynoda 

amser  y  ddwy  ferf  weithredoedd  wedi  dechreu  yn  y  gor- 
fFennol  ac  yn  parhau  i’r  presennoi.  Yr  un  syniad  sydd 
yma  ac  yn  adn.  3,  sef  fod  gweithredoedd  Melchisedec  fel 
arwyddluniau  yn  parhau  ymlaen,  a’u  bod  0  hyd  yn  bre- 
sennol. 

A  fendithiodd  yv  hwn  yv  oedd  yv  addewidion  iddo :  yn 
hytrach,  yr  hwn  y  mae  yr  addewidion  ganddo:  dygir  yr 
holl  hanes  ymlaen  i’r  presennol.  Cawsai  Abraham  anrhyd- 
edd  fawr  gan  Dduw  yn  nerbyniad  yr  addewidion,  ac  mor 
fawr  y  rhaid  fod  Melchisedec  gan  ei  fod  yn  gyfrwng 
rhagor  o  ddaioni  Duw  i  Abraham.  Dywedir  yn  Gen.  1418 
iddo  hefyd  ddwyn  bara  a  gwin  Abraham,  ac  y  mae  rhai 
esbonwyr  wedi  gweled  yn  y  rhai  hyn  ddarluniau  o  aberth 
Crist  ac  o  Swper  yr  Arglwydd,  ac  o  lawer  o  bethau  eraili, 
ond  ni  welodd  awdwr  He  ddim  ynddynt  i  ateb  ei  bwrpas 
ef,  ac  felly  ni  sonia  am  danynt. 

7.  Yv  hwn  sydd  leiaf:  llyth.  yr  hyn  sydd  lai:  mynegir 
egwyddor  gyffredinol  gan  adael  i’r  darllenydd  dynnu’r 
casgliad.  Nid  yw  yn  debyg  fod  Melchisedec  fel  person 
hanesyddol  yn  well  nag  Abraham,  na  chystal  ag  ef.  Ond 
yn  y  safle  ofíeiriadol  a  rydd  He  iddo,  yr  oedd  yn  well  0 
gymaint  ag  y  bu  yn  gyfrwng  ewyllys  ddaionus  Duw  i 
Abraham. 

8=10.  Rhagorai  Melchisedec  ar  yr  offeiriaid  Lefiaid, 
nid  yn  unig  trwy  ei  berthynas  ag  Abraham,  ond  hefyd 
mewn  cymhariaeth  â  hwy  eu  hunain.  Y  maent  hwy  yn 
meirw  ac  yntau  yn  fyw ;  ac  mewn  ystyr  talasant  hwythau 
hefyd  ddegwm  iddo  ef,  gan  gydnabod  felly  ei  uchafiaeth. 


AT  YR  HEBREAID 


[Pennod  78,9 


150 

8  Ac  yma  y  mae  dynion  y  rhai  sydd  yn  meirw  yn  cymmeryd 
degymmau :  eithr  yno,  yr  hwn  y  tystiolaethwyd  am  dano  ei  fod  ef 
yn  fyw. 

9  Ac,  fel  y  dywedwyf  felly,  yn  Abraham  y  talodd  Lefi  hefyd 
ddegwm,  yr  hwn  oedd  yn  cymmeryd  degymmau. 


8.  Yma:  Yn  yr  offeiriadaeth  Lefiaidd  ac  Iddewig, 
sydd  fel  mater  0  hanes  yn  agos  a  gweledig  i’r  awdwr  a’i 
ddarllenwyr. 

Dynìon  y  rhai  sydd  yn  meirw :  ffaith  wybyddus  oedd 
fod  yr  offeiriaid  Iddewig  yn  marw,  a’r  mab  yn  dod  i 
ddilyn  y  tad. 

Yno  :  yn  offeiriadaeth  Melchisedec. 

Yr  hwn  y  tystiolaethwyd,&c. :  yn  llythyrennol  nid  oedd 
y  fath  dystiolaeth  ar  gael,  ond  seilia’r  awdwr  ei  osodiad 
ar  ddistawrwydd  Gen.  14,  fel  yr  eglurwyd  ar  adn.  1 — 4 ; 
gan  na  ddywedir  dim  am  ei  farwolaeth,  saif  fel  darlun  o 
offeiriad  byw  o  hyd  gerbron  darllenwyr  yr  HD. 

Degymau :  Gall  fod  y  lliosog  yn  cyfeirio  naill  ai  at  y 
gwahanol  fathau  o  ddegymau  o  dan  yr  hen  oruchwyl- 
iaeth,  neu  at  yr  amrywiol  bethau  a  ddegymid. 

9.  Gellir  cyfieithu’r  adn. :  Ac  mewn  ystyr,  trwy 
Abraham,  degymwyd  hefyd  y  degymwr  Lefi. 

Fel  y  dywedwyf  felly  :  braidd  na  ellir  dweyd,  neu 
gellir  dweyd  mewn  ystyr :  Golyga  na  ddylid  cymeryd  y 
gosodiad  yn  rhy  llythyrennol. 

Yn  Ahraham:  trwy  Abraham. 

Lefi :  enw  cynhulliadol  (collective)  y  llwyth,  ac  yn  cyn- 
nwys  felly  yr  holl  offeiriadaeth  Iddewig.  Er  mai  Aaron 
oedd  pen  llinach  yr  offeiriadaeth,  ni  ddefnyddid  ei  enw  ef 
mewnystyr  gynhulliadol,  a  phe  dywedasai  utalodd  Aaron 
ddegwm,”  ni  olygai  hynny  ragor  na  bod  Aaron  ei  hunan 
wedi  talu :  “urdd  Aaron”  (adn.  11)  ond  “llwyth  Lefi.” 

Talodd  Lefi  ddegwm:  yn  hytrach,  degymwyd  Lefi; 
goddefol  ac  nid  gweithredol  oedd  Lefi  yn  y  drafodaetb. 


Pennod  710]  AT  YR  HËBREAÎD  151 

10  Oblegyd  yr  ydoedd  efe  etto  yn  lwynau  ei  dad  pan  gyfarfu 
Melchisedec  âg  ef. 


10.  Dysgai’r  Iddewon  athrawiaeth  unoliaeth  a  chy- 
fanrwydd  yr  holl  hil  ddynol  mewn  ffordd  dra  llythyrennol. 
Rhydd  Dr.  Marcus  Dods  ddau  ddyfynniad  o’r  ysgrif- 
enwyr  Iddewig ;  “Galwodd  Duw  y  pâr  dynol  cyntaf 
Adda  (dyn),  oblegyd  fod  pawb  dynion  ynddynt  mewn 
posibilrwydd  ac  yn  ymarferol.”  “Yn  yr  un  pechod  a 
bechodd  y  dyn  cyntaf,  pechodd  yr  holí  fyd,  gan  fod  yr 
holl  fyd  ynddo.”  Ar  sail  y  syniad  hwn  y  dysgai  Awstin 
a’i  ddilynwyr  fod  enaid  dyn  fel  ei  gorff  yn  deilliaw  o’i 
rieni,  ac  fod  pechod  gwreiddiol  Adda  yn  disgyn  yn  ei  holl 
bwysau  ar  yr  holl  hîl.  Felly  yma  tybir  fod  gweithred 
Abraham  (mewn  ystyr)  yn  weithred  ei  holl  hiliogaeth. 

♦ 

(3)  Cyfnewid  offeiriadaetli  ddiffygiol  Aaron  am  offeiriadaeth 

herŷaith  Crist.  711'19 

Wedi  cymharu’r  ddwy  urdd,  aiff  yr  awdwr  yn  ei  flaen 
oddiwrth  feddylddrychau’r  ddwy  offeiriadaeth  i  gymharu 
eu  ffeithiau,  fel  y’u  gwelir  ar  y  naill  law  yn  hanes  yr 
offeiriadaeth  Iddewig,  ac  ar  y  llaw  arall  ym  mherson  a 
gwaith  offeiriadol  Crist.  Ac  yn  rhwym  yn  nhynged  yr 
offeiriadaeth  Iddewig  y  mae’r  gyfraith  hefyd,  sef  holl 
gyfundrefn  yr  hen  oruchwyliaeth ;  lle  metha’r  naill,  fe 
fetha’r  lla.ll.  Ac  yn  gymaint  a  methu  o  offeiriadaeth  Lefì 
a  dwyn  dim  i  berffeithrwydd,  cododd  offeiriadaeth  well 
“yn  ol  urdd  Melchisedec,”  ac  aiff  y  gyntaf  heibio  a’r 
gyfundrefn  sydd  ynglyn  â  hi.  Hefyd,  y  mae  egwyddor  y 
ddwy  offeiriadaeth  yn  wahanol,  y  naill  yn  ol  deddf 
ddaearol  a’r  llall  “yn  ol  nerth  bywyd  annherfynol.” 
Derfydd  y  gyntaf  yn  herwydd  ei  llesgedd  a’i  haneffeith- 
iolrwydd,  ond  dwg  yr  olaf  ni  i  berffeithrwydd,  sef  at 
Dduw. 

11.  Os  ydoedd  gan  hynny  herffeithruydd ,  &*c. :  neu  gellir 
cyfìeithu,  pe  buasai  gan  hynny  berffeithiad  .  .  .  pa  raid 
mwyach  fuasai  godi,  &c. :  pe  buasai’r  offeiriadaeth  Lefì- 
aidd  wedi  sylweddoli  perffeithrwydd  yr  hyn  ddylasai 


ÀT  ŸR  HÈBÈEAÎD  [Pennod  yú 

ii  Os  ydoedd  gan  hynny  berffeithrwydd  trwy  offeiriadaeth  Lefi 
(oblegyd  dan  honno  y  rhoddwyd  y  gyfraith  i’r  bobl),  pa  raid  oedd 
mwyach  godi  Offeiriad  arall  yn  ol  urdd  Melchisedec,  ac  nas  gelwid 
ef  yn  ol  urdd  Aaron  ? 


oífeiriadaeth  wneud,  ni  fuasai  angen  na  lle  i  offeiriadaeth 
arall  godi ;  ond  y  mae  yn  amlwg  na  wnaeth,  oblegyd 
cyn  sefydlu’r  offeiriadaeth  Lefiaidd  rhoddasid  arwyddlun 
o  offeiriadaeth  uwch  o  dan  enw  gwahanol ;  cyhoeddwyd 
hi  drachefn  gan  y  Salmydd,  a  daeth  yn  ffaith  yn  Iesu 
Grist. 

Berŷeitlwwydd  neu  berffeithiad :  nid  cysegriad  sere- 
monial  na  pherffeiddrwydd  moesol  a  olygir  (fel  y  tybia 
rhai)  ond  y  weithred  o  sylweddoli  delfryd,  o  gyrraedd 
nôd  neu  sylweddoli  amcan  offeiriadaeth,  sef  dwyn  dynion 
at  Dduw.  (Adn.  19.  Gwel  ar  210  ac  Adnodiad  E). 

Offemadaeth  Lefi :  Lefiaidd:  dynodir  y  swydd  yn 
hytrach  na’r  gwasanaeth  yn  y  fan  hon  ;  gair  gwahanol 
sydd  yn  adn.  5.  Gelwir  hi  yn  Lefiaidd,  i  gasglu  ynghyd 
yr  holl  gyfundrefn  a’i  gweinidogion  mewn  un  meddyl- 
ddrych.  (Gwel  ar  adu.  9). 

Oblegyd  dan  honno ,  &o. :  neu  ar  sail  honno :  Y  syniad 
a  ddysgir  yw  mai  prif  amcan  crefydd  yw  dwyn  dynion  at 
Dduw,  a’r  offeiriadaeth  yw’r  cyfrwng  i  wneud  hynny  ; 
felly  hi  yw  sylfaen  a  chanolbwynt  crefydd^  Os  metha’r 
offeiriadaeth,os  na  ddygir  dynion  at  Dduw,  metha  crefydd 
yn  ei  phrìf  amcan.  Ër  mwyn  cymharu  Iddewaeth  â 
Christionogaeth,  digon  yw  cymharu’r  ddwy  offeiriadaeth, 
ac  os  metha’r  naill  ddwyn  dynion  at  Dduw  tra  y  llwydd- 
a’r  llall,  profir  felly  fod  y  gyntaf  yn  ddiffygiol  ac  anigonol, 
a’r  ail  yn  ddigonol  a  therfynol.  Danghosir  yn  nes  ymlaen 
beth  ddylai  offeiriadaeth  wneud  er  gallu  dwyn  dynion  at 
Dduw,  sef  rhoddi  aberth  dros  bechod,  eiriol  a  chwbl 
achub.  (Adn.  25  a  27). 

Y  Gyfraith :  Nid  yn  unig  y  ddeddf  foesol,  nac 
ychwaith  yr  un  seremoniol,  ond  holl  gyfundrefn  y  grefydd 
Iddewig  fel  y’i  rhoddwyd  yn  rheol  bywyd  i’r  genedl. 


Pennodfú*]  AT  ŸR  HEBREAID  153 

12  Canys  wedi  newidio  yr  offeiriadaeth,  anghenraid  yw  bod 
cyfnewid  ar  y  gyfraith  hefyd. 

13  Oblegyd  am  yr  hwn  y  dywedir  y  pethau  hyn,  efe  a  berthyn  i 
lwyth  arall,  o’r  hwn  nid  oedd  neb  yn  gwasanaethu  yr  allor. 


Arall :  Nid  yn  unig  person  arall,  ond  un  o  wahanol 

fath. 


Ac  nas  gelwid  ef ,  &*c.  :  yn  hytrach,  ac  nad  yn  ol  urdd 
Áaron  yr  enwid  ef.  Dynodir  cyfnewidiad  yr  ofíeiriadaeth 
gan  enw  newydd. 

12.  Dyma’r  casgliad  y  cyrhaedda’r  awdwr  ato  yn 
adn.  11,  sef  fod  newid  yr  offeiriadaeth  yn  golygu  ac  yn 
achosi  newid  yr  holl  gyfundrefn  grefyddol.  Darfyddodd 
dydd  gwasanaeth  íddewaeth  pan  ddaeth  offeiriad 
newydd  i  gymeryd  lle’r  offeiriadaeth  Lefiaidd. 

13.  Y  pethau  hyn:  sef  y  dyfyniad  o  Salm  no4,  yn 
adn.  11,  “godi  offeiriad  arall  yn  ol  urdd  Melchisedec.” 

A  berthyn :  llyth.  a  ddaeth  yn  gyfrannog  0  Iwyth 
arall ;  ceir  yr  un  gair  yn  214  am  ymgnawdoliad  Crist. 
Golyga  ei  rag-hanfodaeth,  a’i  fod  wedi  dod  i  fewn  i’r 
ddynoliaeth  trwy  lwyth  Juda  o’i  ewyllys  ei  hun. 

Nid  oedd  neb  yn  gwasanaethu  yr  allor :  llyth.  yn  rhoddi 
sylw  i’r  allor,  ond  rhydd  y  Cyf.  Cym.  y  synwyr  yn  gywir. 
Rhaid  oedd  i’r  offeiriaid  fod  o  lwyth  Lefi  yn  ol  y  gyfraith 
(Num.  1812).  Mwy  anawdd,  gan  hynny,  oedd  i  Iddewon 
dderbyn  Crist  fel  offeiriad,  gan  ei  fod  o  lwyth  arall.  Ceir 
olion  o’r  anhawster  hwn  yn  ddiweddarach  yn  y  dybiaeth 
a  ddysgai  rhai  fod  Crist  yn  hanu  o  lwyth  Lefi  yn  ogystal 
ag  o  Juda.  Un  amcan  gan  yr  awdwr  wrth  ddwyn  urdd 
Melchisedec  i  fewn  o  gwbl  yw  dangos  sut  y  gallai  Crist 
fod  yn  offeiriad  heb  fod  o  lwyth  Lefi.  Ond  cynhwysir  yr 
amcan  hwn  mewn  un  mwy,  sef  dangos  hefyd  fod  Crist 
yn  offeiriad  gwell  nag  oedd  yn  bosibl  i  neb  fod  yn  ol  urdd 
Aaron, 


154 


ÂT  YR  HËBREAID  [Pennod 


14  Canys  hysbys  yw,  mai  0  Juda  y  cododd  ein  Harglwydd  ni ; 
am  yr  hwn  lwyth  ni  ddywedodd  Moses  ddim  tuag  at  offeiriadaeth. 

15  Ac  y  mae  yn  eglurach  o  lawer  eto  ;  od  oes  yn  ol  cyffelybrwydd 
Melchisedec  Offeiriad  arall  yn  codi, 


14.  Canys  hysbys  :  eglur  i  bawb,  yn  gyntaf  trwy  bro- 
ffwydoliaeth  am  y  Messiah  (Micah  52  Es.  n1  Jer.  2315 
?  Gen.  4910) ;  ac  yn  ail  yn  nrhaddodiad  yr  eglwys  am  ei 
enedigaeth  a’i  linach  (Mt.  i2  26  Luc  383  loan  742  Dat.  55). 

Cododd :  fel  y  tardd  blaguryn  o’r  ddaear  (Jer.  23^ 
Zech.  38  612),  neu  fel  y  cyfyd  seren  o’rgorwel  (Num.  2417). 

Ein  Harglwydd ;  ffurf  a  ddefnyddir  yn  aml  gan  y 
Saeson  ar  ol  y  Lladinwyr,  ond  na  cheir  yn  y  TN  ond  yn 
y  fan  hon  ac  yn  1  Tim.  i14  2  Tim.  i8  2  Pedr  315. 

Tu  ag  at  offemadaeth'.  0  berthynas  i  offeiriaid. 
Casgliad  naturiol  gan  hynny  fyddai  nas  gallai  Crist  fod 
yn  offeiriad,  ond  try  yr  awdwr  yr  anhawster  yn  fantais 
trwy  ei  ddwyn  i  brofi  fod  Crist  yn  offeiriad  0  urdd 
wahanol  a  rhagorach. 

15.  Ac  y  mae  yn  eglurach  0  lawer  eto  :  Defnyddir  gair 
cryfach  am  eglur  yn  y  fan  honmag  am  hysbys  yn  adn.  14. 
Beth  oedd  yn  eglurach  ?  Cynhygir  amryw  atebion  :  ( a ) 
nad  oedd  perffeithrwydd  trwy  offeiriadaeth  Lefi  (adn.  11) 
oblegyd  fod  offeiriadaeth  wahanol  wedi  codi,  ond  dywed- 
wyd  hynny  o’r  blaen  yn  adn.  11  :  ( b )  fod  yr  offeiriadaeth 
wedi  newid  (adn.  12)  o  herwydd  codi  o  offeiriad  yn  ol 
urdd  Melchisedec :  ( c )  fod  y  gyfraith  yn  newid  gyda’r 
offeiriadaeth,  ac  fod  hynny  yn  eglur  gan  mai  o  lwyth 
Juda  y  cododd  Crist  (adn.  14),  ond  yn  fwy  eglur  gan  fod 
urdd  a  natur  ei  offeiriadaeth  yn  wahanol :  (d)  fod  Crist  o 
lwyth  arall  fel  y  dywedir  yn  adn.  13,  ac  fel  y  danghoswyd 
mewn  un  ffordd  yn  adn.  14,  ac  y  danghosir  yn  eglurach 
eto  ;  yr  ystyr  olaf  ellid  ddisgwyl  oddiwrth  gyfatebiaeth 
hysbys  ac  eglurach,  ond  nid  hyn  a  ddanghosir  yn  adn. 
15-17,  a  chysyllta’r  meddwl  yn  yr  adnodau  hyn  a  (b)  neu 
(c) ;  a’r  cwestiwn  yw  pa  un  o’r  ddau  syniad  safai  allan 
yn  fwyaf  pwysig  ym  meddwl  yr  awdwr,  newid  yr  offeir- 


AT  YR  HEBREAID 


Pennod  713] 


155 


16  Yr  hwn  a  wnaed,  nid  yn  ol  cyfraith  gorchymyn  cnawdol, 
eithr  yn  ol  nerth  bywyd  annherfynol 


iadaeth  neu  newid  yr  oruchwyliaeth  ?  Gellid  meddwl 
mai  profì’r  olaf  oedd  ei  amcan  pennaf ;  er  hynny,  trwy 
brofi  fod  yr  offeiriadaeth  wedi  newid  y  dengys  fod  yr 
oruchwyliaeth  wedi  newid  (adn.  12). 

Od  oes  :  dyma’r  “os  gadarnhaol gan  fod. 

Cyffelybrwydd :  Yr  un  gair  Groeg  a  gyfieithir  yn  415, 
“yr  un  ffunud”:  a’r  un  gwreiddair  saif  yn  adn.  3  am 
“wedi  ei  wneuthur  yn  gyffelyb  nid  yn  unig  y  mae 
offeiriadaeth  Crist  o  urdd  Melchisedec,  ond  perthyna’r 
un  nodweddion  i’r  ddau,  fel  y  dengys  yr  adn.  nesaf. 

Í6.  Yr  hwn  a  wnaed  neu  sydd  wedi  dod. 

Cyfraith :  Nid  deddf  Moses  fel  y  cyfryw  a  olygir  yn 
y  gair  hwn,  ond  y  rheol  neu’r  egwyddor  gyffredinol  yn  ol 
yr  hon  y  gwneid  yr  offeiriaid  Iddewig. 

Gorchymyn :  Cyfeiria  hwn  at  y  rhan  arbennig  o 
•  ddeddf  Moses  oedd  yn  apwyntio  a  rheoli’r  offeiriadaeth. 

CnawdoT.  Saif  y  gair  Cymreig  yn  y  TN  am  ddau  air 
Groeg  ychydig  yn  wahanol  i’w  gilydd  :  y  naill,  sarhihos 
yn  golygu  “perthyn  i’r  cnawd”  neu  “ddwyn  nodwedd- 
ion  y  cnawd”  (Rhuf.  1527  1  Cor.  33  911  2  Cor.  i12  io4);  a’r 
llall,  sarhinos  “0  gnawd,”  sef  mai  cnawd  yw’r  defnydd  y 
gwneir  rhywbeth  o  honno  (Rhuf.  714  1  Cor.  31  2  Cor.  33). 
Ond  prin  y  cedwir  y  gwahaniaeth  yn  glir,  ac  yn  y  pen- 
draw  nid  oes  wahaniaeth  rhwng  nodweddion  peth  a’i 
hanfod.  Yr  ail  ffurf  sydd  yn  y  fan  hon,  a  golyga  mai 
perthynasau  ac  amodau  yn  perthyn  i  gylch  y  cnawd,  i 
gylch  daear  a  mater,  oedd  cynnwys  y  gorchymyn,  megis 
fod  yn  ihaid  i’r  offeiriad  ddod  o  linach  Aaron,  a  bod  o 
gorff  diannaf,  a  chadw  deddf  purdeb  allanol.  Ni  wnai’r 
gorchymyn  unrhyw  ofynion  moesol  nac  ysprydol  ar  yr 
offeiriad  Iddewig.  Nid  yw  cnawdol  ynddo’i  hunan 
ychwaith  yn  tybied  pechod  na  llygredd.  Gwasanaetha’r 
frawddeg,  cyfraith  gorchymyn  cnawdol  i  ddeffinio  nodwedd- 
ion  a  chymhwysterau’r  offeiriadaeth  Iddewig,  ac  i  osod 
Crist  mewn  cylch  arall  uwch. 


156  AT  YR  HEBRËAID  [Pinnod  7"'18 

17  Canys  tystiolaethu  y  mae,  Offeiriad  wyt  ti  yn  dragywydd 
yn  ol  urdd  Melchisedec. 

18  Canys  yn  ddiau  y  mae  dirymmiad  i’r  gorchymyn  sydd  yn 
myned  o’r  blaen,  oherwydd  ei  lesgedd  a’i  afles. 


Nerth  bywyd  annherfynol :  anatodol  neu  anadfeiliadwy. 
Gwneir  pob  peth  cnawdol,  daearol,  i  fyny  o  rannau 
gwahanedig  ac  agored  i  ddadfeilio,  ond  nis  gellir  gwahanu 
bywyd  nac  yspryd  i’w  helfennau  cyfansawdd,  ac  am 
hynny  y  maent  yn  anherfynol.  Nid  bywyd  Crist  wedi  ei 
esgyniad  yn  unig  a  olygir,  ond  y  bywyd  oedd  o  hyd  yn 
hanfod  ei  fodolaeth,  nas  gallodd  angau  mo’i  ddinystrio, 
ac  a  ddaeth  yn  achos  ac  egwyddor  ei  offeiriadaeth.  Ni 
fanyla’r  awdwr  ar  ei  gynnwys  yn  y  fan  hon,  oblegyd  ei 
amcan  yw  dangos  fod  y  bywyd  hwn  yn  achos  parhad 
tragwyddol  offeiriadaeth  Crist  mewn  gwrthgyferbyniad 
i  freuder  yr  offeiriadaeth  Lefiaidd.  Gosodir  allan  wrth- 
gyferbyniad  triphlyg  rhwng  egwyddor  y  ddwy  offeiriad- 
aeth:  \a)  y  mae  un  yn  ol  deddf  neu  reol  sydd  o’r  tu  allan 
i’r  offeiriad,  a’r  llall  yn  ol  nerth  sydd  o’i  fewn :  ( b )  grym  y 
ddeddf  yw’r  gorchymyn ,  ond  hanfod  y  nerth  mewnol  yw 
bywyd ;  ( c )  erys  y  gorchymyn  ym  myd  y  cnawd  darfodedig, 
ond  y  mae’r  bywyd  yn  ei  natur  yn  anatodol  ac  anfarwol. 

17.  Canys  tystiolaethu  y  mae  :  oblegyd  tystiolaethir. 

Yn  dragywydd :  ar  y  gair  hwn  y  mae’r  pwyslais  yn  y 
fan  hon :  yr  hyn  sydd  yn  ei  gwneud  yn  eglurach  o  lawer 
fod  yr  hen  gyfundrefn  yn  myned  heibio  yw,  fod  un  arall 
wedi  codi  sydd  o  ran  ei  nhatur  yn  amhosibi  iddi  ddarfod, 
un  “heb  ddechreu  dyddiau  na  diwedd  einoes.” 

18»  19.  Cyfieither :  Oblegyd  diddymir  gorchymyn 
rhagarweiniol  o  herwydd  ei  wendid  a’i  afles  (canys  ni 
pherffeithiodd  y  gyfraith  ddim),  ond  dygir  i  mewn  yn 
ychwanegol  obaith  gwell,  trwy  yr  hwn  yr  ydym  yn  nesau 
at  Dduw.  Gwel  C.S.D.  Yn  y  ddwy  frawddeg  wrthgyfer- 
byniol  hyn  casgla’r  awdwr  i  bwynt  yr  holl  ymresymiad  o 
adn.  11-17:  symudir  ymaith  y  gorchymyn  a  sefydlodd  yr 
offeiriadaeth  Lefiaidd  o  herwydd  ei  fethiant,  a  gosodir 
yn  ei  le  obaith  gwell  a’n  dwg  at  Dduw, 


AT  ŸR  HEBRËAlD 


157 


Pennod  719] 

19  Oblegyd  ni  pheríìeithiodd  y  gyfraith  ddim,  namyn  dwyn 
gobaith  gwell  i  mewn  a  berffeithiodd ;  trwy  yr  hwn  yr  ydym  ni  yn 
nesâu  at  Dduw. 


Dirymiad :  symud  ymaith :  diddymiad. 

Tv  gorchymyn  sydd  yn  myned  o'r  blaen :  i  ac  nid  i’r ; 
nid  oes  fanod,  oblegyd  egwyddor  gyffredinol  a  fynegir.  Y 
gorchymyn  a  enwyd  yn  adn.  16  a  olygir,  trwy  yr  hwn  y 
gwnaed  Aaron  a’i  olynwyr  yn  offeiriaid.  Yr  oedd  nid  yn 
unig  yn  rhagflaenu’r  gobaith  gwell,  ond  yn  paratoi’r 
ffordd  iddo,  yn  gysgod  o  hono,  yn  dangos  yr  angen 
am  dano,  ac  am  hynny  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  fyned 
heibio  pan  ddaethai’r  sylwedd. 

Ei  lesgedd  a'i  afles  :  Yr  oedd  yn  wan  oblegyd  mai 
cnawdol  oedd,  yn  rhy  wan  i  gyrraedd  y  byd  ysprydol  a 
thragwyddol,  ac  am  hynny  yn  ddiles,  heb  fod  ganddo 
gymorth  i’w  roddi  i  ddynion,  oblegyd  nas  gallai  eu  dwyn 
at  Dduw.  Gan  mai  gorchymyn  am  linach  bur  ac  alian- 
olion  bywyd  o  grëai’r  oífeiriad  Iddewig,  ac  nad  oedd 
ynddo  un  egwyddor  ysprydol,  nid  oedd  ynddo  ychwaith 
un  gallu  i  ddwyn  hyd  yn  oed  yr  offeiriad  ei  hunan  at 
Dduw,  a  llai  byth  y  gallai  ddwyn  neb  arall  ato.  Sefyll 
rhwng  dynion  a  Duw  yn  hytrach  na’u  dwyn  ato  a  wna 
offeiriadaeth  sydd  yn  codi  o  clyniaeth  a  defodau. 

Sylwer  ar  y  gwahaniaeth  yn  nysgeidiaeth  Paul  a  He 
am  wendid  y  ddeddf.  Dysgai  Paul  nas  gallai’r  ddeddf 
symud  euogrwydd  pechod  “o  herwydd  ei  bod  yn  wan 
trwy  y  cnawd  ”  (Rhuf.  83  cf.  Gal.  49),  ond  He,  nas  gall  y 
ddeddf  ddwyn  dyn  at  Dduw  oblegyd  mai  cnawd  yw  hi. 
Ond  soniai  Paul  am  y  ddeddf  foesol  yr  hon  oedd  ynddi  ei 
hunan  “  yn  sanctaidd,  ac  yn  gyfiawn,  ac  yn  dda” 
(Rhuf.  712),  ond  golyga  He  y  ddeddf  seremoniol  yr  hon 
oedd  yn  rheoli  swydd  yr  offeiriad,  ac  nad  oedd  un  elfen  o 
ysprydolrwydd  ynddi.  Hawliau  deddf  foesol  gyferbyn  a 
gwendid  dyn  oedd  gan  Paul,  ond  hawliau  dyn  gyferbyn 
a  gwendid  deddf  ddefodol  sydd  yn  He. 

Canys  ni  pherffeithíodd  y  gyfraith  ddint :  Yr  hyn  sydd 
wir  am  yr  offeiriadaeth  sydd  wir  am  yr  holl  gyfundrefn 


158  AT  YR  HEBREAID  [Pennod  f° 

20  Ac  yn  gymmaint  nad  heb  lw  y  gwnaethpwyd  ef  yn  Offeiriad : 


(adn.  12)  ;  methodd  y  naill  a’r  llall  gyrraedd  yr  amcan  y 
dylai  offeiriadaeth  a  chyfundrefn  grefyddol  eu  cyrraedd, 
sef  dwyn  dynion  at  Dduw.  (Gwel  ar  adn.  n). 

Namyn  dwyn  gobaith  gwell  i  mewn :  llyth.  ond  [digwydd] 
dygiad  i  mewn  yn  ychwanegol  obaith  gwell.  Cymer 
gobaith  yr  efengyl  le  gorchymyn  y  gyfraith,  ac  y  mae  yn 
well  oblegyd  ei  fod  yn  cyrraedd  ei  amcan,  yn  myned  i 
mewn  tu  fewn  i’r  llen,  yn  angori’r  enaid  wrth  y  pethau 
tragwyddol,  ac  yn  dod  yn  gyfrwng  iddo 

Nesau  at  Dduw :  Dyna  nôd  amcan  offeiriadaeth 
(618,19).  Ni  ddysga  He  athrawiaeth  offeiriadaeth  yr  holl 
saint  yn  ffurfìol  fel  y  gwneir  yn  1  Pedr  25,9  Dat.  i6  510  206, 
ond  ceir  ei  hystyr  hanfodol  yn  y  frawddeg  hon.  Eto  yn 
nrychfeddwl  ac  iaith  He  Crist  yw  yr  unig  offeiriad. 

(4)  Llw  Duw  yn  sicrhau  offeiriadaeth  Crist.  720'22. 

Rhagora  offeiriadaeth  Crist  ar  yr  un  Iddewig  yn  null 
ei  sefydliad ;  gwnaed  yr  olaf  trwy  orchymyn  darfodedig, 
ond  y  flaenaf  trwy  lw  Duw  nas  gellir  ei  newid,  ac  am 
hynny  y  mae  Crist  yn  Fachniydd  cyfamod  gwell  na 
chyfamod  yr  hen  oruchwyliaeth. 

Dygir  adn.  21  i  mewn  rhwng  cromfachau  i  egluro  a 
phrofi  fod  y  naill  offeiriadaeth  heb  Iw  a’r  llall  nid  heb  lwt  a 
rhed  y  brif  frawddeg  o  adn.  20  i  adn.  22,  ac  y  mae  yn 
llyth.  fel  hyn  :  Ac  yn  gymaint  nad  heb  dyngu  llw,  ar  gyf= 
amod  0  gymaint  a  hynny  yn  well  y  daeth  Iesu  yn  Fachnî- 
ydd.  Brawddeg  anorffenedig  yw  adn.  20,  a  dwg  y  Cyf. 
Cym.  a  llawer  o  esbonwyr  i  mewn  i’w  gorffen  y  geiriaujy 
gwnaethpwyd  efyn  ofjeiriad  o’r  adn.  ddilynol ;  cymer  eraill 
orffeniad  y  frawddeg  o’r  adn.  flaenorol  gan  ychwanegu 
y'dygwyd  gobaith  gwell  i  mewn  ;  nid  oes  llawer  o  wahan- 
iaeth  rhwng  y  ddau  ystyr :  ond  mynn  eraill  drachefn 
gymeryd  gorffeniad  adn.  20  o  adn.  22  :  ac  0  gymaint  nad 
heb  lw  [y  daeth  Iesu  yn  Fachniydd],  0  gymaint  a  hynny 
ar  gyfamod  gwell  y  daeth  Iesu  yn  Fachnîydd.  Gellid 


Pennod  721] 


AT  YR  HEBREAID 


159 


21  (Canys  y  rhai  hynny  yn  wir  ydynt  wedi  eu  gwneuthur  yn 
offeiriaid  heb  lw :  ond  hwn  trwy  lw,  gan  yr  hwn  a  ddywedodd 
wrtho,  Tyngodd  yr  Arglwydd,  ac  ni  bydd  edifar  ganddo,  Ti  sydd 
Offeiriad  yn  dragywydd  yn  ol  urdd  Melchisedec)  : 


meddwl  mai  hyn  olyga’r  C.S.D.  Ond  collir  felly’r  cysyllt- 
iad  â’r  adn.  flaenorol  a’r  un  ddilynol ;  a  thra  tebygol  yw 
fod  un  o’r  ddwy  wedi  cynhyrchu  adn.  20,  er  na  feddyl- 
iwyd  hi  allan  yn  llawn. 

20.  Nad  heb  Iw :  heb  gymeryd  llw  neu  dyngu  llw : 

gwel  ar  311  a  613'20. 

Llw  Duw  oedd  sail  gobaith  y  credadyn  (618'20)  ac  efe 
yw  sicrwydd  offeiriadaeth  Crist  a’r  cyfamod  sydd  ynglyn 
â  hi,  o’r  rhai  y  daw’r  gobaith.  Dynoda’r  llw  fwriad  di- 
anwadol  ac  anghyfnewidiol  Duw. 

21.  Heb  Iw :  nid  oes  son  yn  unlle  am  Iw  ynglyn  â 
sefydliad  yr  offeiriadaeth  Lefiaidd,  ond  yn  ol  Salm  no4 

Tyngodd yr  Arglwydd  wrth  apwyntio’r  offeiriad  yn  ol 
urdd  Melchisedec.  Diau  fod  yr  awdwr  yn  ol  ei  ddull 
alegoraidd  o  esbonio,  yn  adeiladu  ar  y  gwahaniaeth  fwy 
na  olygai  ysgrifenwyr  yr  HD.  Prin  y  tybiai  awdwr  llyfr 
Numeri  fod  offeiriadaeth  Aaron  yn  ddarfodedig  am  nad 
oedd  llw  Duw  y  tu  ol  iddi,  nac  awdwr  Salm  110  fod 
offeiriadaeth  Simon  y  Maccabead,  neu’r  neb  oedd  ganddo 
mewn  golwg,  yn  fwy  sicr  nâ’r  un  Lefiaidd  ;  yn  hytrach 
amddiffyn  yr  oedd  gyfuniad  y  frenhiniaeth  â’r  offeiriad- 
aeth  yn  yr  un  person  (Adnodiad  C). 

Ac  ni  bydd  edifar  ganddo  :  Sonir  yn  aml  yn  yr  HD 
am  Dduw  yn  edifarhau  (Gen.  66'7  Ex.3214  Barn.218  1  Sam 
j ^11,29,35  2  sam<  2416  Jer.  2613’19  Amos  73,6).  Gan  y  credai’r 
ysgrifenwyrfodpobpeth  yn  dod  yn  uniongyrchol  oddiwrth 
Dduw,  yr  unig  ffordd  y  gallent  esbonio  cyfnewidiadau  yn 
amgylchiadau  dynion,  ac  yn  arbennig  yn  eiddo’r  genedl 
etholedig,  oedd  fod  Duw  yn  newid  ei  feddwl  a’i  weith- 
rediad.  Credent  fod  Duw  yn  berson,  sef  ei  fod  yn  rhydd 
i  ddewis  ei  fwriadau  a  phenderfynnu  ei  weithrediadau  ei 
hunan  ;  a’r  unig  iaith  oedd  ganddynt  i  fynegi  eu  cred 


i6o  AT  YR  HEBREAID  [Pennod  f2 

22  Ar  destament  gwell  o  hynny  y  gwnaethpwyd  Iesu  yn 
Fachnîydd. 


oedd  yr  iaith  a  arferid  i  fynegi  personoliaeth  dyn.  Pan 
newidia  dyn  ei  ymddygiad  heb  fod  dim  o’r  tu  allan  yn 
galw  am  hynny,  gwna  hynny  oblegyd  ei  fod  wedi  newid 
ei  feddwl,  wedi  edifarhau  am  ei  ymddygiad  blaenorol. 
Gan  na  allai  dim  allanol  newid  bwriadau  Duw,  rhaid  oedd 
ceisio’r  achos  ynddo’i  hunan,  a  dweyd  ei  fod  wedi  edifar- 
hau.  Diffyg  y  syniad,  o’i  gymhwyso  at  Dduw,  yw  nad  yw 
yn  gwahaniaethu  (fel  y  dylid)  rhwng  bwriadau  a  gweith- 
rediadau  Duw.  Golyga  doethineb  a  daioni  Duw  fod  ei 
fwriadau  o  hyd  yr  un,  er  ei  fod  yn  eu  sylweddoli  trwy 
wahanol  ffyrdd  a  moddion  ar  wahanol  adegau,  oblegyd 
fod  dynion  a  phob  peth  meidrol  yn  rhy  fychain  iddo  ef 
gyflawni  ei  holl  fwriad  trwyddynt.  Ond  y  mae  Crist  yn 
ddigon  mawr  i  sylweddoli  delfryd  Duw  o  offeiriad,  ac  ni 
bydd  eisiau  byth  ei  newid;  am  hynny,  nid  ymddengys 
Duw  fel  pe  bai  wedi  edifarhau  ei  wneud  ef  yn  offeiriad. 
(Gwel  y  Prif-athraw  Lewis  ar  Amos ,  73). 

Yr  hwn  a  ddywedodd  wrtho  :  sef  Duw  trwy  broffwyd- 
oliaeth  y  Salmydd  ;  felly  y  deallai’r  awdwr  y  Salm. 

Yn  ol  urdd  Melchisedec  :  ni  cheir  y  geiriau  hyn  yn  y 
fan  hon  yn  y  mwyafrif  o’r  llawysgrifau  goreu. 

22.  Ar  destament gwell :  Yn  hytrach  ar  gyfamod  gwell. 
Mewn  Groeg  clasurol  golygai’r  gair  sydd  yn  y  fan  hon 
destament  neu  ewyllys  neu  gymunrodd ,  ond  defnyddir  ef  yn 
gyson  yn  yr  LXX.  am  y  gair  Hebraeg  am  gyfamod,  ac 
ystyr  yr  LXX.  sydd  iddo  yn  y  fan  hon,  ac  ymhob  man  yn 
y  TN  ag  eithrio  He  91517  lle  y  chwery’r  awdwr  ar  y  ddau 
ystyr.  Nid  ymddiriedolwr  ewyllys  rhywun  sydd  wedi 
marw  yw  lesu  Grist,  ond  cyfryngwr  cyfamod  Duw  byw. 
Nodir  y  cyfamod  i  baratoi’r  ffordd  i’r  ymdriniaeth  arno 
yn  y  penodau  dilynol. 

Gwell  na’r  hen  gyfamod  yr  oedd  yr  offeiriaid  Lefiaidd 
yn  feichiau  iddo,  oblegyd  gorffwys  sicrwydd  hwn  ar 
offeiriadaeth  dragwyddol  Crist,  a  llw  Duw  yn  sicrwydd 
ei  pharhad  hithau, 


Pennod  7213] 


AT  YR  HEBREAID 


161 


23  A’r  rhai  hynny  yn  wir,  llawer  sydd  wedi  eu  gwneuthur  yn 
offeiriaid,  o  herwydd  lluddio  iddynt  gan  farwolaeth  barhâu. 


O  hynny :  0  gymaint  a  hynny,  sef  o  gymaint  ag  y  mae 
llw  yn  well  na  bod  heb  lw. 

Y  gwnaethpwyd  Iesu  yn  Fachniydd  :  Dyma’r  unig  fan 
y  ceir  y  gair  a  gyfieithir  Machniydd  yn  y  TN  ;  golyga  un 
a  aiff  yn  sicrwydd  neu  wystl  am  rywbeth,  ac  yn  y  fan 
hon  am  gyflawniad  y  cyfamod.  Esbonir  y  frawddeg 
mewn  tair  ffordd  wahanol  :  (a)  fod  yr  Iesu  yn  sicrwydd 
dros  ddynion  i  Dduw  ;  (b)  ei  fod  yn  sicrwydd  dros 
Dduw  i  ddynion  ;  (c)  ei  fod  yn  sicrwydd  deublyg,  dros 
ddynion  i  Dduw,  a  thros  Dduw  i  ddynion.  Ond  yr  oll 
ddywed  y  frawddeg  yw  fod  Crist  yn  sicrhau’r  cyfamod 
newydd  ;  efe  yn  ei  berson  dwyfol-ddynol  yn  offeiriad 
byth  yn  y  nef,  yw’r  sicrwydd  i  ni  y  peri  cyfamod  gras 
Duw  byth  yn  ei  rym.  Os  oedd  un  o’r  esboniadau  uchod 
ym  meddwl  yr  awdwr,  yr  ail  (b)  oedd. 

(5)  Rhagoriaeth  unolìaeth  av  amrywiaeth.  723'20 

Yn  yr  offeiriadaeth  Lefiaidd  gwneir  llawer  yn 
offeiriaid  ar  ol  eu  gilydd  o  herwydd  eu  bod  yn  marw,  ond 
erys  Crist  yn  un  offeiriad  tragwyddol,  ac  am  hynny  y 
mae  yn  abl  i  lwyr  achub  dynion  trwy  ei  eiriolaeth  bar- 
haol.  Y  mae  mwy  na  chwestiwn  o  nifer  yn  unig  yn  y 
llawer  a’r  un  :  cynhwysa  natur  a  hanfod  y  ddwy  offeiriad- 
aeth.  Syniad  cyfarwydd  yn  athroniaeth  Groeg  oedd  fod 
y  llawer  yn  perthyn  i  gylch  y  byd  ymddangosiadol, 
materol  a  darfodedig,  ac  fod  y  gwir  sylwedd,  y  daioni 
pennaf  neu  Dduw  yn  un.  O  angenrheidrwydd  yr  oedd  y 
llawer  yn  amherffaith,  cyfnewidiol  a  darfodedig,  ond  yr 
un  yn  gyflawn,  perffaith  a  thragwyddol.  Gan  fod  yr 
offeiriadaeth  Iddew’g  yn  llawer ,  perthynai  i  fyd  îs,  byd  y 
rhannu  a’r  dadfeilio,  byd  cyfnewidiol  a  marwol,  byd 
mater  a  chysgod.  Ond  gan  fcd  offeiriadaeth  Crist  yn  unt 
perthyna  i’r  byd  perffaith  a  thragwyddol,  byd  y  sylwedd 
gwir  tu  fewn  i’r  llen,  a  bydd  y  neb  a  ddaw  yno  trwyddo 
yn  un  cyfan  a  pherffaith,  wedi  ei  lwyr  achub, 


IÔ2 


AT  YR  HEBREAID  [Pennod  f* 


24  Ond  hwn,  am  ei  fod  ef  yn  aros  yn  dragywydd,  sydd  ag  offeir- 
iadaeth  dragywyddol  ganddo. 


23.  Llawer  :  Sef  yr  holl  olyniaeth  o  ofFeiriaid  o  Aaron 
i  lawr ;  nid  llawer  ar  yr  un  pryd  a  olygir,  (er  y  buasai 
hynny  yn  wir),  oblegyd  marwolaeth  sydd  yn  peri  bod 
llawer. 

Barhau  yn  eu  swydd  offeiriadol ;  aros  gyda  dynion 
i’w  gwasanaethu.  Perthynant  i  gylch  y  byd  cyfnewidiol, 
datfodedig  yn  hytrach  nag  i’r  un  arhosol  a  sylweddol. 

24.  A  ros  naill  ai  (a)  mewn  bywyd,  neu  (b)  yn  ei 
swydd.  Yr  olaf  sydd  yn  cyfateb  i’r  adn.  flaenorol. 

Offeiriadaeth  dragwyddol :  Nid  y  gair  arferol  am 
dragywydd  sydd  yn  y  fan  hon  ;  ceir  hwnnw  yn  y  frawddeg 
gyntaf  o’r  adn.  Ystyr  llyth.  y  gair  yn  y  fan  hon  yw 
“  peth  nas  gellir  ei  droseddu,”  “  nas  gellir  ei  lygru  ”  neu 
“eidorri”:  didor,  anghyfnewidiol ;  a  rhydd  rhai  iddo’r 
ystyr  “na  throsglwyddir  o  un  i’r  llall”  yn  ol  adn.  23; 
tebyg  mai  dyna  olyga  ymyl  y  ddalen,  “anllithredig,”  ond 
nid  oes  un  awdurdod  dros  roddi  iddo’r  ystyr  olaf ;  golyga 
nas  gall  angeu  na  dim  arall  dorri  ymaith  offeiriadaeth 
Crist,  fel  y  gwnai  â’r  offeiriadaeth  Lefiaidd. 

25.  Efe  a  ddichon  hefyd  yn  gwU  iachau :  Y  mae  yn 

alluog  hefyd  i  achub  hyd  yr  eithaf,  i  sicrhau  iachawdwr- 
iaeth  lawn  a  pherffaith.  Er  na  fanyla’r  awdwr  yn  y  fan 
hon  ar  gynnwys  yr  achub,  dywed  y  frawddeg  nesaf  beth 
sydd  bennaf  ynddo,  sef  bod  dynion 

Yn  dyfod  at  Dduw,  a’r  Iesu  yw  cyfrwng  eu  dyfodiad  ; 
dyna  brif  amcan  ei  offeiriadaeth  (io19  22  Mt.  n27  Ioan  146). 

Gan  ei  fod  yn  hyw  hoh  amser  i  eiriol  drostynt :  Ei  fywyd 
parhaol  a’i  eiriolaeth  gyson  yw  ffynhonell  ei  allu  i  achub, 
a’r  modd  hefyd  y  dwg  efe  ddynion  at  Dduw. 

Ieiriol:  er  mwyn  eiriol  :  dyma  nôd  ac  amcan  ei 
fywyd  tragwyddol  yn  y  nef.  Ystyr  lled  gyffredinol  sydd 
i’r  gair  Groeg  a  gyfìeithir  eiriol.  Golygai  yn  gyntaf 
“gyfarfod  ag  un”  megis  ar  ddamwmn,  ac  yna  “myned  i 


AT  YR  HEBREAID 


Pennod  723] 


25  Am  hynny  efe  a  ddichon  hefyd  yn  gwbl  iaehàu  y  rhai  trwyddo 
ef  sydd  yn  dyfod  at  Dduw,  gan  ei  fod  ef  yn  byw  bob  amser  i  eiriol 
drostynt  hwy. 


gyfarfod  rhywun,”  ac  yn  drydydd  “myned  i  gyfarfod  er 
mwyn  siarad  neu  ddymuno  neu  erfyn  rhywbeth  gan  un.” 
Defnyddir  ef  yn  yr  ystyr  olaf  yn  y  TN  naill  ai  ( a )  am 
ddymuno  yn  erbyn  rhywun,  sef  ei  gyhuddo,  megis  yr 
oedd  Elias  {<yn  erfyn  ar  Dduw  yn  erbyn  Israel  (Rhuf. 
112),  neu  (b)  am  erfyn  dros  rywun,  sef  dadleu  drosto, 
megis  y  mae’r  Yspryd  Glân  yn  erfyn  trosom  ni  (Rhuf. 
826;27),  a  Christ  hefyd  (Rhuf.  884  cf.  1  Ioan  21).  Ceir  y 
syniad  o  eiriolaeth  yn  aml  yn  yr  HD,  megis  Abraham  yn 
eiriol  dros  Sodom  (Gen.  182333),  Moses  dros  y  genedl 
(Ex.  3211  &c.  Num.  1314  &c.)  a  Samuel  (1  Sam.  y9). 
Credai’r  Iddewon  yn  ddiweddarach  fod  angylion  yn  eiriol 
ar  Dduw  dros  ddynion,  a  dysgai  Philo  fod  y  Gair  yn  yr 
un  modd  yn  eiriol.  Defnyddio  iaith  ffigyrol  yr  ydys  wrth 
son  am  yr  Yspryd  Glân  a  Christ  yn  y  nef  eiriol,  i  geisio 
gosod  allan  berthynas  y  personau  dwyfol  â’u  gilydd  yng 
ngwaith  iachawdwriaeth  dyn.  Ni  ddywed  yr  awdwr,  ac 
feallai  na  ellir  dirnad,  beth  mewn  gwirionedd  a  olyga’r 
gair  am  berthynas  hanfodol  y  personau  dwyfol  â’u  gilydd, 
Gweithir  allan  y  ffigyr  yn  fanylach,  ac  yn  fwy  daearol, 
yn  yr  hen  benillion 

“Heddyw  yn  eiriol,”  &c. 

Golyga’r  eiriolaeth  i’r  profìad  crefyddol  fod  dadl  grâs  y 
Duwdod  dros  dderbyn  pechadur  i  gymod  yn  hanfodi 
ynddo’ihunan,  ac  wedi  ei  gwneud  yn  ffaith  ddatguddiedig 
a  phrofadwy  i  ddynion  ym  mherson  Crist ;  a  dyna  ystyr 
hanfodol  ei  offeiriadaeth  dragwyddol. 

(6)  Yv  A  rchoffemad  cymhwys  i  ni .  726’28 

Casgla’r  awdwr  yn  awr  yng  nghyd  nodweddion,  safle 
a  gwasanaeth  yr  Arch-offeiriad  yn  ol  urdd  Melchisedec, 
gan  gadw  mewn  golwg  o  hyd  y  gwrth-gyferbyniad  a’r 
offeiriaid  Lefiaidd,  fel  paratoad  i  ymdriniaeth  fanylach 
â’r  cyfamod,  yr  aberth  a’r  eiriolaeth  yn  yr  adran  nesaf. 
Nodir  ym  mlaenllaw  rai  nodweddion  na  enwyd  o’r  blaen, 


164  AT  YR  HEBREAID  [Pennod  j*> 

26  Canys  y  cyfryw  Arch-offeiriad  sanctaidd,  diddrwg,  dihalog, 


ac  yn  arbennig  iddo  offrymu  ei  hun  yn  un  aberth  digonol; 
a  phwysleisir  yn  awr  y  gwahaniaeth  rhyngddo  a  dynion, 
tra  mai  ei  debygrwydd  iddynt  a  ddygwyd  allan  fel  cym- 
hwysterau  i’w  offeiriadaeth  mewn  adrannau  blaenorol 

(21718  415  57-8). 

26.  Canys y  cyjryw  Arch-offeinad  .  .  .  oedd  weddus  ini : 
gweli  dwyn  dwy  ran  y  frawddeg  at  eu  gilydd  fel  y  maent 
yn  y  Groeg,  a  gosod  y  desgrifiad  i  ddilyn. 

Y  cyfryiv  Arch-offeiriad:  Y  mae’r  pwyslais  ar  y  gair 
cyfryw  er  nodi  allan  nodweddion  yr  Arch-offeiriad  fel  y 
desgrifiwyd  ef  yn  rhannau  blaenorol  y  bennod,  neu  feallai 
o  415  ymlaen,  ac  hefyd  fel  y’u  cydgrynhoir  yn  y  tair  adn. 
hyn :  gellid  cyfieithu :  y  cyfryw  un  oedd  [hefyd]  yn 
gweddu  i  fod  i  ni  yn  Arch=offeiriad.  Dyma’r  tro  cyntaf 
yn  y  bennod  hon  i’r  awdwr  son  am  Arch-offeiriad ,  a 
thybia  rhai  ei  fod  yn  awr  yn  gadael  y  gyfatebiaeth  rhwng 
Crist  a  Melchisedec,  ac  yn  symud  ymlaen  i’w  gymharu 
ef  ag  Aaron,  oblegyd  offeiriad  y  gelwid  Melchisedec,  nid 
arch-offeiriad,  ac  ychwaith  ni  sonir  ei  fod  weai  aberthu  ; 
ond  yr  oedd  arch-offeiriaid  yn  ol  urdd  Aaron  ac  yr  oedd- 
ynt  hwy  yn  aberthu.  Eto  byddai’n  anghyson  ag  ymre- 
symiad  yr  holl  bennod  i  dybied  fod  Aaron  yn  well  darlun 
0  Grist  yn  ei  swydd  uchaf  a’i  weithred  bennaf  na 
Melchisedec.  Defnyddia’r  awdwr  y  teitl  uoffeiriad” 
cyhyd  ag  yr  erys  gyda  chysylltiadau  hanes  Melchisedec, 
ond  golygai  lawn  cymaint  a  mwy  nag  a  ellid  gyfleu  dan 
gymhariaeth  yr  arch-offeiriad  o  urdd  Aaron,  oblegyd  yr 
oedd  Melchisedec  yn  unig  offeiriad  uwchlaw  pawb,  tra  yr 
oeddynt  hwy  yn  llawer  ;  ac  er  na  ddywedir  iddo  aberthu, 
yr  oedd  hynny  yn  gynhwysedig  yn  y  teitl  “offeiriad.” 
Byadai  offeiriad  heb  aberth  yn  syniad  dieithr  i’r  awdwr 
a’i  ddarllenwyr.  Eto  gwell  gan  yr  awdwr  y  teitl  arch- 
pffeiriad,  lle  y  mae  yn  anibynnol  ar  iaith  yr  HD,  oblegyd 
i  rai  cyfarwydd  â  thermau’r  offeiriadaeth  Iddewig  (fel  yr 
oedd  ef  a’i  ddarllenwyr)  awgrymai’r  teitl  uwch  yn  well  ei 
syniad  am  swydd  a  safle  Crist.  Ac  yn  ddiau  hefyd  yr 


Pennod  728]  AT  ŸR  HEBRÊAID  165 

didoledig  oddi  wrth  bechaduriaid,  ac  wedi  ei  wneuthur  yn  u  wch 
na’r  nefoedd,  oedd  weddus  i  ni, 


oedd  gwaith  yr  arch-offeiriad  yn  abertha  ar  ddydd  mawr 
y  cymod  i  raddau  yn  lliwio  meddwl  ac  iaith  yr  awdwr, 
ond  yr  un  meddyiddrych  sydd  ganddo  am  offeiriadaeth 
Crist  o  hyd  (cf.  51  a  55),  ac  yr  oedd  urdd  Melchisedec  o 
hyd  yn  rhan  o  hono. 

Oedd  weddus  :  Yn  taro  ein  hangen  a’n  hamgylchiadau. 

Sanctaidd  :  duwiol :  Yn  drugarog  a  daionus  fel  Duw, 
ac  yn  ymgyflwynedig  iddo  mewn  cariad  (55,7,8).  Yr  un  gair 
a  gyfìeithir  “  Sanct  ”  yn  Salm  1610  Act.  227  1385.  Gair 
gwahanol  a  gyfieithir  sanctaidd  yn  yr  ystyr  o  fod  yn 
gysegredig  i  wasanaeth  Duw,  naili  ai  yn  seremoniol  neu 
foesol.  Dynoda’r  blaenaf  bob  amser  egwyddor  foesol. 

Diddrwg  :  diddidiell :  heb  feddwl  drwg  am  ddynion, 
ond  yn  tosturio  wrthynt  (ý  cf.  Rhuf.  1618). 

Dihalog  :  “Heb  frycheuyn  chwaith  na  chrychni”  yn 
ei  holi  natur.  Yr  hyn  oedd  raid  i’r  offeiriaid  Lefiaidd  fod 
yn  seremoniol  (Lef.  211  229),  hynny  oedd  Crist  yn  foesol, 
ac  felly  yr  oedd  yn  gymwys  i  ymddangos  ger  bron  Duw 
(134  Iago  i27  1  Pedr  i4).  Galwai  Philo’r  Gair  yn  “Arch- 
offeiriad  dihalog.” 

Didoledig  oddiwrth  bechaduriaid  :  wedi  ei  ddidoli  oddi=* 
wrth  y  pechaduriaid  :  Dealla’r  mwyafrif  o  esbonwyr  mai 
esgymad  Crist  a  olygir,  a  dynoda  felly  yr  un  weithred  â’r 
frawddeg  ddilynol,  ond  o  dan  agwedd  wahanol ;  deil 
eraill  mai  ymwahaniad  moesol  Crist  oddiwrth  bechadur- 
iaid  trwy  ei  fywyd  dibechod  sydd  yma,  ond  yn  cyrraedd 
i  berffeithrwydd  yn  ei  esgyniad.  Pwynt  y  frawddeg  yw 
fod  Crist  wedi  ei  wahanu  oddiwrth  bob  posibilrwydd 
llygredd,  fel  yr  ymneilltuai’r  arch-offeiriad  0  dan  y 
ddeddf,  hyd  yn  oed  oddiwrth  ei  deulu,  am  saith  niwrnod 
cyn  dydd  y  cymod  (Lef.  2110  &c.).  Purdeb  moesol  Crist 
yn  sicr  oedd  y  peth  pennaf  yn  y  gwahaniad.  Ond 
un  elfen  yw  honno  yn  awr  yn  urddas  ei  berson  acuchder 
ei  safle  a’i  swydd,  lle  y  saif  yn  ymyl  Duwtu  fewn  i’r  llen, 
ar  wahan  oddiwrth  ddynion,  ac  yn  eiriolwr  drostynt, 


i66 


AT  YR  HEBREAID 


[Pennod  y21 


27  Yr  hwn  nid  yw  raid  iddo  beunydd,  megis  i’r  ofíeiriaid  hynny, 
offrymmu  aberthau  yn  gyntaf  dros  ei  bechodau  ei  hun,  ac  yna 


Wedi  ei  wneuthur  (neu  wedi  dyfod)  yn  uwch  na'r  nefoedd : 
Aethai  trwy’r  nefoedd  a  thuhwnt  iddynt  (414  cf.  Eph,  410) 
i’r  presenoldeb  dwyfol.  Meddylir  am  y  nefoedd  yn  y  fan 
hon  fel  llèn  rhyngom  ni  a  Duw.  Yn  9 24  y  nef  ei  hun  fel 
trigfa  Duw  yw’r  lleyr  ymddengys  Crist  gerbronDuw  trosom 
ni.  Dosbartha  Westcott  yr  adn.  fel  hyn  :  “  Yn  bersonoì 
ynddo’i  hunan  y  mae  Crist  yn  sanctaidd ,  yn  ei  berthynas 
â  dynion  yn  ddi-ddrwgy  a’r  waetha’i  gysylltiad  â  byd 
pechadurus  yn  ddihalog :  yng  nghanlyniadau  ei  fywyd,  y 
mae  wedi  ei  ddidoìi  odiiwrth  bechaduriaid  yn  ei  berthynas  â 
phethau  gweledig,  acyn  ei  berthynas  â’r  byd  anweledig 
y  mae  wedi  esgvn  uwchlaw'r  nefoeddT 

27.  Yn  y  nodweddion  a  enwyd  yn  yr  adn.  flaenorol, 
yr  oedd  rhyw  debygrwydd  allanol  (er  nad  gwirioneddol) 
rhwng  Crist  a’r  offeiriaid  Lefiaidd,  ond  yn  yr  adn.  hon 
danghosir  gwahaniaethau  pwysig  hyd  yn  oed  yn  ffurf  eu 
gwasanaeth  :  ( a )  offryment  hwy  yn  aml,  ond  efe  unwaith 
am  byth;  (b)  aberthent  hwy  drostynt  eu  hunain  a  thros 
y  bobl,  ac  efe  dros  y  bobl  yn  unig  ;  ( c )  offrymu  aberthau 
o  bethau  allanol  wnaent  hwy,  ond  offrymodd  efe  ei  hunan. 

Oifeiriaid :  camgyfieithad  am  arch^offeiriaid. 

Beunydd :  bob  dydd :  achosa’r  gair  hwn  gryn  anhaws- 
ter,  oblegyd  nad  arferai’r  arrÄ-offeiriaid  offrymu  beunydd 
dros  eu  pechodau  eu  hunain  ac  eiddo’r  bobl,  ond  yn  unig 
unwaith  y  fiwyddyn  ar  ddydd  y  cymod  ;  ac  ymddengys 
y  gwyddai’r  awdwr  hynny  yn  dda  (97,28  io1,3).  Ös  oes  yma 
felly  (fel  y  tybia  rhai)  gamgymeriad,  o  anghofrwydd  ac 
nid  o  anwybodaeth  y  cododd.  Ond  cynhygir  amryw 
esboniadau  i  symud  yr  anhawster  :  (a)  cyfieithir  “un 
dydd  ar  ol  y  llall  (bob  blwyddyn),”  ond  ni  oddef  y  geir- 
iau’r  cyfieithad  hwn  ;  (b)  er  mai  unwaith  y  flwyddyn  yr 
aberthai’r  arch-offeiriad,  ei  fod  yn  teimlo’r  rhaid  neu’r 
angen  beunydd ;  ond  rhaid  i  offrymu  aberthau  a  ddywedir  ; 
(i 0 )  cyfyngir  y  gair  beunydd  i  waith  Crist  yn  unig  ;  er  ei  fod 


Pennod  7®]  AT  YR  HËBREAID  167 

dros  yr  eiddo  y  bobl  :  canys  hynny  a  wnaeth  efe  unwaith  pan 
oífrymmodd  efe  ef  ei  hun.  ■  '  .  / 


ef  yn  eiriol  yn  wastad,  nid  oedd  raid  iddo  aberthu  ond 
unwaith  ;  elai’r  arch-offeiriad  unwaith  bob  blwyddyn  i 
aberthu  ac  eiriol,  ond  yr  oedd  un  aberth  Crist  yti  ddigon 
o  sail  i’w  eiriolaeth  feunyddiol.  Anaturiol  y  daw’r  ystyr 
hwn  hefyd  o’r  geiriau  ;  ( d )  gwell  cymeryd  y  geiriau  yn  eu 
hystyr  naturiol,  a  golygu  fod  yr  awdwr  yn  y  fan  hon  yn 
cyfuno  yn  un  syniad  yr  offrymau  beunyddi'oî  a  ofynnai’r 
gyfraith  gan  yr  offeiriaid  Lefìaidd  (Ex.  2988  &c.  Lef.  619 
&c.  Num.  283),  ac  un  offrwm  mawr  dydd  y  cymod. 
Ymddengys  fod  Philo  ac  ysgrifenwyr  Iddewig  eraill 
wedi  gwneud  yr  un  peth  ;  a’i  bod  hefyd  yn  gyfreithlon  i’r 
arch-offeiriaid  os  mynnent  gymeryd  rhân  yn  yr  óffrwm 
beunyddiol  (Farrar).  Gellid  meddwl  fod  y  Cyf.  Cym. 
er  mwyn  osgoi’r  anhawster  wedi  cyfieithu  offeìriaìd  yn 
lle  arch=offeiriaid. 

Yn  gyntaf  dros  ei  bechodau  ei  hun ,  &>c. :  dyna  oedd  trefn 
aberth  dydd  y  cymod  (gwel  ar  53  a  Lef.  i61115). 

Hynny  a  wnaeth  efe :  sef  aberthu  dros  bechodau’r 
bobl,  oblegyd  dysga’r  awdwr  yn  ddigon  clir  nad  oedd 
bechod  yng  Nghrist  ei  hunan  (gwel  ar  415;. 

Unwaith :  unwaith  am  byth,  mewn  gwrthgyferbyniad 
i  beunydd.  Y  mae  prif  bwynt  dysgeidiaeth  yr  holl  fraw- 
ddeg  yn  ddigon  eglur,  sef  fod  yr  aberthau  Iddewig  (fel  yr 
offeiriaid)  yn  llawer,  ac  am  hynny  yn  anigonoi  ac  amher- 
ffaith,  ond  fod  aberth  Crist  yn  m  ac  felly  yn  ddigonol  a 
pherffaith  (gwel  ar  adn.  23). 

Pan  offrymodd  efe  ei  hun :  Nid  oedd  angen  na  phosibil- 
rwydd  ail-adrodd  y  fath  aberth.  Dyma’r  lle  cyntaf  y 
sonia’r  awdwr  am  Grist  yn  aberthu  ei  hun  :  yn  ol  ei 
ddull  arferol,  dwg  i  fewn  y  syniad  fel  paratoad  i’w  drin 
yn  fanylach  yn  y  penodau  dilynol  (g11,14  a8-28  io6-14 19,2°). 

28.  Mewn  un  gwrthgyferbyniad  terfynol,  gosodir 
swm  yr  holl  wahaniaeth  rhwng  y  ddau  fath  0  arch- 


i68 


AT  YR  HEBREAÎD 


[Pennod  728 


28  Canys  y  gyfraith  sydd  yn  gwneuthur  dynion  a  gwendid 
ynddynt  yn  archofFeiriaid  ;  eithr  gair  y  llw,  yr  hwn  a  fu  wedi  y 
gyfraith,  sydd  yn  gwneuthur  y  Mab,  yr  hwn  a  berfleithiwyd  yn 
dragywydd. 


offeiriadi  Cyfleir  tri  phwynt  o  wahaniaeth :  (a)  rhwng  y 
gyfraùh  a  gair  y  llw ;  (è)  rhwng  dynion  sy’n  llawer  ac  un 
Mah  ;  (c)  rhwng  gwendid  a  pherffeithrwydd. 

Gwendid  :  Dynoda’r  gair  yr  holl  ddiffygion  a  nodwyd 
yn  yr  offeiriaid  Iddewig,  y  rhai  a  barent  iddynt  syrthio’n 
fyrr  o  nôd  gwir  offeiriadaeth,  megis  pechod  (53),  amryw- 
iaeth  a  marwolaeth  (723). 

Gair  y  llw  yr  hwn  a  fuwedi  y  gyfraith:  Cadarnhawyd 
yr  offeiriadaeth  yn  ol  urdd  Melchisedec  trwy  lw  Duw  yn 
Salm  1104,  fel  nas  gallai  neb  dybied  fod  offeiriadaeth 
Aaron  wedi  dileu  yr  urdd  hynach  wrth  ddod  i  fewn  ar  ei 
hol.  Yn  gyffelyb,  ymresymai  Paul  nas  gallai’r  ddeddf 
ddirymu’r  addewidion  o  herwydd  ei  bod  yn  ddiweddarach 
(Gal.  317).  Yma  ategir  hawl  wreiddiol  y  sefydliad  uwch 
trwy  gadarnhad  diweddarach. 

Y  Mab  :  yn  hytrach  Mab,  heb  y  fanod  ;  ar  nodwedd- 
ion  ei  natur  y  mae’r  pwyslais  (gwel  iw). 

A  herffeithiwyd:  wedi  ei  berffeithto :  nid  ar  gwrs  per- 
ffeithiad  y  Mab  ar  y  ddaear  y  mae  golwg  yr  awdwr  yn  y 
fan  hon  (fel  y  mae  yn  210  a  5°),  ond  ar  ei  ystad  o  berffeìth- 
rwydd  tragwyddol,  canlyniad  a  therfyn  y  cwrs,  wedi 
cyrraedd  i  gylch  y  byd  tragwyddol,  ac  yn  gorffwys  ar  air 
y  llw,  sef  ar  osodiad  tragwyddol  Duw. 


Diwedd  Cyfrol  I. 


W.  Wücox,  Argraffydd,  Heol  Caerdydd ,  Aberdar, 


BRIGHAM  YOUNG  UNIVERSITY 


3  1197  23046  4171 


